
This is a digital copy of a book that was preserved for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to y ou. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that y ou: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
Personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any spécifie use of 
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . corn/ 



^f <?*- 1> c? ^ u 



J^f'pâjcji^ 6^ 



^ 



) 



Y Y^Krty Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



CERDDOR CYMREIG. 



DAN OLYOIAJ) 



Y PAECH. J. EOBEETS 



(lEUAN GWYLLT). 



CYF. IV. 




GWRECSAM : 
ARGRAFPBDIO A CHYHOEDDEDIO QAJI R. HUGHEvS AI PAB, flOPÊ 8TRËBT. 

1866. 



Digitized by 



Google 



/<r^C3so 



HAkS'ARP \ 
|Ul.i\'EîiSITY 
LlBRAiVr 



Digitized by 



Google 



AT DDARLLENWYR Y "CERDDOR CYMREIG." 



Yr ydym jn teimlo fod gair yn ddyledus oddiwrfchym at ein Darllenwyr wrth gyflwyno iddjnt y 
fjirol newydd hon o'n cyhoeddiad byehaa. 

Nid ma un Cymro craffuB a meddylgar ag nad ydyw yn gweled fod gwaith mawr yn myned yn 
mlaen mewn cysylltiad ft clierddoriaetli yn my^ ein cenedl. Y mae Uawer wedi ei wneyd, y mae llawer yn 
cael ei wneyd yn mhob dull a modd, ac y mae llawer iawn yn aros eto heb ei wnejd. Pa faint a wnaed gaa 
y Cbrsdob CYMREia nid ein gorcbwyl ni ydyw ymofyn ; ond yr ydym yn teimlo mai braint ydyw oael ein 
cyfrif yn deilwng i fod ar y maes, a rhoddi yr ychydig gymorth eydd yn ein galln tuag at gyflawni yr anghen- 
ion, y bylchau, a*r diffygion ^^dd eto jn aroB. 

Mae y gwaith yn fawr a phwysig. Bu amser pan yr edrycbai llawer ar gerddoriaeth fel rhyw fatb 
o cbwareu plant ; ystyrient mai plant a dynion plentynaidd oedd i fod wrtho ; ond y mae yn dda gen jm weled 
fod nifer y rhai hyny yn myned lai-lai o flwyddyn i flwyddyn. Y mae llawer o'r rhai a ynuaf erant ft cherdd- 
oriaeth yn cael eu llanw yn fwy ag ystyiiaeth o bwysigrwydd y gwaith ; ac y mae ereill yn dyfod i deimlo fod 
gan gerddoriaeth ddylanwad o^r fath fwyaf nerthol, a gweinidogaeth o'r fathfwyaf grymns, er dyrchafu a ded- 
wyddoli dynoliaeth. Ond er cymaint a wnaed, y mae eto lawer Vw wneyd cyn y byddo y peiriant ardderchog 
hwn wedi ei osod yn ei Iawn nerth i weithredu er daioni. 

Tuag at hyn, nn peth da a daionns iawn ydyw yr ymdrech a wneir î gael îenenctyd y wlad i ddysgu 
darllen nodail cerddoriaeth ; ao y mae cyfundrefn dra manteisiol y TorUc Solfa yn gaffaeUad gwerthfawr i*r 
wlad gyda golwg ar hyn. Tra y mae doébarthiadan wrthi yn egniol yn dysgu yr egwyddor ac yn ymarfer a'r 
drefn hon, hyderwn fod yr athrawon yn dal gerbron y dosbarthiadau yn barhaus mai moddion er oyrhaeddyd 
dyben uwch ydyw hyn, ac nid y dyben ei hun, 

Da iawn genym weled hefyd fod dealltwriaeth gweU yn fiynn gyda golwg ar le, natur, ao 
amcan cerddoriaeth gyffredinol ; — ^f od dosbarth y rhai a ddywedent yn erbyn pob math o gerddoriaeth ond y 
crefyddol yn diflanu yn gyflym o'r wlad, a bod y dosbarth arall, tra yn ymarfer a phob math o gerddoriaeth 
gyffredinol ag sydd dda, gweddus, chwaethus, a phriodol, yn goaod eu hwyneb yn benderfynol yn erbyn pob 
math o gerddoriaeth ag nad y w yn dda i ddim ond i beri ysgafnder, i gynyrchu crechwen, ac i feithrin Uygr- 
•digaeth. Da genym ddeall fod caniadaeth deuluaidd yn myned ar gynydd, a gwybod fod Coran ein gwlad yn 
myned yn mlaen, ac yn gwneuthur llawer o ddaioni. 

Pen y cwbl, pa fodd bynag, ydyw Gerddoriaeth Cyeegr Duw ; a hyderwn fod yr holl ymarfer iydd 
y dyddiau presenol a cherddoriaeth yn cael ei ddwyn dan deymged er dyrchafu caniadaeth grefyddol. Wedi 
dwyn dosbarth tra rhagorol o Donaa i'n cynnlleidfaoedd, gorchwyl ag sydd yn gofyn am lawer o laf ur, doeth- 
incb, ac ymarferiad ydyw dyrchafu y cynnlleidfaoedd i lefel y Tonau hyny ; ac y mae gan y rhan amlaf o'n 
cynulleidfaoedd gryn lawer iV wneyd yn hyn o beth. 

Gyda't tir lawer, hyfiyd, a thoreîthiog sydd o'n blaen, gadewch î ni ddatgan ein diolch am yr 
hyfrydwch a gawsom gyda*n gilydd hyd yn hyn, a chyf odi gydag awch a phenderfyniad ychwanegol at y 
gwaith sydd eto ar ein cyfer. 

Eich gwaïaitaethwr didwyll, 

JOHN BOBERTS (lemn ChoyJU.) 
LLJiNBSRm, Taohw«4<^ 24, 1866. 



Digitized by 



Google 



\ 



CYNWYSIAD. 



RHAN I.— LLENTDDIAETH GERDDOROL. 



Adoltoiab y Wasg— Tudal. 

Gweithrediadau Yagol 7 Tonte Soif a (Curwen,) 81 

Gwyl Gwalia fO. ^tatt?; 76 

O rnowch i mi fwth (Alaw Ddu) ... ... 76 

Alawon, Yb Hbn — 

Spanish Minuet, 16 — Allwedd Melinvdd, 17 — 
Ffarwel Ned Puw, 25— Gwel yr Adeilad, 49— 
NythyGog, 49, 57, 71— Pencraig, 49— Mwynder 
Gwnedd, 66— Hyd y Frwvnau, 56— Sawdl y 
Fuwch, 66— Cerdd y Gog Lwy dlas, 65— Deisyfiad, 
79— Hen Salm-Donau Cjmréig, 84, 87 

i^mrywion .. 59, 70, 88 

Anthem, Tr ... , 22 

Anthemaii, Cyfansoddwyr 22, 38 

Awr Gyda Chyniweirydd ... .:. ... 13,21,53 

Bbirntadaibth— 
Asthem Angladdol W. Owen, Portmadoc (W, 

Dames) 48 

Cjstadleuaeth Amlwch ("/. OwyîH) 18 

BwBDD Y GoLYOYDD 7, ^^"24, 32, 51, 58, 65, 71, 79, 82 

Byworaffiadact— 

Arditi ... 62 

.William Jackson 47 

Cofnodiadau 5 

Congl y Tonic Solfa 10, 19, 27, 33, 42, 51, 58, 65, 71, 84 



CoB, Y— 

Sefydliad 

Egwyddorion a Rheolau ... 
Trefniad a Chylch lieisiau 
Dysgu Ileisio 



TUDAL. 

... 29 
... 29 
... 37 
45 



CronicI Cerddorol 9, 19, 25, 30, 41, 50, 57, 63, 79, 85 

CylchwylyTriChor 75 

Cymanf a gana Gynnlleidfaol Pwlllieli 69 

CymanfaG^iddorol Ddirwestol Gwent a Morganwg 

Pwyllgoryn Merthyr 11 

Eto ... ... ... ... ... ••• ... 40 

Cylchwyl yn Merthyr 61 

Dosbarthiadaa Tonic Solfa yn Nghymru ... 33, 42 

ElBTEBDFODAIT, Yr — 



Eisteddfod Caerlleon 
Eisteddfod y Cvmry 
Geiriadur y Cer(2(ior 

GOHEBIAETHAU — 

At Gorddorion Axfon (Undeb) ••• 

Cantata Gwilym Gwent 

Ein Hen Donau Cvnulleidfaol 

Helaethiad y Cerador 

Trysorfa Addysg Miss Watts 

Undeb Cebdix>bol Dibwestwyr Erybi- 
Pwyllgor yn Nghaemarfon 
Cylchwyl gyntaf yn Nghaemarfon 

Y "Mesnah^yn Gymraeg ... 



... 73 

74 

7, 15, 22, 38, 45, 54 



... 24 

... 24 

... 8 

... 39 

... 11 

... 33 

... 68 
76,8.? 



RHAN n.— CYFANSODDIADAU CERDDOROL. 



EiTfr. 



Ar ben mae'r gogonedâna waith 
Dyddlaa dyn sydd fel glaswelltyn 

Pob onawd edrychant atat ti . . 

Tyr'd foreu teg 

Y Camovale 

YOaregateb 

Yr Hen 118 

YSerenUnig 

YWawr 

AwnynwTol 

Clywoh, olTwoh 

Oorphwysfa 

Owlad^Nhadan 

Mae rhew-wynt y O&aaf 

Mor hardd yw'r ooed 

Rhosyn diweddaf yr Haf 

BerenHeddwoh .. 

Un waith ar fy ngnidd . . 

YOwenl^Owyn 

YrEhedydd 

YrBoB 



DlSOBIFIAD. 



Oydgan .. 

Anthem,- coffadwriaeth 

am W. Owen. 
Teirawd .. 
Canig 
Gydgan . . 
Dwyawd .. 
Ton 
Canig 
Eto 



AWDWa T OSIKIAU. 



Oyf.I.Owyllt .. 
Pa. ciiL 15, 16, 17 

Cjf.I.Gwyllt ,. 

W. D. Prlchard 
Oaerwenydd 

Pa. cxiU 

& J. Derfal . . 
Eto 



ÂWDini T Oebddobiibth. 



YN NODIANT Y TONIC BOLFA. 



Canig 

Teirawd nea Gydgan . 
Bhan-gan 

Canig 

Rhan-gan 

Eto 

Eto 

jEto 

Canig 

Rhan*gan 
Cyloh-don % . 
Rhan-gan 



loan If on 

0"Di78orfa*r Plant» 
I. Owyllt 

Ceirlog . . 



LGwyllt.. 

Cyf.r Owyllt .. 

Cyf . Islwyn 

T. Jonea, Trefn. laalaw 

Oeiriog . . 

LGw;^It.. 

Eto 



Haydn 

Owilym Owent 

Haydn 

Bpolforth 

Roaaini 

G. Gwent 

Hen Don 

AlawDda 

Eto 

Calcott : 

AlawDda 

Uendelasolm 

O. Griffltha 

Y Fwyalohen.~Oyng. L O. 

MendelsBobn 

AlawWyddeUg 

L. Mason 

Caloott 

Alaw Gymreig.— Cyng. L O. 

Mendelasohn 

Uto 



Banr. 



60,61,88 
64,66 

69 

' 70 

69,70 

66,67 

70 

68 

68 



66 
70 
69 
67 
70 
66 
61 
61 
69 
60 
68 
66 



Digitized by 



Google 



Y CEKDDOR CYMKEIG. 



n 
AT WASANAETH CERDDORIAETH TN MYSG CENEDL Y CTMRT. 

OYHOEDDEDIQ DAN NAWDD 

PRIF GERBDORION, CORAU, AC UKDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



Ehif. 59. 



lONAWR 1, 1866. 



Pris 2g, — gyda'rpost, 3c. 



COF-NODIADAU. 



Yn awr, ar derfyn y bummed flwyddyn o'n hoed- 
ran, diohon y goddefir i ni daflu ein golwg yn ol, 
ac adgoffa rhai oV prif betbau a ddigwyddasant 
yn ystod ein bywyd. 

Mae yn ddiau fod y byd yn myned yn mlaen, 
ond dylid cofîo mai nid mewn Uinell uniongyrchol. 
Yn myned rbagddo y mae, fel llanw y môr ; 
ond nid ydyw pob ton yn ymdaflu yn mhellach 
na'r un oedd yn ei rhagflaenu. Myned yn 
mlaen, yr ydym yn ymdrecbu credu, y mae 
cerddoriaetb ; ond nis gallwn weled yn hoUol fod 
y tènau a redant i'r lan y blynyddoedd hyn, ar 
wahanol draethau Ewrop, yn rbedeg yn mellacb 
na rbai a aetb o'u blaen. Yn Germani, yn Itali, 
yn Ffrainc, ac ynLIoegr, nid oes un cyfansoddiad 
neillduol iawn wedi ymddangos, yr un sefydliad 
tra nodedig wedi ei osod i fyny, nac un cerddor 
na cbantor o ail u tra anarferol wedi dyfod i'r gol- 
wg. Collwyd rhai enwogion oddiar yr esgynla^v^ 
yn ystod y pum mlynedd diweddaf, rhai trwy 
angeu, ac ereill trwy wahanol amgylchiadau. Cy- 
raerwyd ymaith gan angeu y mwyaf a adawsid yn 
ngweddill o holl gyfansoddwyr Ewrop, sef Meyer- 
beer. Er na chyrhaedda efe at y cedyrn cyntaf, 
nid amgen Handel, Bach, Haydn, Mozart, Bee- 
thoven' a Mendelssohn, nid oes ar y maes yn bre- 
senol un cyfansoddwr ag sydd yn gyfartal iddo ef. 
Y mae Rossini ac Auber, mae yn wir, yn fyw ; 
ond prin y mae y byd cerddorol yn gwybod hyny 
oddiar ddim a wneir ganddynt y blynyddoedd 
hyn ; y mae Verdi yn parhau i gael ei addoli gan 
ei gyfeillion, a Gtjunoud yn dyfod yn fwy cjrmer- 
adwy fel y mae yn cael ei adnabod yn well, Wag- 
ner, yn parhau i gyfansoddi "cerddoriaetb i*r 
dyfodol,** a gwahanol gyfansoddwyr Lloegr yn 
ysgrifenu fel rhai ag y mae yn amlwg eu bod yn 
gyfarwydd a cherddoriaeth : ond ychydig o ys- 
brydoliaeth a deimlir yn nigweithiau neb o honynt. 
Bu farw Wallace a Linley hefyd. Yr oedd y 
blaenaf wedi dyfod yn hynod o boblogaidd fel 
ysgrifenydd opéras o nodwedd ysgafn, aV olaf — 
awdwr y geiriau Saesoneg, "God blessthe Prince 



of Wales " — wedi ysgrifenu Uawer iawn o fardd- 
oniaeth a cherddoriaeth yn ei ddydd. Cymerwyd 
ymaith hefyd rai cantorion o enwogrwydd, ac yn 
eu mysg y tmor tra swynol Guiglini, ai ol nychu 
am fwy na deuddeng mis mewn gwallgof dy. Coll- 
wyd rhai cantorion a chantoresau oddiar yr esgyn- 
lawr trwy achosion ereill. Ymneillduodd Clara 
Novello, ar ol cadw ei lie fel un o brif gantoresau 
Ewrop am yn agos i chwarter canrif, i fyw gyda*i 
theulu yn Itali. Collwyd Herr Formes, y hass 
Ellmynig, o Ewrop, ac aeth i wasanaethu gwled • 
ydd y gorllewin am dymor. Y mae Jenny Lind (yr 
hon sydd yn bresenol yn Nice, oherwydd gwael- 
edd ei hiechyd), Grisi, Alboni, Garcia, a Mario, 
yn ol ac yn mlaen, weithiau yn canu ac weithiau 
yn peidio ; pan y canant, dangosant fod yr hen dân 
eto heb Iwyr ddiffodd; ond amlygant nad oes yn 
aros ond gweddillion o'u galluoedd blaenorol. 
Ymneillduodd Henry Phillips — y baritone athry- 
lithgar, oherwydd lîesgedd henaint; a thorwyd 
Vincent Novello, i'r bedd, ar derfyn dydd hir o 
lafur caled yn ngwasanaeth cerddoriaetb. O gyf- 
ansoddiadau newyddion, ni chafwyd ond ychydig 
o ddim gwerth yn y gwledydd a nodwyd. Y 
gwaith pwysicaf, mewn ystyr gelfyddydol, mae 
yn. ddiau, ydoedd L'Africaine gan Meyerbeer, 
yr hon a ddygwyd allan yn Paris, ac wedi hyny 
yn Llundain, yn f uan ar ol marwolaeth yr awdwr. 
Mae yr opéra hon yn dal i fyny gymeriad yr awd- 
wr ; ond nis gellir dweyd, er iddo fod wrthi am 
ranau helaeth o ugain mlynedd, ei bod wedi 
ychwanegu un cufydd at ei faintiolL Yn ei ora- 
torio newydd, Naaman, profodd Costa ei fod wedi 
cynyddu rhyw gymaint — ^nid Uawer iawn, er pan 
ddygasai allan ei oratorio flaenorol Eli, Dygwyd 
allan amryw weithiau o eiddo Macfarren, Bennett, 
Benedict, Leslie, Smart, Hatton, Balfe, ac ereill, 
y rhai a brofant eu bod yn ysgolheigion cerddorol 
o radd uchel ; ond ychydig ydyw y gallu creadigol 
a amlygir ganddynt. Yn mysg chwareuyddion, yr 
enwocaf a f u farw oedd Emst, un o'r rhai mwyaf 
galluog ar y m'olin. Ni chododd neb newydd o 
bwys fel chwareuydd na chantor, heblaw fod 
Santley wedi cymeryd y gris uchaf fel baritoney 
aV ddwy Patti wedi cymeryd Ewrop trwy storm. 
Mae yr hen rai yn cadw eu Ueoedd — Thalberg, 
Pauer, Halle, Mrs. Arabella Goddard, a Madame 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Schnmann, ar y piano ; Joachîm, Sain ton, Bla- 
groTe, ar y vioîin; John Thomas, Thos. Thomas, 
Chatterton, ar y delyn ; Titiens, Adelina Patti, 
Charlotta Patti, soprano; Mad. Sainton Dolby, 
contralto ; Sims Reeves, ténor ; Santley, Belletti, 
Weiss, boas ; Costa, arweinydd. Ymfoddloni y mae 
yr hen sefydliadau ar hen gerddoriaeth gan mwy- 
af. Yn Exeter Hall, Messtah, Elijah, a Création, 
ac yn ol, Création^ Elijah, a Messiah, yàyw y cwrs 
cyffredin, gydag ychydig o gymysgedd, ambell 
dro, o Israël in Egypty Judas,, St. Paul, Gan eu 
bod yn yraddibyiiu ar y Uuaws am eu cynaliaeth, 
gorfodir hwy i gymeryd y cwrs hwn ; oblegyd, 
pan gynygir rhyw beth newydd, anadnabyddus, 
bydd un o bob tair oV eisteddleoedd yn wag, ond 
pan roddir gwaith adnabyddus, ni bydd digon o le 
yn yr ystaf ell. Ar y cyfan, yr ydym yn meddwl 
mai yr arwydd f wyaf gobeithiol mewn cysylltiad â 
cherddoriaeth yn Lloegr ydyw y cynydd mawr 
sydd yno ar gyfundrefn y Tonic Soif a. Erbyn 
h3m, y mae yno ganoedd o filoedd o blant a phobl 
ieuainc yn alluog i ddarllen cerddoriaeth gyda 
rhwyddineb ; a thrwy hyny y mae cerddoriaeth 
yn cael ei dwyn yn nés, ac i effeithio yn fwy 
grymus, ar y lluaws. 

Yn ein gwlad fechan, ond dyddorol a phwysig, 
ni ein hunain, y mae cyfnewidiadau mawrion, a 
chynydd pwysig mewn rhai pethau wedi cymeryd 
lie. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diweddaf 
hyn, y daeth y ddau broffeswr MrL John Thomas 
a Brinley Richards yn adnabyddus Tn cenedl, ac 
y daeth Mr. Thos. Thomas, yr hwn nad ydyw yn 
ol i un o honynt mewn athrylith, drosodd iV hen 
wlad ei hun. Mae yr hen arweinyddion yn cadw 
eu lie. Y mae Lloyd, Stephens, ac Owen yn cadw 
eu poblogrwydd. Ceir ambell ddernyn oddiwrth 
Cyndeym ac Eos Llechid yn amlygu nad ydynt 
yn myned yn ol. Dygodd Alawydd allan ail 
argraffiad o^i Ramadeg, pa un a arddengys na fu 
yr awdwr yn hepian ar ol ei ddwyn allan y waith 
gyntaf. Tafla Gwiljm Gwent ei gynyrchion 
gwreiddiol a meistrolgar allan, y rhai a'i gosodant 
yn rhestr flaenaf cyfansoddwyr y genedl, os nad 
yn mlaenaf yn y rhestr hono mewn un dosbarth 
neiUduol o gyfansoddiadau ; a dengys Mr. J. D. 
Jones fod ffynonell ei awen mor dcÈhysbydd ac 
erioed. Tra y mae y rhai yn gweithio yn egniol 
ar y maes, y mae nifer o fechgyn grymus ereill 
wedi dyf od i'r golwg, megys John Thomas Blaen- 
anerch, Dd. Lewis, Llanrhystid, Alaw Ddu, Dewi 
Alaw, R. Roberts, Caernarf on, ac ereill ; gweithiau 
pa rai sydd yn anrhydedd i'n cenedl fechan yn ei 
hanfanteision. Canfyddwn hefyd, yn nghynyrch- 
ion y cyfarfodydd llenyddol a gynelir yn ein 
gwlad fod tyrf a eto yn dyf od. Y mae ein cantor- 
ion a*n cantoresau hefyd yn amlhau. Tra y mae 
Miss Edith Wynne, Llew Llwyfo, ac Owen Alaw 
yn dal eu tir ac yn ychwanegu cryf der, y mae am- 
ryw ereill yn codi. Am Miss Watts a Miss Edmonds, 
y mae eu clod hwyTit wedi llanw y gwledydd, ac 
y mae ereill yn prysur ddringo ar eu hol. 



Yn y cynhyrfiad a'r ysgogiad sydd wedi cy- 
meryd lie ar ein cerddoriaeth, naturiol ydoedd 
disgwyl Uawer o weigion gostrelau e^vyn yn ym- 
fFurfio ar wyneb y Uif, ac y buasai plantes yn 
rhedeg ar eu holau. Felly y bu ; a rhaid addef 
mai felly y mae i fesur : ond disgwyliwn, fel y 
bydd gwybodaeth yn amlhau, a chwaeth gerdd- 
orol y genedl yn oael ei phuro al choethi trwy 
ymarf er â gweithiau goreu y prif awduron o eiddo 
pob cenedl, y bydd y gwael, o radd i radd, yn 
myned yn wrthodedig, a*r gwych a'r prydferth yn 
cael ei fawrhau. Nid ydyw cyfansoddiadau ein 
gwlad ni ein hunain, o ran geiriau a cherddor- 
iaeth, o'r f ath buraf ag a fuasai dd3niiunol ; ac nid 
geraau " o'r dwfr cyntaf " ydyw yr oU a dros- 
glwyddwyd i ni oddiwrth genhedloedd ereill. 
Ymarf eriad â'r gwych a wna y chwaeth yn gyf ryw 
fel nas gall gaeî blas ar y gwael. A phaham jrr 
ymfoddlonu djmion ar y gwael pan y gallant gyr- 
haeddyd y gwell — ^paham yr ymfoddlonir ar soth- 
ach pryd y mae yr aur a'r perlau yn gyrhaedd- 
adwy, mewn cerddoriaeth yn fwy na phethau 
ereill ? 

Da genym weled ein caniadaeth grefyddol wedi 
ei ddiwygio i'r f ath raddau. Nid ydym yn tybied 
mai gormod ydyw dweyd, fod cystal canu cynuU- 
eid/aol i'w gly wed mewn rhai manau yn Nghymru 
yn bresenol ag a geir mewn un wlad ar y ddaear ; 
ac y mae ein cynuUeidfaoedd yn gyffredinol yn 
ymestyn at berff eithiyrydd gyda llawer o ymrodd- 
ac egni. 

Arwydd dda iawn arall yn ein gwlad ydywgwel- 
ed offeiynau cerdd yn amlhau, ac yn epwedig yr 
harmonium a'r piano. Arferiad â'r rhai hyn a 
symuda ymaith lawer o lygredd a f u yn nglfn a 
chaniadaeth ein gwlad. 

Ond yr hyn sydd yn debyg o adael yr argraff 
ddyfnaf a phwysicaf ar ein caniadaeth ydyw yr 
ymdrechion a wneir i ddysgu y plant a'r bobl ieu- 
ainc sydd yn codi i ddarllen cerddoriaeth yn ol 
cyf undrefn y Tonic Soif a. Da genym weled dos- 
barthiadau yn cael eu sefydlu yn mhob ardai i'r 
perwyl. Gydag ymdrech dyfal-barhaol, bydd 
cynhauaf hardd a thoreithiog i'w f edi yn y man. 
Dymunwn rwydd hynt i bawb a lafuriant o 
egwyddor gywir gyda'r amcan dyrchafedig o 
ddwyn y genedl yn gyffredinol yn fwy dan ddy- 
lanwad cerddoriaeth o'r fath oreu, yn naturiol a 
chrefyddol. 

LLYFR I DDOSBARTHWYR Y "CERDDOR." 



Darparwyd y llyfr nchod er hwylusdod Tn cyfeillion 
a'r personau hyny a ^ddant mor garedig a gwnenthnr 
ymdrech adnewyddol eleni i helaethu cylchrediad y 
tîERDDOR i Bum MU. 

Cynwysa y telerau, llinellau er ysgrifenu enwau y 
personau a ddeuant yn dderbynwyr, a'r misoedd am 
oa rai y tanysgrifir. 

Gellir ei gael gan y Golygydd, y Parch. J. Roberts 
(leuan OwyUt)^ Uanberis, neu gan y Cyhoeddwyr, 
Meistri R. Hughes & Son, Wrexham. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOK CYMREIG. 



GEIEIADUR Y CERDDOR. 

Amseb (parhad o Rhif. 53, tudcU 51.) — liawer dull a 
modd a urf erwyd gan gerddorion yn y dyddiau gynt, ac 
a arferir, yn wir, gan gerddorion yu y dyddiau nyn, er 
dynodi yr amser pennodol yn mha un y golygant i wa- 
hanol gyfansoddiadau cerddorol oBLéi eu canu. Yn ^ 
amaer gynt, dywedid fod y Moddyn mha un yr yagnf- 
•enid c^xldoriàeth yn d^odi yr amaer yr oedd y gerdd- 
oriaeth hono i ^1 ei cbanu. Un ydoedd y modd 
arafaf ; a dywedid fod Ban yn bwnw iV ganu mewn 
pedair eiliad o amser ; y nesaf oedd y cymedrol, yn 
mha un yr oedd Ban, meddid, i gymeryd tair eiliad ; 
a'r llall oedd y C3rf[^af, yn mha un yr oedd Ban i'w 
ganu mewn dwy eiliad. Ond nid ydym yn gwybod 
ddarfod ïr rheolau hvn gael eu caaw gan seradorion 
erioed. Llwybr araÙ a ddefnyddiwyd oedd arferyd 
geiriau gwahanol, m^ys Adagio, Andante, êcc. Arferir 
y geiriau hyn yn barhaus ; ac y maent jn ai^ddo, fel 
yr ydym wedi dangoa àsaa. wahanol einau, nid 3m unig 

S amser, ond yr aradull, 3m mha un y mae y gerddor- 
ïth a lywodraethir ganddynt i gael ei chanu. Rhaid 
oofio o hyd, pa fodd bynaf, nad ydyntvn nodi yr amser 
yn hollol bendant. Rhoddant f eddyl-ddrych cyffredinol 
am yr amser ; ond gadawant ryw gymaint o ryddid i'r 
oerddor gyda golwg ar radd l>ennodol yr amser hwnw. 
Dull araST ag y gwneir defnydd helaeth iawn o hono yn 
yn y blynyddoedd diweddaf hyn ydyw yr ' 

Àmskr-fbsurydd (Metro7iame=:Metro'nomi). — Offer- 
yn bychan ydyw hwn er arwyddo amser yn y modd 
mwyaf pennodol; a hyny a wneir trwy ddilyn ysgogiad- 
au y dnnflyn wedi ei osod ar ryw rifnod arbenig. Mae 
yr egwyador yn syml ac yn hen iawn; hon ydyw 
^wyddor ^rr awrleisiau mwyaf cyfifredin ; a gwnaed 
rnyw gymaint o ddefnydd o honi mewn cysyUtiad â 
cherddoriaeth er yn f oreu. Ond John Miilzel o Vienna 
(genedigol o Ru^ensburg, yn Awstria), a ddyfeisiodd 
ac a bemeithioda jrr offeryn sydd yn arferedi^ yn bre- 
, Benol. Y mae mantais neillduol 3m gysylltiedig â'r 
offeiyn hwn, nen linyn a lunier ar yr un egwyddor ; a 
bydoai yn dda i gerddorion, ac i arweinyd(uon yn enw- 
edig, i ynuafer Imwer ag ei, fel y delont trwy hyny i 
ymdeimlo ag amser cywir a sefydlog. £i le ydyw y 
dosbarth, yr ysffol, y cor, yn mha rai yr ydys yn dysgu; 
ond nid gwed£u ydjw 1 ddyn o «thrylith ac o fam 
geiâo cyfyngu ei hun, nac i ereill geisio ei gaethiwo, yn 
hollol at rifnodau y Afetro^nome. Y mae yn perthyn i 
ddyn ddwy sefyllfa, eyda cherddoriaeth fel gyda phob 
peth arall. Y gyntafydyw, pan y mae yn blentyn dan 
addysg, a thon oed. Yn y sefyllfa hono y mae yn gaeth 
dan ** wyddorion." Rhaid iddo ddys^ rheolau y gelf- 
yddyd, pa beth bynag ydyw ; a disgwylir iddo eu 
cadw. Yn y sefyllfa arall— wedi dyfod yn wr, mewn 
gwybodaeth a medr yn rheolau ei gelfyddyd, y mae i 
xwynhan mwy o ryddid, i ddyfeiaio a gosod ^lan, yn ol 
deddfyabryd hmeyd oddifevm, ac nid yn gymaint yn ol 
cyfraiôi y llythyren oddiallan. (Gweler 3m helaeâuich 
ar y pethau uchod yn y Cbbddor Cymrrio, Rhif. 35, 
tucLaI.82, 83.) 

Anacamptos. — Gair Groeg, yn dynodi cyfrea o sein- 
iau a ^[yn3rrchir trwy ad-darawiad, m^gys adsain (écho). 
Aif enr y gair hefyd am gyfres o seiniau fyddont yn dis- 
gyn, o'r uchel i'r isel. 

Anacreon. — Hen fardd Groeeaidd, a anwyd yn Teos, 
yn lona, tua 600 c. c. Ei brif destynau o«idynt, y 
gwin, y wledd, y loddest, a*r hyn sydd yn dal agos gy- 
sylltiad â hwynt ; a daeth y gair Anacreonic^AnacTe- 
onaidd i gael ei arferyd, mewn cerddoriaeth am gyf an- 
sodddiadau o'r fa^ a arferir ar y cjrfryw achlysuron. 

An ANES. — ^Un o'r eeiiiau a arferwyd gan e^lwys 
Groeg er dsmodi y Moddau, neu y Tonan, eglwysig. 

Akapjest. — \ Corfan crych-ddyrchafedig mewn 
barddoniaeth. Y mae yn gynwysedig o ddwy acen 
ysgafn ac un drom ; ac yn ateb yn lied ogos l'r gair 



* ^llawenAau. " Gellid ei arddangoa: 
mewn seiniau cerddorol fel hyn 



"^ lAa, . wan . 



=ia= 



Lia - wea «hau. 
Perthyn i*r Orfan hwn y mae y llinell : — 

" Halelwia i'r Oea a bwrcasodd ein pardim.** 
Ond nid cywir yw dweyd mai i hwn y perth3ni cân 
anfarwol leuan Glan Geirionydd ar **Furfa Rhuddlan," 
addechreua: — 

'* CUla'r hanl draw dros ael bryniau hael Arfon." 
na'r llinellau : — 

"leBu yw gwlr Fab Daw," Ac. 

Anapuora. — ^Defnyddidy gairhwn gynt pan byddai 
brawddeg i gael ei hail-adrodd yn uniongyrchol. 

Anaxenor. — Chwareuwr tra medrus ar y chwibanogl 
tua 40 mlynedd c- c. 

Anche (Ffr.) \ — Pibell, neu gorsen. Arferir y gair 

Ancial (It.) ) am offerynau corsenog, megysy clari- 
net, Slo. 

Angora (Ital). — Eto, unwaith yn rha^or. 

Andamento.— Meddylddrych newydc^ byr, a deflir 
i mewn rhwng prif destynau ehediant. 

ANDANTE=^«<Zan'te. — Dengys y gair hwn fod y 
gerddoriaeth i'w datgan mewn amser lied araf, yn es- 
mw3rth, eglur, a hyf ryd. Arferir amry w ereill gydag 
ef, y rhai a b^inodant ei ys^, m^s: — 

Andante Affrttuoso. — Yn araf^ eglur, a theimlful* 
wy. 

CoN Moto. — ^Yn araf, gyda gradd o gyffi-oad. 

GrRAZioso=Grat9i6'w. — Yn araf, a destins. 

MAESTOSO=ifa-c«-to'«o. — Yn araf, a mawr^ 

eddog. 

CoN Tropo. — Yn araf, ond nid yn rhy araf 

a marwaidd. 

Pastorale^ Pas-tor-a^le, — Yn araf, ac 

me-wn dullwedd syml, diaddum, neu fugeiliawl. 

Andantino. — ïchydiç 3m arafach nag AndanU;. 
Djmk ystyr naturiol y gair, er y myn rhai mai cyflym- 
ach nag Andante ydyw. 



BWEDD Y GOLYGYDD. 



Daeth i law. If or Cwm Tawc, E. E., J. D., Eryron, 
Dewi, 

R, — Mae y Don hon yn lied wallns. Edrychwch eto 
ar y chwechfed Cord, symudiadau y Bass a'r Ténor yn 
y Ban nesaf, ac 301 enwedig y Cord diweddaf yn y Ban 
hwnw, dechreu y chwechfed adran, tlodi y oordiau cynt- 
af 3^1 y seithfed adran, ac ysgogiad y Ténor yn yr adran 
olaf. 

Hen Dderrykiwr, — Mae 3m hawdd cael y Cerddor, 
osna ellwch ei gaelyn nés, trwy anfon at em cyhoedd- 
wyr. 

T. — ^Uwybr liawer iawn ewell — ^mwy d3aiol a Christ- 
ionogol, fyddai i chwi ymroddi ati i wneyd ^well gwaith, 
a mwy o hono, eich hun. Ystyriwch nad oes genych 
hawl i ddweyd, mewn ysgrif, dan fantell ffugenw, yr 
h3nD na fynech ei ddweyd, o ran sylwedd nac o ran dull, 
yn mhresenoldeb dwsm o'r dynion mwyaf c3rfrifol a 
chwaethus. Y mae amom ofn hefyd, wrtheich gweled 
mor ddifater ynghylch niweidio cymeriadau ereill, eich 
bod yn ddibns hefyd am eich oymeriad eich hun. O 
leiaf dyna fel yr ydym wedi gweled hyd yn hyu : y rhai 
mwyaf diofal am ffiirfio a chadw cymeriad da eu hunain 
ydyw y rhai parotaf i ymosod ar gymeriadaupobl ereill. 
Yr ydym ni yn ediych ar ein cymeriad fel trv boi* o au- 
nrhaethol bns, wedi ei roddi mewn ymddiried i ni, er 
ffwasanaethu yr Hwn a*n piau ; ac yr ydym yn creùii mai 
d3ma fam a theimlad pob un By(M yn fedaianol ar gy 
meriad da. ran hyny, "ni theflir liawer o gcrig al 
goed 08 na fydd ffrwythau ariiynt." 



at 



Digitized by 



Google 



Y CERDBOR CYMREIG. 



GOHEBIAETHAU. 

EIN HEN DONAU CYNULLEEDFAOL. 

At Olyotdd y " Cerddor Cïmbeio." 

Syr, — ^Yr oeddwn wedi meddwl ysçrifenu pwt o lythyr 
atoch yn mhell cyn hyn, ond yn meuiu yn deg a chael yr 
adeg, gan luaws o orchwylion ereill. Ond dyma fi yn 
decnreu ychydig yrwan, gan obeithio y caf hamdden 
i'w orphen. 

Gair aydd genyf, yn fyr, ao ob ^[allaf, **at y pwrpaa," 
ynghylch yr Hen Donau Cynulleidf aol Cymreig. Nid 
wyf am yngan gair ^n bresenol o berthynas i'r priodol- 
deb o ^tuldasu ein Hen Alawon Cenedlaetnol, a'u 
gwneyd yn fath o Donau Cynulleidfaol, fel y gwelais 
mewn rhai llyfrau yn ddiweddar; na son dim am y pri- 
odoldeb o ddamio, clytio, a saemïo Tonau cyfansoddwyr 
Cymreig yr oes a aeth beibio, fel y gwelais awgrymiad- 
au ao engreiffldau yn ddiweddar. Y mae fy mhwnc i yn 
Uawer mwy syml a hawdd. Cyfeirio jrr ydwyf at yr 
ben Donau ag ydynt yn argraffediff ac yn arf eredig yn 
ein cynulleidf aoedd. Y mae rhywbetb dros 30 o'r cyf - 
lyw yn y Llyfr Tonau CyntUleid/aol ; ac yr wyf jm 
deall fod amryw yn ycbwaneg i gael eu cyhoeddi yn yr 
** Ycliwanegiad." Ond wrtb wrando ar y nifer amîaf 
o'r rbai hjn yn cael eu canu vn ein cjrnulleidfaoedd, nia 
gall clustiau un cerddor o wybodaetb a chwaeth lai na 
chael eu merwino. Hen Donau a glywais yn cael eu 
canu yn ddiweddar oeddynt : — Jabez, Dorcas, Gwladya, 
Hyder, Diniweidrwydd, Moriah, Clod ; ond iaith fy 
nheimlad ar y pryd ydoedd, er f y mod bron yn haner 
addoli yr hen aonau nefolaidd, ardderchog hyn : — "Na 
fydded i mi eu clywed yn dragywydd mwy os na chenir 
hwynt yn annhraethol well na hynyna." Mewn rhai 
rhimau, nid oedd un dau o'r gynulleidfa yn canu yr un 
peth ; ac am amser, acen, pwyalais, a goslef, nid oedd 
yno ddim tebyg i'r naill na'r Uall o honynt. Paham, 
^rddorion crefyddol, y dylai hyn fod ? Paham y rhaid 
} aflerwch o'r fath vmaffael ei barhau yn dragywydd yn 
ein cynulleidf aoedd f Ai cref ydd ac addoli iSiw, tybed, 
ydyw parhau i sefyll ar ffordd pob ymdrech a wneir 
tuas at ddiwygio yn y pethau hyn ? 

Yn awr, vr wyf yn dymimo gofyn yn ostyngedig a 
ces dim modd cael luwygiad efifeithiol yn hyn o ownc ? 
Tybiaf y cly waf rywun yn ateb, ar unwaith ac yn hyder- 
erus — "Oes ; y mae y peth, nid yn imig yn ddichonàdwy, 
ond 3rn hawdd. Nod^r nifer o'r hen Donau a grybwyU- 
wyd, cyhoedder cyfarfod canu cynulleidfaol i'r dyben 
o'u canu ; penderfyned yr arweinyddion canu, allan o ba 
lyfr, ac yn mha ddull, y dewisant eu canu ; yn y cyfar- 
fod canu, noder yr hyn sydd wallus a diflfyciol, a gïdwer 
eylw y gynulleiclfa atynt ; ac yr ydym yn lied sicr, cy- 
hoedder a chynhalier ychydig o'r cyfryw gyfarfodydd, 
y bydd y swaith wedi cael ei wneyd yn effeithiol." 
Gellid medawl fod y cynllun hwn yn un mor hawdd, 
rhesymol ac effeithiol, fel yr atebai y dyben yn y fan. 
Ond y mae profiad wedi dysffu rhai o honom mai nid 
felly y mae. Gwelwyd cyfarfodydd o'r fath yn cael eu 
cyhoeddi ; ond ni ddeuai corph y gynuUeidfa yn agoa 
iddjTjt, Gwelwyd cyfarfodydd i'r perwyl yn cael eu 
cyhoeddi a'u cynal nos Sabbath, fel y gallent fodyn 
gytieus i gorph y gynulleixlfa i aros ychydig er mwyn 
ymarf er yp y Tonau hyn ; ond allan y byddai y nifer 
luosocaf yn myned, yn llwyr ddiystyr a dibriB o'r cwbl; 
ac wedi nvny, pan ddechreuid un o'r hen Donau, pwy 
ond y rhai hyny fyddent uchaf eu twrf, yn llusgog ac yn 
bloeddio, gan Iwyr ddistrywio pob trefn, amser, cy- 
nghanedd, peroriaeth, a theimlad. 

A gaf fi, ynte, yn dyner ond yn ddifrifol, wneyd apel- 
iad at ddau ddosparth neillduol yn ein cynulleiafaoedd? 
Y dosparth cyntaf ydyw y rhai sydd wedi myned yn 
mlaen mewn oçdran; a'm cais at y rhai hyny ydyw 
hyn : — A fyddai yn ormod çeisio genych chwi wneyd 
Auerth ryw ychydig nodnu yn yr ncn Donau dan syiw 



er mwyn gallu eu canu yn drefnus ao yn effeithiol yn 
ein cynulleidfaoedd ? Os nad ydynt yn ar|[raffediff yn y 
Uyf r Tonau a fabwysiadwyd gan y gynulleidfa yn noUol 
fel y bydde(^ chwi yn arf er eu canu gynt, gwyddoch 
o'r goreu na byddai neb o'r hen bobl yn arfer eu canu 
yr un fath a'ugilydd. Ai nid gwell, gan hyny, fyddai i 
ni, er mwyn crefydd a gwasanaeth cysegr Duw, syrthio 
ar ry w un dull, ac i bawb wneyd aberth o f an neillda- 
olion, er mwyn gallu cyd-ganu yn jrr holl gynuUeidfa? 
Yr wyf yn credu am y rhan fwyaf o honoch y byddwch 
y n barod i wneyd hyn ; ac 0, mor ddedwydd fyddai cael 
hyn oddiamgylch. 

Y dosbarth arall ydyw, y rhai ydynt yn llwyr ddi- 
ofal a diymdrech ynghylch canu mawl i Dduw — ^heb 
erioed ystyried ei fod yn ddyledawydd amynt wneyd 
dim yn mhellach nag agoiy d eu genau i sanu fel y di- 
gwydd ar y pryd. Y mae hyn, fy nghyf eiUion, yn gwbl 
gy^iliomus. Y mae yn ddyledawydd ar bob perchen 
anadl f olianu yr Arglwydd ; ac os ydych yn rhwymedig 
i wneyd y gwaith o gwbl, y mae mawredd y gwrth- 
ddrych y c^wynir mawl iddo, yn ein rhwymo ni, ei 
greadunaid gwael, i roddiy goreu ag sydd o fewn ein 
gallu yn ei wasanaeth — ^y Tonau goreu, yn y dull goreu 
ag sydd yn alluadwy i ni trwy bob ymarferiad ac ym- 
drech. Pan fyddo cyfarfod canu o'r fath a nodwyd yn 
cael ei gyhoeddi, gan hyny, ystyriwch mai eich braint 
a'ch d^edswydd yw ayiod iddo, neu aros ynddo; a 
gwerthtawrogwch y cyneustra a estynir i chwi felly ee 
ymberffeithio yn y gwaith hyfryd o f olianu yr Arglwydd 

Shon Llwyd 



LLEDAENIAD Y CERDDOR. GYMREIG. 



At y Golyoydd. 

Anwyl Syr, 

Tarawyd fi a syndod dwfn tra yn darllen eich cyf arch- 
iad at ddarllenwyr y Cerddor yn eich Rhifyn diweddaf . 

Yr oedd yn llawenydd genyf eich bod wedi cael test- 
yn diolch jn^fa a 'r cyhoeddlad hwn, mewn canlyniad 
i'r zel a'r ffyddlondeb a ddangoswyd gan amryw ddos- 
barthiadau o lenorion a cheradonon ein cenedl. Ond 
wrth ddarllen yn mlaen, canf yddais yn llechu dau ûodyn 




ei^ili. synais yn aoiriawr wrtn ganioa toa cylch- 

rediad y fath gyhoedoiad, yr hwn yn ddiamheu, nifedd 

y byd cerddorol unrhyw gyhoeddiad ahawlia y fiaenor- 

oriaeth amo, yn ymdroi mewn cylch mor gyfyng. Cy- 

nyrchodd y naith hon y fath deimlad ynwyf, ac enyn- 

odd y fath zel (neu pa beth bynag ei gelwir) fel y pen- 

derfynais yn y fan y gweithredwn yn ol y eallu a fedd- 

wyf i eangu ei gylch-rediad. Ac ni throdd fy mhen- 

derfyniad allan yn swbl fethiant ; oblegyd ni dderbyn- 

iais ddim liai na 15 o enwau, o fechgyn ieuainc ein 

hardal, fel rhai awyddus am gael y fraint o fod yn mysg 

derbynwyr y Cerddor Cymreig. Mae yn ddiamheu y 

gellià, gyda ffyddlondeb a dyfal-barhad, ychwanegu ei 

gylch-rediad yn f uan i'r nifer a nodir genych, sef Pum 

Mil, a llawer iawn yn ychwaneg. Na feddyliwch, Syr, 

fy mod yn arfer gweniaith pan yn ysgnfenu fel hyn 

atoch. Na, pell ydwyf oddiwrth hyny, teimlad fy 

nghalon a barodd i mi y^rifenu. 

y r eiddoch, &c. 

• * * 

[Derbyniasom amryw lythyrau yn datgan teimladau 
a içrniadau cyffelyb i r llythyr uchod. Ano^ai un cyf- 
aill brwd-galon m i godi ei bris ; a dywedai na fyddai 
chice* cheiniog yn y mis yn ormod canddo ef i daiu am 
dano. Hyderwn fod oyfeillion cerddoriaeth yn ngwa< 
hanol barthau y wlad yn gweithredu yn ymdrechgai <5i 
Uedaenu cylchrediad y Cerddor, ac na roddir y gor- 
chwyl heibio hyd nés y cyrhaedda y nifer i BuM Mil o 
dderbynwyr ffyddlon a chywir--GoL.] 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOB CYMREIG. 



CEONICL CEEDDOROL. 

BiKKBNHBAD.— Nos Fawrth, Hydref 24, rhoddwyd 
cyngherdd gan y gymdeithas Gorawl Gymreig, dan ar- 
-vreiniad Mr. Wm. Farry, yn Neuadd y Gweithwyr, yn y 
Ue uchod. Yn y rhan gyntaf, canwyd Cantata Llewelyn 
<.i. Thomas) — y prif unodau gan Miss Edith Wynne, 
MiiB Kate Wynne, Mr. George Hirst, a Mr. W. Roberta; 
yr arweinydd fel y nodwyd, oedd Mr. Wm. Parry ; a 
chwareuid y piano gan Mr. Skeaf, liverpool. Yr oedd 
y datiganiad yn un tra chanmoladwy, ac yn enwedig 
yn y cydganau. Daliodd Miss Edith Wynne ei chymer- 
lad i fyny fel un o bnf gantoresau y dydd, a chanodd ei 
chwaer yn swynol ; cafodd y ddwy eu hail-alw yn 
fynych. Gwnaeth Mri. Hirst a Roberts eu rhan yn gy- 
meradwy. Y cydgguiau a gawsant y gymeradwyaeth 
wresocal oedd ** Yr EmynForeuol," "Llewelyn T'wysoff 
Cymru," ** Yn mlaen, yn ndaen,'' "Ein Tywysog ni," 
a'r ^dgan ddiweddaf . Amrywiol oedd vr ail ran. Can- 
odd Miss E. Wynne **Softly Sighs," a "Chlychau Aber- 
dyfi, " ail-alwy d y ddwy. Ail-alwyd Miss Kate Wynne 
hefydyn **LlwynOn" a "Remember," a*rddwy ffvda'u 
.gilydd yn y ddwyawd *ThQ Cousins," Canodd Mr.Hirst, 
"The death of Nelson," a Mr Roberts **The Sea rules 
«11," allan o Gantata Smart, (The Bride of Dunkerron), 
a'r gymdeithas, "When winds breathe soft," a "See 
the chariot at hand." Cafwyd oyfaifod tra dymunol 
«*r dechreu i*r diwedd. 

LiYEBPooL. — Cyngherdd Qymreig. — Yrydym yn llon- 
gyfarch Mr. John Owen (Owain Alaw), proflfeswr cerdd- 
oriaeth, ac organydd talento^ hen Eglwys Santa Maria 
dd Castroy ar Iwyddiant neillduol ei gyiurherdd Nos 
Fawrth, Hyd. 31, (yn St. George's HaU). Yr oedd pob 
eisteddle jn mhob rhan o'r neuadd yn llawn, a thystiai 
y gynulleidfa ei chymeradwyaeth trwy sdJ-alwadau yn 
fjmych yn ystod y cyfarfod. Canodd Miss Eliza Hughes 
a Miss Kate Wynne a'u holl egni, a derbyniasant gy- 
meradwyaeth râlonog. Canodd Mr. J. R. Thomas, 
Oyfansoddwr Americanaidd "Evangeline," "Cottage 
by the sea," &c., ddim liai na i)hump o weithian, ac yr 
oedd ei lais ysblenydd a pheraidd i w glywed dros yr 
holl neua^dd. Un o emau yr hwyr oedd chwareuad y 
delynganAptomas. Canodd Llew liwyfo "The Désert" 
yn y modd mwyaf effeithiol; fel baritone nid oes ond 
ychydig i'w cystadlu ag ef ; a chafodd ei ail-alw droion. 
Khoddodd Idris FycluaL ac Eos Mai lawer o ddifyrwch 
wrth ganu Pennillion — Mr. T. D. Morris yn chwareuy 
delyn gyda hwynt. Arweinid y cydganau ean Mr. W . 
Parry ; a phan ychwaneeom yr ymdrechion ooddhaol a 
"wnaed gan Mr. Owen ei hun, gall ein darUenwyr famu 
fod y ©mçherdd yn un gwbl Iwyddianus. — Liverpool 

Bbthesda. — Noslau, Hyd. 26, cynaliwyd cynrfierdd 
' y farchnadfa, yn y Ue hwn,|dim lywyddiaeth y Parch. 
Stephen, gan wahanol gantorion yr ardai. Y can- 
toresau oeddynt:— Miss E. Jones, a Miss C. Thomas. 
Y cantorion:— Garmonydd, Mr. Isaac Davies, Mr. Thos. 
Pierce, Mr. John Parry, Mr. T. Morris, ;Mr. J. Tho- 
mas, Eos Ogwen, Eos Mai, ac Eos Llechid. Corau :— 
Cymdeifiias Gerddorol Llanllechid, dan arweiniad Eos 
Llechid. Cymdeithas Alawon Cymreig Bethesda, dan 
arweiniad Eos Ogwen. Seindoif Bres y Penrhyn, dan ar- 
weiniad Mr. E. Thomas. Chwareuid ar y delyn ean Mr. 
J. E. Davies, ac ar yr harmonium eau Mr. J. H Roberts, 
Shiloh. ran amry wiaeth a dy(mordeb, ni chafwyd y 
fath fflrngherdd yn y Ue hwn er ystalm. Yr oedd yr 
elw ilyned at drysorfa Eisteddfod Bethesda. 

Llanbmoan.— Nos Wener, Hydref 27, cynaUwyd 
Cyngherdd yn yr Yecoldy Gwladwriaethol, gan gor y 
Nant, dan arweiniad Mr. Robert Griffith (Eos Lleyn). 
Yn y rhan ^ntaf, canwyd cydganau o waith Handel, 
ynghyd a **Moeswch i'r Arglwydd," a'r "Lloer" (J. 
Thomas). Yn yr ail ran, canwyd ' * Gweddi Habaccuc" 
ac Anthem Fuddugol Manchester (Lloyd). Nid rhaid 
i*r cor hwn wrth ganmoliaeth. Y mae ei chwaeth a'i 
fedr yn ddigon hysbys trwy yr hoU wledydd hyn. 



£ 



Bala-dkulyn, Talsarn.— Nos Sadwm, Ta«b. 11^ 
cjrnaliwyd cyngherdd yn y Ue hwn, gan y Parch. E, 
Stephen, Miss Evans, Cwmyglo, dau gor o Dalsam, daa 
arweiniad Mr. Thomas Jones a Mr. Hugh Owen, yn 
nghyd a Mr. R. Roberts, Caemarfon, a'r enethig fechan 
dalentog, Miss Lloyd Jones, ar y piano a'r harmonium* 
Aeth y cantorion a'r cerddorion trwy eu &;waith yn an- 
rhydeddus, a chafwyd tua £24 o elw oddiwrth y cyf- 
arfod. 

Whitland. — Gweithrediadau cerddorol yr Eistedd- 
fod a gynaliwyd yn y Ue hwn Tach. 1, oeddynt fel 
hyn :---l!anu Glan Meddwdod Mwyn, ^an fechgyn; 17 
yn cystadlu ; goreu Mr. £. Stephens, Cilfaethn. Cana 
Llwyn On, gan ferched ; 8 yn cystadlu ; goreu. Miss !& 
Thomas, HenUan. Gorhofifedd Gwyr Harlech, gan sorz 

10 o gorau yn cystadlu; goreu, Cor Godreu'r FoeL 
Hedd a gwynfyd, gan gor o blant ; 3 cher yn cystadlu ; 
goreu, Cor Glan Cowin. Bedd y dyn tlawd ; goreu, B. 
Thomas, Henllan, a'i gyf. 'Twas you, sir, (catch); & 
parti yn cystadlu ; goreu, X, Y, Z, Bancyfelin. Yr 
Amddifad ; 6 parti yn cystadlu ; goreu, B. Thomas, 
HenUan, a'i ayt. Y pedwar hen lano ; goreu parti a 
Bancyfelin. Nant y Mynydd ; 10 o gorau yn cystadlu ; 
goreu, Daniel a'i fm. a chor Maendochog, yn gyfartal. 
Ton GynuUeidfaol, M. 8au; 41 o gySmsoddiadau ; 
goreu, Mr. T. Price, Templeton. Y Beimiad oedd Mr. 
E. Hughes, Aberteifi. Gwelir fod y wlad yn gyfired- 
inol wedi ymroddi ati ; a diau y gwna cystadleuaeth o'r 
fath lawer o les. 

Caerfyrddin. — Cynaliwyd cyfarfod canu yn Eglwys. 
St. Pedr yn y dref non, ddydd Mawrth, Tach. 7, am 

11 a 6 o'r gloch. Datganwyd Unodau, Dwyodau, Cyd- 
ganau, ac Anthemau o weithiau Handel, Mozart, Men- 
delBsohn, Farrant, Kent, ftc. Cynwysai y cor tua 100 
o bersonau ; a chwareuid yr organ, yr hon sydd wedi ei 
haU-adeiladu, gan Mr. Brookes. 

Llbw Llwyfo a'i Blant yn y Dkhbudir.— Y mae 
Uew Llwyfo a'i blant wedi bod yn cynal cyngherddau 
mewn amiyw leoedd 3rn siroedd Caerfyrddin a Morgan- 
wg y mis diweddaf . Y prif ddamau a senid ganddynt 
yn ystod y daith hon oeddynt : — ^gan ylJew ei hun — 
The Wolf, ruddier than the cherry, WiU o* the wisp, 
The Désert, Morgan yr Hafod ; gan Miss Llwyfo Lewis 
— Come in and shut the door, Seloved star, Dwyawd, 
Sol'fay gan Miss Lewis a'i thad ; a My native home, a'r 
iSchool-master's glee, gan y tri ynghyd. 

Miss Edmonds. — Mae y f oneddises ieuanc, dalent(% 
hon wedi bod yn canu yn diweddar yn y Palas Gris- 
ial, Sydenham, yn Neuaad St. George yn Liverpool, ac 
yn Nghyngherdd Mr. Charles HaUe yn Manchester. Y 
mae papurau Llundain a'r Ueoedd uchod yn rhoddi 
iddi y ganmoUaeth uchaf— jrn Uefaru am dani, yn wir, 
fel un o'n prif gantoresau — ^fel un a fydd yn unwo ser 
disgleiriaf y tymor dyfodol. 

Miss Watts. — GweUr wrth ran araU o'r Cêrddor fod 
y foneddigep hon wedi gohirio ei thaith i Itali, ac wedi 
penderfynu treuUo y gauaf yn Llundain. Da genym 
weled fod ei hiechyd yn cryfhau. 

Gantoresau Ieuainc. — Yn unol ag anogaeth Cyman- 
fa Gerddorol Gwent a Morganwg, a than ei nawdd, yr 
ydym yn deaU fod Miss Francis, Merthyr, dan addysg 
gyda Miss Gedrych a Mr. Wilkes, a Miss M. A. WU- 
Uams, Porth, yn derbyn gwersi mewn cerddoriaeth, gan 
yr olaf. DeaUwn hefyd fod rhy w gynllun ar droed 
gyda golwg ar roddi mwy o gynorthwy i Miss Evans, 
Cwmyglo, Arfon. 

ï Cerddorion Americanaidd. — Bu Mr. Joseph 
Parry, Mr. Robert James, a'r cyfeiUion cerddorol ereiU 
a ddaethant gyda hwynt i dalu ymweUad a hen wlad eu 
ffenedigaeth, yn cynal cjmgherddau yn Merthyr, Aber- 
dar, Tredegar, Rymni, a lleoedd ereiU yn y deheubarth. 
Y damau a ganent, gan mwyaf, œdd o waith y cerddor 
talentog Mr. Jos. Parry. DeaUwn eu bod wedihwyUo 
yn ol dros donau y Werydd ; a gobeithiwn glywed yn 
f uan eu bod wedi cyrhaeddyd adref yn gysiirus. 



Digitized by 



Google 



10 



Y CERDDOK CYMREIG. 



G&1.IG, OXR Banoob. — Cynaliwyd cyfftrfod canu cy- 
nulleidfaol yn y Ue hwn nos Lun, Rhagfyr 18. Y 
Tonau * fi;aiLwyd oeddynt : — Martyrdom, Ëifyniad, 
Gwladys, Llydaw, Jabez, Dusseldoii, St. Peter. Yr 
oedd yn amlwg vn ngwaith y gynulleidfa yn canu rhai 
o'r Tonau hyn, fod caniadaeth ^^yddol yn myned yn 
mlaen yn yr ardai. Gydag ymroddiad a llafur i ymar- 
ier & Thonau da, ac i amrywio y canu o ran amser, 
nerth a goslef , yn ol amrywiaeth y geiriau a genir, gall 
y canu yn y lie hwn, or nad ydyw yn lie mawr, ddj^od 
yn rlragoroi. Traddodwyd anerchiadau rhwnff y Tonau 
gan y Farch. J. Roberts (lewin OwylUi. Gtdwai aylw 
neillduol at yr hyn a nodwyd uchod. Anogai y gynull- 
eidfa hefyd î ymaïf er à Hen Donau Cymreig, ^pai eu 
dyagu yn drefnus, ac nid eu llusgo a^u llofruddio fel y 
gwneir yn fyny ch. Khoddodd anerchiad gwresog hefyd 
yn mhlaid y Tonic Sol/a. 

OWMYOLO, A&FOK, — No8 Sadwm, Rhag. 16, cynal- 
iwyd cyngherdd yn y Ue hwn, er cynorthwyo ^. 0. 
Williams, yr hwn a ymddifadwyd yn ddiweddar o un 
o'i aelodau, i gael addy^. Gweinyddwyd yn y cyfar- 
f od ean Cror Cwmyglo, d^an arweiniad Mr. John Morris, 
a'r îhyri GUe Society, dan arweiniad Mr. John Roberts. 
Y darnau a ganwyd san y cyntaf oeddynt, Gwyr Har- 
lech, Ffarwel y Tdynor (Feucerdd Otoalia), Datod 
mae Rhwyniau fJ, Thomas), Baeth caerau Jerico, 
Beat Song, Y Ffrwd (O, AlawL ar alwad y gynulleidfa 
i ailganu hon, canasant Godiad yr Hedydd, Fy Ngwlad 
(J. Thomas), Yr Haf (O. Owent). Canodd y cor arall : 
JDewch aUan i'r Cynhauaf (**All among the barley," 
gyda fleiriau Cymraeg gan un o'r Cor), Cerddi Cymru, 
y Gwlithyn (È. Roberts), Pa beth a wnawn ni Gymry 
glân, — ^ail alwyd bon, a chanasant Y Gwanwyn, IJew- 
âyn a'i gi (^" The Tiger couches in thewood,^') Yr ysfa 
ffôgenwol, Arthur y Cymry, Isee them on thetr winding 
way. Canodd pob un o'r ddau gor yn rhagorol. Caf- 
wyd cjstadleuaeth hefyd yn cyntaf arganu Y Ffynon 
ger fy mwth ; cor Llanrug a chor Fachwen yn cystad- 
lu; goreu, cor Llanrug. Yn ail, darllen Ton bedair rhan 
ar y pryd ; goreu,' pedwar o Gwmyglo. Caf wyd anerch- 
iad hefyd gan y beimiad, y Parch. J. Roberts fleuan 
QtoylU), yn mha un yr anogai y cerddorion i ymddjrr- 
chaf u o hyd at y pur, y coethedig, gan ymadaw oddi- 
wrth sothach gweimon ac isel, ac ymberffeithio yn y 
gelfyddyd o sanu. Cafwyd cyf arfod da yn mhob ystyr; 
a deallwn f oa pawb yn rhoddi eu gwasanaeth yn rhad. 

Llundain. — ^NoB Lun, Rhag. 11, cynaliwyd Cyf ar- 
fod Cystadleuol yn Ebenezer, Sloam St. Enillwyd yno 
amiyw wobrwyon am draethodau, barddoniaeth, ac 
adroddiadau ; ond nid oedd dim cystadleuaeth mewn 
cerddoriaeth o gwbl. Tybiwn fod hyn yn ddiffyg, 
oherwy dd y mae cerddoriaeth braidd ar ol yn y ddinas ; 
ond y mae yn dda genym ddeall fod adfywiaid yn de- 
chreu cymeryd lie yn y c^^pel uchod er ys peth amser. 
Gwneir ymdrech i ganu y Tonau allan o'r Llyfr Tonau 
CynuUeid/aol, yn. fwy rheolaidd, o ran amser, chwaeth, 
ac ysbryd. xn ystod y cyfarfod, canwyd Toriady 
Dydd, gan Ap Caledf ryn, yn wir dda ; Thy lûill he done, 
gan ferch fach Mr. Rees, Pimlico, yn bur swynol ; Y 
Gadlys, gan Mrs. a Mr. An Caledf ryn (trefniad Owain 
Alaw), yr hon a gafodd au-alwad gjwresog ; Hen Wlad 
fy Nhaoau ; Caru'r Lleuad a Bugul Aberdyfi, gan Ab 
Caledfryn, yn dra effeithiol ; Seren Bethlehem — ^yr un- 
awd gan Mr. Pugh ; Ton y Melinydd, gan Ab Caled- 
fryn, yn Uawn o ysbryd y larddoniaeth ; a*r Ddwyawd 
A B C ( J. Parry), gan Mrs. a Mr. Ap Caledfryn ; siar- 
adai y gyntaf ei rhan yn rhagorol, ac yr oedd yr olaf 
mor floeaz ag im Frenchman yn ceisio sillebu a dyn- 
wared. fiiweddwyd trwy ganu " Cymru lân gwlaa y 
sftn" (0. Alaw), yr tmawdgan Ap Caledfryn. Dymimwn 
nir oes i'r ddau gerddor leuainc hyn i wasanaethu eu 
cenedl, yn ngwyneb pob anfanteision ag y rhaid llaf urio 
danynt mewn lie fel nwn. — Hofftor Canu. 

DiNORWio. — Cynaliwyd cyfarfod blynyddol Undeb 
Uenyddol y dosbarth hwn ddydd Sadwrn, Tach. 18. 
Yn ol cynllun rhagorol y cyfanod hwn, nid oedd ond 



rhan &t gweitfarediadau yn dal cysylltiad ft Cherddor- 
iaeth. Y beimiad yn yr adran non oedd y Parch. R. 
RolUrts, Bethesda. Y*^ gystadleuaeth gvntai oedd ar 
ganu Dwyawd, gan fercEed,— ** Y maelel y gwlith ar 
Hermon ; goreu, Jane Pierce a Jane Huches. Y nesaf, 
darllen Ton ar y pryd yn nodiant y Tonie Sol/a, gan 
blant dan 18 oed ; goreu, G. Phillips, Rehoboth ; ail, 
M. Phillips, ei chwaer; trydydd, D. Parry a R. Ro- 
berts, yn gyf artal. Cynghanêidn Alaw mewn pedair 
awT : goreu, Mr. W. Lloyd ; ail, Mr. W. Owen ; tryd- 
ydd, Mr. M. Jones. Canu Y Wawr (H. Smart, o'r 
Cerddor) ; goreu, cor Rehoboth ; ail, cor Capel Coch a 
chor Fachwen yn gyf artal. Anthem: fforeu, Mr. 0. 
Ellis; ail, Mr. Wm. Lloyd; trydydd, Mr. M. Jones. 
Cafwyd wedi hyny fod ^rmod o'r hon a famwyd yn 
oreu yr un peth a gweithiau ereill, a dychwelwyd 
y wobr. Canwyd y darnau canlynol yn ystod y cyf - 
arfodydd, gan gor Rehoboth, dan arwemiad Mr. Thos. 
Phillips :— P'ie mae'r Haf, Mendelssohn, (o'r Cerddor i, 
yn rhagorol ; Gwyn ei fyd a vstyrio wrtli y tlawd (0. 
Alaw) ; Bywiol Fflam ; Y Ffynon fijer fy mwth ; Yr 
Awel Fwyn ; Y Gwlithyn, o'r Cerddor. 

Llanllyfmi,— Nos Sadwm, Rhag, 16, cynhaliwyd 
Cyngherdd yn y Ue hwn, gan y TaJsam Olee Society, 
dan arweiniad Mr. H. Owen, Garmonydd, Glanmarch- 
lyn a'i ferch, yn cael eu cynorthwyo ar yr hao'monium 
gan Mr. R. Roberts, Caemarfon. Oblegyd na chawsom 
restr o'r hyn a ganwyd, nis gaUwn ei chyhoeddi ; ond 
d«Jlwn fod y cyfarfod yn un poblogaidd a hynod 
lewyrchus. 

Banoor.— Y maeMr. Robert Roberts, Coleg Athraw- 
ol Camarfon, awdwr Cantata ar Warchaead Harlech, 
wedi ei bennodi yn oiganydd cynorthwyol yn Efelwys 
Gadeiriol Bangor. Yr oedd Uawer o ymjgeiswjrr am y 
swydd, ac yn eu mysg broffeswyr cerddoriaeth o Lo^i;r. 

Manchester. — Nos Fercher, Tach. 22, cynhaliwyd 
Cyngherdd yn neuadd y dref, Hulme, yn mha un y 
cymerwyd rhan gan Miss Edith Wynne, Miss Kato 
Wynne, Llew Llwyfo, Idris Fychan, Pencerdd Gwalia 
ar y delyn, Mr. SwaUow ar y piano, y cor dan arwein- 
iad Mr. Jervis Williams, a semdorf o delynau dan ar- 
weiniad Mr. Manton. Canodd y Misses Wynne yn dra 
rhagorol, a chafodd pob un o honynt ei haU-alw fwy 
nag unwaith. Yr oèdd liew Llwjrfo jm ei hwyl oreu ; 
achanodd Idris yn llawn cystal, os nad gwell, nag ar- 
fer. Alawon Cymreig, wedi eu cyn^haneddu, a gan- 
wyd gan y cor, a gwnaeth eu harwemydd a hwytnau 
eu rhan yn ganmoËtdwy. Torodd ei dannau droion gan 
Pencerdd Gwalia ; ond chwareuai yn gwbl deilwng 
o hono ei hun. Teimlo yr oeddid fod llawer o'r gerdd- 
oriaeth, ac yn enwedig yr alawon Cymreig a ganwyd, 
yn dra chynefin. Ai m fyddaiyn dda symud yn mlaen 
ychydig yn y cyfeiriad hwn ?. Y mae eto Alawon Cym- 
reig ag na wyr ein cyngherddau ddim am danynt hyd 
yn liyn, ao y mae digon, os nad mwy na digon o feirdd 
yn Nghymm. Goddefer i ni grybwyU hefyd fod digon 
o destynau Uawn cystal a'r rhai yr ydys wedi canu 
amynt ; ac nid gorchest fawr ydyw cyf aiioddi caniad- 
au llawn cystal yn mhob ystyr, a llawer ffweU o ran 
sylwedd, a'r rhan amlaf a genir ar ein hen alawon cen- 
hedlaethol y dyddiau hyn. Ati, feirdd anwyl, liai o 
us, a mwy o wenith pur barddoniaeth. — Arthur, 



CONGL Y TONIC SOLFA. 

Bethakia, Talog.— Tach. 27, arholwyd dosbarth 
perthynol i'r eglwys hon gan y Parch. W. Thctaïas, 
Bwlchnewydd, prydy cyrhaeddodd saith yr £Umentary 
Ctrtificate. a dau yr Ekmentary and Intermediate Cer- 
tidcates. Am 6 o'r gloch yn yr hwyr, traddododd yr ar- 
holydd ei ddarUth ar y Tonic Sotfa fel moddion hy- 
rwydd i ddyrchafu caniadaeth y cysegr yn «in mysg. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 



11 



Mae eglwysi y c^rmydogaethau hvn, gan mwyaf o bob 
enwad, yn deffroi gyda y gyfundrefn syml bon ; ac y 
mae eâattb byny i'w weled eisoes ar ein canu cynull- 



eidfaol, wrtb ei ^dmara à^r byn oedd, ac ft'r byn yw 
eto yn yr eglwysi ag ydjrnt yn eageulufio addysgu eu 
pobl ieaamc i ddArllen cerddoriaeth. Heb nif er ^ lew 
o ddarllenwyr Salm-donaa yn rbyrydd, ofer diœwyl 
Uawer o lewyrcb ar eauiadiftetb gyaegredig unrhyw 
gjim)leiâfA.-~Oohebjfdd. 

KhESTK o'R PbRSONAU ▲ GVMSBASANT 
TU InTEBMBDIATB CbBTITICATE yn NlQHTMBir. 

Arholydd—^XRCE.. W. Thomas. 

Bethania, Talog. — Mr. David Davies» Godrellian, 
(O.N.) Mr. Henry Davies, Cwmgof, (O.N.) 



CYMANFA GERDDOROL DDIRWESTOL 
GWENT A MOROANWG. 



Yn nghjfarfod pwylleor y Gymanfa ucbod, a gynal- 
iwydyn Merfchyr Tydffl, Hyd. 11,— Mr. Dayid Evans 
y n^f gadair, nenderfynwyd, yn mysg pethau ereill, ar y 
rbai canlynol : — 

1. Fod pennodi Gobebydd i'r gymanfa i fod dan sylw 
byd y pwyllgor nesaf, ac yn y cyfamser, fod Mr. E. 
Samnel i ymddiddan à Mr. W. Morgan, Dowlais, a 
gofyn a vmgymera efe a'r swvdd. 

2. Fod y cyfarfod blynyddol nesaf iffael eigynal yn 
Pant-tywyll ; ond os na au y Ile bwnw cMiuparu ystafell 
ddigon cyfleus a helaetb, fod ït cyfarfod gaei ei gynal 
yn Aberdar. 

3. Fod y cjrf arfod blynyddol iV gynal o hjm allan yn 
yr wytlinoB gyntaf yn mis GorpbenS. 

4. Fod y Cadeiirdd i y^mf«iu at Cbarles Bath, 
Ysw., Abertawe, i ddiolcb iddo, ar ran y pwyllffor, am 
ei garediffrwydd yn rboddi cludiad rhydd i IkussWatts, 
ar fwidd un o'i agerlonjKau i Itali. (hid ar ol ail ystyr- 
ied, ac ymgyn^oii à Sig. Garcia, atbraw Miss Watts 
inewn canu, a H. Salter, Ysw., M.D., F.R.S., &c., ei 
meddyg yn Llundain, penderfynwyd mai gwell iddi oedi 
y daith hono, yn gnnaint a bod y Boctor a Sig. Garcia 
yn tystiolaethu fod ei biecbyd yn Ilawer iawn gwdl ; a 
hefyd, fel y sylwa Dr, Salter, "bydd yn dda ganddi, ar 
ddiwedd y gauaf, iddi meL ei harbed rbag y draul, y 
drafiferth, a^ blinder sydd yn gysylltiedie à thaitb mor 
bell, a rhag gosod ei bun yn agored Tr cnolera, pa un 
i^dd yn bresenol yn jr parthau hyny o Itali a fyddent y 
rbai mwyaf manteisior iddi bi fyned iddynt. Bydd 
Miss Watts, gan hyny, yn ail-ymaymeiyd a'i befiyd- 
iaetbau, ac yn treulio y gauaf yn liundam. 

6. Fod Cor y Portb yn gwneyd ymdrecb i osod lifîss 
M. A. Williams dan ofalMr. J. B. Wilkes, A.R.A., 
Organydd ^Iwys gadeiriol Llandaf, am ycbydig fisoedd, 
er ei darpam i fyned trwy jt arboliad. Bu e^w hefyd 
gan y pwyllgor ar Miss Francis, Merthyr, ac anogwyd 
fod corau Merthyr yn ymdreoha rhoddi iddi hithau yr 
un fantais. 

6. Fod arboliad blynyddol ar y rbai fyddont yn ym- 
geisio am addysg dan nawdd y gymanfa yn cymeryd Ue 
ar amser y cyfanod blynyddol. Pennodwyd Mr. J. B. 
Wilkes, aelod o'r Academi Gerddorol Frenhinol, Uun- 
dain, a'r Parcb. J. Aoberts (leuan OvryUtJjn arholwyr, 
gyda ffallu i ychwanegu at eu nifer. Nadvdywyr ar- 
boliad i ymofyn am un radd o wybodaeth mewn un 
sanghen o ddysgeidiaetb, ond yn hytrach am anmuxid 
uavff ac ATHRTLiTH GSBDDOBOL o'r fath ag a arweinia 
yr arholwyr i gredu y gall yr ymgeisydd, gydag addysg 
ac ymarf eriad priodol, e^gyn ït ame uchaf fd proffesydd 



cerddoriaeth. A wgrymwyd mai dyledswydd y gymanfa, 
os bydd yr arholwyr yn cymeradwyo ymmiswyr fel rbai 
o'r ail ddosbarth o ran talent, ond yn ddiffy^ol o ran 
athrylith gerddorol, ydyw rhoddi ei dylanwad i gefnogi 
ac anog y Corau Ueol, o ba rai y bydd y cyf ryw ymgeis- 
wyr yn aelodau, i'w gosod dan athrawon priodol gyda 
golwgar gerddoriaeth ac addysg gyffredinol. 

7. Fod y Parcb. John Roberts fletum Owt/Ut) i bar- 
hau'fel llywydd y gymanfa. Hefyd, fod y Parcb. Ed, 
Stephens, Tanymarian, i gael ei wahodd i'r cyfarfod 
blynyddol nesai . 

8. Yngymaint ag i'r Parch. John Boberts (leuan 
OvfyUt) ymadael o'r rhan bon o'r wlad i Ogledd Cymru 
ar rybudd mor fyr, fel nad oedd dim digon o amser i 
gael ei dysteb yn barod cyn iddo fyned, fod y eymanfa 
yn gadael Rbestr y Tanysgrifwyr yn agored i^ Corau 
ac ereiU hyd y pwyllgor nesaf, pa un a gynelir yn mis 
Mawrth nesaf ; a bod pob un a ewyllyaio gydweithredu 
â'r gymanfa yn byn i anfon ei danysgrifiad i'r Trysor- 
ydd, Mr. David Evans, LoudùtinSquare, Cardiff, ohyn 
i'r dydd cyntaf o Fawrth, 1866. 

9. Fod Cyfrif Trysorf a Addysg Miss Watts i gael ei 
argrafifîi a'i gylch-daenu gyda'r penderfyniadau ucbod. 

Dantel Griffiths, 

Ysg., pro, tem. 



TRYSORFA ADDYSG MISS WATTS. 



Oorph. 



DXBBTHTWTIH— 

186&. 

Mehefin 18. Uanberis, Cyngherdd 

17. DiBgwvlfa 
90. PortDinorwig 
28. Bangor • 
28. LlanUechid 
97. Betheada 
S9. Carnaifon 

1. Talyaarn 

Bhostryfsn 

Nefyn . 

Waenfowr - 

LUnberls 
12. Owmyglo - 
14. DinbToh 

Capelygraig 
28. Corwen - 

Ffestiniofr 

Blaenan Ff ettiniog 

Talsaman - 

Portmadoo 

Penznaenmawr 

12. Tilanmg 

14. Bryngieneyn 

16. Grergvbi 

18. Trefriw 
28. Bala 
96. Abêxystwyth 
89. Dolgellau 

& Tyddewi 

Pembroke Dock 

18. LlaneUi 

18. Caerdydd 

20. Dowlais - 

21. Bynmi - 
27. PorthCawl 

Owrecsam 

MaohTQUeth 

Aberdyfl 



AW8t 



8. 

6. 

8. 

11. 



81. 
2. 
4. 

7. 
10. 



Hed 



Hydref 



Il 15 

20 6 

11 

28 

11 

21 

14 





2 

6 





16 16 8 
12 1 
10 15 

10 19 
8 

14 
1116 

11 

12 1 
28 10 
88 11 
10 12 

16 16 
6 

1111 
12 16 
80 

17 1 

80 

81 10 
22 2 4 
12 12 11 
17 

17 
60 
14 12 

18 10 
10 
16 16 
81 4 
18 10 



ie66ei8 9 



Talwti>— 

Treoliadany toithUa nohod, TAl i MUs Oedrych, 
a ffwahanol drenlladan Misa Watto kyd Medl 80, 

T Bwm dyledw i'r Trysorydd ar ddeohrea y teith- 

iaancnod ..... 

Bwm yn llaw y TryBorydd yn bresenol . 888 



189 84i 



147 2 6i 
' 7 10 



118 9 



diriwyd rhwng £1,200 a 1,800 o ddyledion Ysgolion, Oapelaa 
*c, trwy yr elw a gafwyd oddiwrth y cyngherddaa aoliod, 



Digitized by 



Google 



12 



Y CERDDOR CYMREIG 



CERDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN 

E. HUGHES AHD SON, WEEXHAM. 



Yn Bhanau SwUt. 

TGYERES GERDDOROL GYMREIG. Yn 
cynnwyg Cerddoriaeth wreiddlol a detiioledig; set Ânthom- 
«a, Motetta, Cydganaa, Canigaa, a Ghaaeaon. Dan olyglad 
Ovidn Alaw, Pencerdd. 

Ctkwysiad T Rhakau— Dah Oltoiad OWAIKAIiAW. 

I. Pafoddyglanha: molwch yr Arglwydd : mor weddaidd ar 
y mynyddoedd : arnat ti y Défais: I tl, Arglwydd. 

II. Dymuniad : Oh I dacw'r gelvn dig gerUw : Dyftryn Clwyd : 
yr Air : canlg y Goedwig: yn ynys Mon : c&n y pedwar Hen lanc: 
eer gloyw»r hataidd hwyr: boneddwr mawr o'r Bala: o dowch IT 
mynyddoedd. 

m. Tr Arglwydd yw fy Mogail da : wele holl weision yr Arg 
Iwydd: Dnw yn ddlau a glyba: a bydd arwyddion: pwy sydd 
genjt yn y nef : teHwng yinr Oen : can Moses. 

IV. Gorhoffedd gwyr Harlech î ffarwel Itl Gymru f ad : (y moâ y 

Sweddill o'r rhififn, hwn dan olygiad J, D. JONES :) y niud a-r 
yddar : nid wyf yn lion : delynorion frewch y tant : bryniau f y 
ngwlad : oân y tylwyth teg : calon wladgar ydyw calon dyn : rhai- 
•dr : cwymp Llywelyn {Vw pharhau). 

Dan olygiad J. D. Jones. 

V. Cwymp Llywelyn : Gwendolen Pngh : hen Gymru : clychaa 
Llanfyllin: ymendwy: Pontyr Aran: un goeg oedd y gneuen: 
lieddwoh: ymweliad y bardd: emyn cenedlaethol: a ddeui di 
gydamiHari: y eeren hwyrol: ysgubor Rhysyn: panfo'rhaul- 
wen wedi flfol {Pw i>fc.-*v««). 

VI. Pan fo*r haulwen wedi flfoi : cyflafan y beirdd : fy ngwladj 
y g&n a ganai Betal: o na ehawn farw yn yr haf : bugeilgerdd • 
irdderchog feib yr awen: dychweliad y morwr: cèn y beth*ma: 
ml grwydrais lan yr afon : gogoniant l Gymru (gyda gelriau Cym- 
raeg a Baeêoneg) : yr ygtorm (fw pharhau). 

VII. Yr 3r8torm : mae Bobyn yn flln (gyda geirian Cymraeg a 
Saeaoneg) : laith a chân a thelyn Grinm : boddlondeb : awelon 
Bryri: y carwr helbnlus: dychweliad y gaethglud: y bardd car- 
«dig : y pwn ar gefn yr awen Wv vharhau). 

Vin. Y pwn ar gefta yr awen ; « maint jrw rhwysg a thwrf y 
dref : mae Ellen yn flSuls : y mae otiau ola'r flwyddyn : bryniauT 
orug* gwaredigaeth : mae*r nos yn dyfod: the moon shines 
îriSitî I^ Morgan: y f enyw fach a'r Beibl mawr: y wawr(rip 
pharhau). 

IX. Ywawr y teithiwrary Berwyn: ni wnipYnnam hyny: 
f el awel yn y coed : y prentia plwy' : wyf hofiT ohf dydd ; fy anwyl 
Arthur Imn : pan fyddo y gwynt : o tyred yn ol : y deigryn olaf : 
t*rewch fysedd cain (fir pharhau). 

Dan olygiad Owain Alaw^ Peneerdd. 

X. CànMair càn Simeon: "Wele mor ddaionus": "Paroto- 
wch y ffordd." 

XI.» XII., Xm.— Cantawd fnddugol Eisteddfod genedlaethol 
Cacmarfon 1862. 

Dan olygiad J. D. Jones, 

XIV. Trewch fyaedd cain : yr hen ferch : 'does dim ond again 
mlynedd: heniiych itl Gymru dirion: If an Sion o*r efail: mor 
fiwynol rhodio'r dolydd : mae genyf fi fwthyn a gardd ; ei ben a 
orphwys: Da^dd a Sion a'r nstus: y bardd: wedi'r nos: yn 

' Nghymm gynt. 

XV. Y gwallgofddyn: gwyddf a Llywelyn : nst gorwynt : croes- 
aw iti wanwyn tirion : croesawiad y milwr : Dafydd a Bhya yr hen 
lanciau : fhrwel iti Gymru fad. 

Dan olygiad Owain Alaïc^ Peneerdd, 

XVL " Par»towoh y ffordd" (parhad o Bhif. X.): "O deuwch 
î*r dyfroedd:" "Dyrchaf dl:" "Yna y dywedi:" «Y Ganaan 
glyd.» 

XVn. Canigau Biahop:— Tyr'd nefol wynt : mae'r noa yn well 
na'r dydd : Ple'r wyt ti, wên y wawr ? 

XVllL YfBrwd: llanciau'r Eryri: dowchmewntrefn aiamd- 
woh y ddwy : rulo Britannia. 

TTïT. Canigau Biahop:— Uchel jrw bloedd yr helgom mwyn: 
Pa beth a wnawn ni Gymry glàn ? y diwmod tâl: Pwy yw Sylvia 
wen mw*r ôd ? 

XX. Y Motett Buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Aber> 
tawe 1868. 

TTT. Wrth af onydd Babilon : mawr a rhyf eddol : nid i ni : yn 

SaRTxxin. Cantata Harlech— buddugol yn Eisteddfod 
Abertawo 1868. 

XXIV. Marwolaethy cyfiawn: ar for tymhestlog: y nef oedd 
sy'n datgad: bendigodig fyddo yr Arglwydd. 

XXV. Moeawch rt Arglwydd : o'r dyfnder y Uef aia : molwch yr 

XXVI. Aohub fi o Dduw, Buddugol yn Eisteddfod LIandndno, 
gan J. Parry, America, ynghyd a Thonau buddugol gon yr un 
awdwr, yn Eisteddfod Abertawe. 

tsy Gellir cael unrhyw un o'r rhifynRu nchcd ur wahan. 



LLYFR TONAU CYNULLEIDFAOL' 
Yn cynwys:— BHAOLTTHhelaeth ar Geiddoriaeth Crefyddolr 
Mtnsoai mbsubol, yn yr hwn y rhoddir penill yn engreiiR o 
bob Mesur, ynghyd a Rhif , Awdurlaeth, Cynghanedd, Cywalr a 
Nodwedd Cyffredinol, pob un o*r Tonau. Mtxboai Gwtddobawi., 
yndangOB,Rhif,Enw, MeBurau,ftc. Tokau yn 230 o nifer. At- 
TODiAD, yn oynwya 20 o Donau. Gan Ibuan Gwtixt. Llian Ss. 6c. 

YN Y NODIANT TONIC SOLFA. 

Gan IsuAN Gwtij.t. Llian, 28. 6c. 

LLAWLYFR CANIADAETH. Pris Is. Sef, 
Cyfbes o Wbbsx ar drefn y TONIC SOLFA o ddvsgu 
canu, wedi eu dethol, gan mwyaf, o amrywiol lyfrau y Parch. J. 
OxmwEN, ac wedi eu cyhoeddi ar el ffais. Y mae y Rhan gyntaf 
yn cynwys eglurhad cyflawn ar Nodiant y Tonic Solfa, ; a'r Ail 
Ran yn cynwys hyfforddiadanmanwl i ddeall ac i gann oddiwrth 
y Nodiant Cyftedin. Yn y ddwy Ran ceir eglurhad ar egwydd- 
orion Caniadaeth yn ei hoU ranau. Gan E. Robbbts, LiTorpool 

TTYMNAU A THONAU. Amlen 2c. At was. 

XI* anaeth ieuenctyd yr Ysgol Sabbothol, a Ghyf arfodvdd 
Band of Hope ; y mae y Tonau wedi eu hargrafiti yn Nodiant ^ 
Tonic Solfa, trwy ganiat&d y Parch. J. Cubwen. Gan E. Hobebt7 
Llverpool. Anf oner archebion at y Cyhoeddwyr yn unig. 

TONAU YR YSGOL SABBOTHOL. Pris 6c. 
Yn cynwys Tonau priodol iNr canu yn Ysgolion Sabbothol 
Cymru. Dan olygiad Owaik Alaw. 

OYDYMAITH Y CERDDOR. Byrddau 4s. Yn 
cynwys Tonau moesol a dlfyrus, at wasanaeth Tenluaidd, 
Cymdeithasau Llenyddol, Ac.,ftc. Argrafflad newydd gyda Chym- 
deithranau. Gan J. D. Jomxb, Rhuthyn. 

GEMS OF WELSH MELODY. — A sélec- 
tion of Popular Welsh Songs, with EngUah aud Welsh 
Words : induding apecimena of Penilllon ^inging, after the 
manner of North Walea ; and Welsh National Airs, ancient and 
modem, aet in a ^amiliar manner for the Pianoforte or Harp, 
with Symphoniea and Accompaniments. bv JOHN OWEN (Owen 
Alaw), Pencerdd. First, Second, Third and Fourth Séries 
2s. 6d. each ; Complète in one Volume, 10s. 6d. 

ANTHEM FUDDUGOL DDIRWESTOL.— 
Gyda Chyfaeiniadaeth i*r Organ a'r Harmonium, gaa 
Owain Alaw. Y Geirian gan y diweddar Ebbm Vabdd. Amlen 6e 



Mae y LVyfraa eanlynol aXlan o'r " Gyfreê Gerddùrol» 
ae i*v> e<ul ar wahan. 

TTR ANTHEMYDD : sef Anthemau a ym- 

X ddangosaaant yn y " Gyfrea Gerddorol," o dan olygiad 
Owain Alaw (Pencerdd). Llian hardd, 6s. 



YCANIGYDD ; sef Canigau a ymddangosas 
ont yn y "Gyfres Gerdd — *" " ^•" «w«î«-*i» Awati 
Alaw, Pencerdd. Llian hardd 5b. 



ALAWON Y BRYNIAU. Llian hardd, 9s. 
Sef yr holl o waith J. D. JONES a ymddangoaodd yn y 
"Gtprbs Gbrddorol." 

PRINCE OF WALES CANTATA. Pris 3s. 6c. 
Cantawd Fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Caemarfon, 
gan Owain Alaw, Pencerdd. Y Geirian gan J. Ceibioo Huohxb, 
cyfleithledigi*r Saeaonig, gan Ellis Wtnn o Wyrfai. 
Y CHORUSES yn unig, mewn amlen, Is. 

MOTETT. Amlen Is. Buddugol yn Eisteddfod 
GenedLiethol Abertawe 1868. Gan Joseph Pabby. 

GWARCHAE HARLECH: Cantata Gadeiriol 
vr Eisteddfod Genedlaethol 1868. Gan Edward Lawkancb, 
Ysw.. (Opus 28). Y Geirian gan Mr. J. Ceibioo Huohes ; y gjf- 
1 eiSiad Pr Seisonig gan Ttdptltn. Cynwys» y Gantawd hon tà o 
dudalenan. Amlen, 2s ; Llian, 2s. 6o. 



CYSTADLEUAETH GERDDOROL LLANRUG. 



r«i<air V Gvstadleuaeth hon ddydd Sadwm, lonawr 20, 1866, 
?^dy bydd y daman canlynol ynrWd i bawb i gystadluarnyn, 
î rnawdB««, "Mae oenad, newydd ddod," o Gantata Aber- 

**r65î2wd/**Anhawdd rhoddi hen delynau," o Gantata Owain 

^.'Tett;"baionusywyr Arglwydd," gan Eos Llechyd,o'r 

^l^pSlVSTM'ddau fas a dau denor, "Mae breniniaeth uwch- 
breniniaeth," o Gantata O. Alaw ;gwobr, 128. 

5 Canig " Fy Ngwlad," gan J. Thomas, o'r Cerâdar CymrHg ; 
gan Gor perthynol i un gynulleidfa ; gwobr, £2. 

Beimiad, y Parch. J. Roberts (fcuan Gwyllt). 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 

AT WASANAETH CERDDOBIAETÏÏ YN MYSG CENEDL Y CYIRY. 

CYHOEDDEDIG DÂN NAWDD 

PRIF GERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



Rhip. 60. 



CHWEFROR 1, 1866. 



Pris 2g, — gyda'r post, 3c. 



AWE GYDA CHYNIWEIKYDD. 



Wmpprb. — Wel, Mr. Cyniweirydd, gallwn feddwl 
«ich bod yn dal sylw ar y canu yn yr ardaloedd y 
byddwch yn myned trwyddynt. Pa f odd yr ydych 
yn ei gaeî y dyddiau hyn ? 

Ctniwebrydd. — ^Yrydwyf yn ei gael ynmhob 
modd, am a wn i, Wmffre. Y mae yn myned yn 
mlaen, ar y cyfan, yr wyf yn meddwl ; ond rhy- 
fedd mor araf. Yr wyf yn cofio clywed un yn 
dyweyd yn ddiweddar mai dwy sect fawr o gan- 
torion * oedd er ys blynyddau yn ol, sef sect yr 
Hymnau aV Psalmau, a sect y Maswedd. Addefai 
y gwr fod tair sect yn bodoU erbyn hyn ; ac mae 
yn debyg fod byny yn gywir yn yr ystyr yr oedd 
ef yn siarad ; ond mewn ystjrr arall, a mwy ym- 
arferol, y mae ychwaneg na thair. Fel yr «oedd 
yn nyddiau y Bardd Cwsg, f elly y mae yn y dydd- 
iau hyn ; bydd — 

" Bhai yn oana am gael ceisiog, 
Ao ereill un gael olod," 

Dyna ddwy sect, chwi welwch i ddechreu, sect y 
geiniog, a sect y clod. Perthyn i sect y geiniog y 



mae Uawer o'r rhai a ânt o amgylch y wlad i gynnal 
" cyngherddau mawreddog.^ Gwyddant pa mor 
hawdd ydjrw gan galon dyn, ac yn enwedig dyn a 
dynes ieuanc, ymgymeryd â'risel,yr arwynebol, yr 
y8gafn,a*rllygredig ; a chan mai cynuU pobl er cael 
y geiniog ydyw yr amcan, gofalant am y geiriau 
a'r gerddoriaeth fydd yn f wyaf efiFeithiol i wneyd 
hyny. Trydedd sect yw yr bon sydd yn ceisio 
gwneyd cerddoriaeth yn foddion i lesoli a dyrch- 
afu y genedl. Cyfyng yyr y portb hwn, a chul 
yw y ffordd ; ac yr wyf yn ofni y gellir ychwanegu 
yma befyd, mai " ychydig (mewn cymbaiiaetb) 
y w y rhai sydd yn ei cbael hi.'* Y mae sect arall 
o'r rhai a ymdrechant yn gydwybodol yn y gor- 
chwyl o wellhau caniadaeth grefyddol. Nid lia- 
osog iawn ydyw bon ychwaith. Gwneir i fjrny 
bummed sect,o'r rhai diofal ac esgeulusynnghylch 
canu cynulleidfaol. A cheir chwechfed sect, yn y 
cyfarfodydd gweddio a gynelir yn yr wythnos 
mewn tai annedd, a cheir cryn nifer o honynt 
befyd yn nghyfarfodydd cyfrinachol (private) y 
gwahanol enwadau crefyddoL Byddaf fi yn 
myned iV cyfarf odydd gweddio hyn bob amser ag 
y caf g3rfleustra ; ac f eallai y carech chwi glywed 
rhai o'r Tonjin a genir y no. Dyma un a genir 
yn lied gyffredinol : — 




Dyma un arall a glywais er y s pythefnos yn ol : 




H&r^±r-^^^^^^B^ 



Digitized b'y 



Google 



14 



Y CERDDOR CYMREIG. 



MoBGAN. — Ond yn wir, welwch chwi, yr oedd 
rhywbeth yn nghanu yr hen bobl hefyd. Ni 
waeth tewi, f e fyddai blas a hwyl ar eu canu nhw. 

Cyniweirtdd.— -Byddaijbyddai ; nid oes neb am 
wadu hyny ; ac nid wyf fi, o leiaf, am roi un an- 
air i ganu yr hen bobl. Pryd nad oedd nemawr 
neb yn deall dim am reolau cerddoriaeth, nis 
gellir mewn un modd eu condemnio ; ac am yr hen 
bobl, sydd yn hen mewn gwirionedd, yr wyf fi yn 
hoff iawn o'u clywed yn canu yn yr hen dduU. 
Ond yn bresenol, pan y mae gwybodaeth am eg- 
wyddorion canu wedi cynyddu, nid oes un rheswm 
dybygwn i, iV ddadleu dros ganu yr hen bobl 
yn eu hanwybodaeth. 

MoRGAN.-^Ie, y mae hynyna yn burion, am a 
wn i ; ond gwynfyd na lenwid ein cynuUeidfaoedd 
â*r un ysbryd ag oedd yn nghanu yr hen bobl. 

Cyniweirydd. — Gwynfyd hefyd. Ond y cam- 
gymeriad ydyw, meddwl mai yn aflerwch ac an- 
nhref n y canu hwnw yr oedd ei ysbrydolrwydd yn 
gynwysedig ; neu o leiaf, nas gellir canu mewn 
ysbryd ac mewn trefn hefyd, fel pe byddai awdwr 
tref n ei hun yn anghymeradwyo trefn. 

Dapydd. — Yr wyf jm meddwl fy mod i yn agos 
yr un fam a chwi ; ond a ydych chwi ddim yn 
meddwl fod rhai yn cario pethau yn rhy bell gyda 
cheisio bod yn dref nus gyda chanu y dyddiau hjm ? 
Gallwn grybwyll llawer o bethau. Djma y defnydd 
dibaid a chyson a wneir gan rai o'r Llyfr Tonau. 
Yr wyf fi yn credu fod angen am Lyfr Tonau fel 
ara Lyfr Hymnau ; — nas gellir canu yn gywir heb 
ddysgu darllen nodau cerddoriaeth ; — ac y dylai 
copi oV Llyfr Hymnau, a*r Llyfr Tonau mabwys- 
iedig gan y gynulleidfa, fod yn meddiant pob 
un o aelodau y gynulleidfa. Ond yr wyf yn methu 
gweled fod angen am gadw y Llyfr Tonau yn y 
liaw ac edrych amo yn harhaus, wrth ganu. 
Khwystr, ac nid mantais i addoli, dybygwn i, 
ydyw edrych ar y Llyfr Tonau. 

Cyniweirydd. — ^le ; mae y pwnc yna, Dafydd, 
yn haeddu sylw. Fel rheol, yr wyf finau yn 
meddwl y dylai y gynulleidfa ymdrechu dysgu 
y Tonau mor dda, ac mor gywir, fel na fydd an- 
gen am edrych ar y nodau, fel y gallo y meddwl 
gael hamdden i ystjrried y syniadau a genir, ac i 
ymwthio i f ewn i'w hysbryd a'u teimlad. Mae yn 
sicr fod gormod o'r hyn a ddywedasoch. Dyna 
beth arall sydd yn fy mlino — gweled rhai oV 
cantorion ; ïe, yr arweinydd canu weithiau, yn 
troi dalenau y Llyfr Tonau, neu y Llyfr Hymnau, 
tra byddo rhanau ereill y gwasanaeth, megys y 
darllen, y gweddïo, a*r pregethu, yn cael eu cyf- 
lawni. 1 mae peth f elly yn ymddygiad cwbl an- 
nheilwng ; ac yn péri i ddynion da, gyda mwy o 
sel a gwybodaeth, i goUfarnu pob defnyddiad oV 
Llyfrau. 

Morgan. — ^le, djmabeth arall ; — ysmala, gwael 
a sych iawn, yw gwaeddi allan enw a rhif y Don, 
cyn dechreu canu. 



Cyniweirydd. — ^Wel, Morgan, beth a ail fod 
yn erbyn hyny ? Enwir rhif yr Emyn yn y Llyfr 
Hymnau, er mwyn iV gynulleidfa wyhod pa emyn 
a genir ; a phaham na ddylid enwi rhif y Don, fel 
y gallo y gynulleidfa wybod hefyd pa Don a genir. 
Ond yr wyf yn addef nad ydyw hyn yn fynych yn 
cael ei wneyd yn yr adeg briodol. Yr wyf yn 
meddwl mai y drefn oreu fyddai hon : — Y mae y 
gweinidog wedi bod yn meddwl am Hymnau iV 
canu yn ystod y gwasanaeth — Hjrmnau priodol, a 
fyddont yn cyfateb i ranau ereill y gwasanaeth ; 
ac yr wyf yn meddwl mai dyledswydd yr arwein- 
ydd canu ydyw myned at y gweinidog cyn dechreu 
y gwasanaeth, fel y gallont gydymgynghori yn 
nghylch y Tonau mwyaf priodol i*w canu. Yna 
rhodded yr arweinydd enw a rhif pob un o'r 
Tonau i'r gweinidog, fel y gallo yntau enwi rhif y 
Don yr un pryd a rhif yr Emyn. Mae y drefn a 
arferir yn bresenol yn sicr o fod yn anf anteisiol. 
Pan yn codi i ddechreu canu yn fynych y bydd 
yr arweinydd yn enwi y Don, ac felly bydd y 
gynulleidfa yn chwilio am dani pan y dylent fod 
yn canu. Ychydig o feddwl a gofal a fyddai yn 
ddigon i wellhau hyn o beth. 

Dafydd. — le, pe byddai ein pregethwyr a'n 
gweinidogion yn gofalu am y rhan hon o*r gwaith 
fel y rhanau ereill. Ond, yn rhy fynych, y maent 
mor ddifater y nghylch y gwaith o ganu mawl i 
Dduw a phe na byddai yn perthyn dim iddynt 
hwy. 

Cyniweirydd. — ^Y mae llawer o fân bethau fel 
yna ag y mae angen sylwi arnynt a'u gwellhau, 
mewn cysylltiad a'r rhai sydd yn canu ; ond cwest- 
iwn dyrys ac anhawdd iawn ydyw — ^pa fodd y 
ceir yr hoU gynulleidfaoedd i gymeryd rhan yn 
briodol yn y gwaith, y pha fodd y ceir trigolion y 
wlad yn gyfiredin i ymarfer a cherddoriaeth fel 
moddion i ddiwyllio eu meddyliau. 

Dafydd — le, ond y mae hwna yn ormod heno; 
dichon y cawn ychydig o ymgom amo y tro nesaf. 



BWBDD Y_GOLYGYDD 

DiDYMUS. — Mae y Tonau a anfonasoch yn ein boddhaa 
i fesur helaeth fel ymarferiadau. Arwyddant hefyd fod 
eich chwaeth yn lied cywir gyda golwg ar yr hyn ddylai 
Ton Gynulleidfaol fod. Yn y Don ar M.B., mae yr ail 
gord yn y 3edd adran yn ansnywir, sef, 4—6 ar yr Is- 
ly wydd, heb ei barotoi na'i aoferyd. Dylasai Sydd cord 
y 9fed, yn y ban nesaf, fod yn f wyaf, Yn y Uall, nid 
ydyw y dtlau 7fed dylynol, yn ban 13, nà dyblu y 7fed 
yn y ban nesaf, 3ni foddhaol. 

D, D. — Y mae amryw wallau yn y Don; Sedau dy- 
lynol yn y ban 2, 4ydd heb ei adfcryd, a chord gwan yn 
ban 3, cortl rhy dlawd yn baoau 5 a 6, 5edau yn ban 9, 
cord tlawd yn ban 11, cord swallus yn ban 12, y basa 
yn rhy isel yn ban 14, a'r cord oyntaf yn anghywir trwy 
ddybliad y 4ydd. 

Llanfaiefechan. — Nos Wener, Rhag. 22, rhoddwyd 
cyngherdd, yn y lie hwn, gan Misa Evana, Cwmydo, 
yn cael ei chynorthwyo gan gor y Ue. Canodd yr Éos 
amryw ganiadau yn natiiriol ac effeithiol iawn ; a der- 
bymodd y cor lawer o gymeradwyaeth. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CTMELxu, 



GEIRIADUR I CEEÛDOE. 



Aistrjsiis, HEiNRiCttCHeniy).— Orcanydd heneglwys 
Amsterdam. Yn 1720, efe a gyhoeddodd ddwy gyfrol o 
aanatas. 

Anderson, John. — Cyfansoddwr cerddoriaeth tra 
phoblogaîdd a flodeuodd yn Ysgotland yn niwedd y gan- 
rif flaenorol. Bu farw yn Invemess yn fl. 1808. 

Anderson, Lucy. — Merch i Mr. J. Philpot, athraw 
cerddoriaeth yn Bath. Ganwyd hi yn y fl. 1797 ; ac er 
na chafodd ond ychydig addysg gan ei chefnder, Mr. 
Windsor, Bath, d]aeth yn alluog lawn f el pianydd. Yn 
1820, priododd ft Mr. Anderson, proffeswr cerddoriaeth 
yn LJnndain. 

Anderson, George Frederick. — Gwr Mrs. Ander- 
son. ProflfesMTT ar y vlolin a! t piano-forte. 

André, John. — Ganwyd et yn Offenbach, yn y fl. 
1741. Dechreuodd gyfansoddi pan tnag 20 oed ; a bu ei 
Iwyddiant mor fawr fel y cyfligwyd ef i gyfansoddi 
opéras i chwareudy Berlin. Yn y ddinas hono, efe a f u 
dan addysg Marpui^ mewn cvfansoddi. Dychwelodd 
yn mhen amryw flynyddoedd i'w dref enedigol, Ue y 
ffurfiodd un o*r ystordai cerddorol mwyaf helaeth a 
dyddorol yn Ewrop. Arolygai bob adran o'r gwaith ei 
hun, a chadwai tua haner cant o weithwyr yn ei was- 
onaeth. Cyfansoddodd dros ugain o opérai, a llawer 
iawn o wahanol ddamau ereill i offerynau a'r liais. Nid 
llawer o wreiddioldob a newydd-deb sydd yn ei gyfan- 
soddiadau, ond y mae ei f elodedd yn fynych yn naturiol 
a hyfryd. 

André, John Anthony. — Mab i John André. Gan- 
wyd ef yn Oifenbach, yn y fl. 1775. Dangosodd duedd 
gref at gerddoriaeth pan yn ieuanc iawn. Dechreuodd 
gyfans(âdi pan oedd tua 13 oed, a phan yn 16, yr oedd 
yn arweinyad y gerddorfa yn Offenbach. Pan jn 20, 
aeth i brif athrofa Jena. Yn 1799, ar farwolaeth ei dad, 
diegynodd holl of al yr ystorfa yn Offenbach ar ei ysç- 
wyddau ; er hyny rhoddai gryn lawer o'i amser at astudio 
ac ymarf er cerddoriaeth. Cymerodd amiyw deithiau yn 
ngwasanaeth cerddoriaeth. Yn y bwysicaf o honvnt, efe 
a ymwelodd a Nurembuig, Augsburg, Munich,|Vienna, 
Prague, Dresden, Jena, Weimar, &c., a ffurfîodd gyd- 
nabyd(Ûaeth a holl brif gerddorion yr Almaen. Pan yn 
Vienna, efe a brynodd noU ysgrifeniadau Mozart gan ei 
weddw ; a deallwn mai yn meddiant y teulu y maent yn 
ai os. Yn 1800, ymwelodd a Llundain. Yn 1832, efe a 
ddeohreuodd gyhoeddi gwàith ti-a helaeth a phwysig ar 
gerddoriaeth. Yn y ^f roi gyntaf, y mae yn ymdrin ag 
egwyddorion cerddoriaeth, cynghanedd, trawsgyweir- 
iant, yr hen Foéklau, Ac. Yn yr ail gyfrol, y mae yn 
egluro gwrthbwynt (unplyg a dyblyg), ehediant a 
chanon. Melodedd, Alawiaeth, a Mydr yw prif bynciau 
y drydedd gyfrol. Y gwahanol offeiynau cerddorol, a*r 
modd i gyfansoddi iddynt, a geir yn benaf yn y bedwar- 
edd ^rol. Ei bwnc neillduol yn y bummed y w cyfan- 
soddiadau lleisiol ; ac yn y chwechfed, sef y gyfrol 
ddiweddaf, y mae yn trin ar ardduU, ifurf, a demyddiad 
lleisiau ac oflferynau. Cyfansoddodd lawer iawn, ac yn 
enwedig i wahanol offerynau. 

André, Lewis. — Capel-feistr a chyfansoddwr i Frenin 
Poland, yn nechreu y ganrif ddiweddaf. 

André Ives Marie. —Ganwyd ef yn y fl. 1676, ac 
ysgrifenodd draethawd ar geinion cerddoriaeth. 

André, o Modena. — Mynach, a gyhoeddodd draeth- 
awd ar gerddoriaeth leisiol yn y fl. 1690. 

Ajtdre, Lucrezia. — Cantores Italaidd enwog, yn 
nechreu y ganrif ddiweddaf. 

AiiDREA, NicoLAUS. — Gwciuidog yr efengyl yn Stock- 
holm, a gyhoeddodd cerddoriaeth eglwysig tua dechreu 
yr ail ganrif ar bymtheg. 

Andréas, Arroensis.— Gyhoeddodd y Psalmau, gyda 
cherddoriaeth, yn 1626. 

AwDREAS, Cretehsis. — Archcsgob Crète, yr hwn a fu 
farw yn 724 ; a dywedir iddo gyfansoddi llawer o gerdd- 
oriaeth at wasanaeth jrr eglwys Roegaidd. 



Andréas, Sylvanus, — Cynghaneddwr enwog a flo- 
deuodd tuaJr fl. 1504. 

Andreini, IsABELLA. — Cantorcs, aphiydyddes a an- 
wyd yn Padua yn 1662, ac a fu farw yn Ffrainc yn 1604. 

Andreoni. — Canwr Italaidd o gryn enwogrwydd, tua 
chanol y ganrif ddiweddaf. 

Andreozzi, Gaétan o. — Ganwydef tua chanol y gan- 
rif ddiweddaf. Yr oedd yn oerthy^nas a disgybl i 
Jomelli, ac yn feistr y capel Brenhinol yn Naples. 
Cyfansoddodd lawer o opéras a chyf ansoddiadau ereill, 
ac un oratorio, yn yr hon y mae llawer o ddamau tlysion 
ac effeithiol, ar Ddyoddefladau Crist. 

Anbreozzi, Anna. — Gwraig i'r uchod, a phrif Gan- 
tores Italaidd yn ystod y deng mlynedd olaf o'r canrif 
diweddaf. Bu farw trwy ddymchweliad ei cherbyd, 

Andrews, R. — Chwareuydd rhagorol ar y ienor vioUn^ 
yn Manchester. 

Andrews, R. — Mab i'r uchod. Cyhoeddwr cerddor- 
iaeth yn Manchester. Y mae ei gyhoeddiadau i gyd yn 
rhad iatoriy a chan mwyaf o ddosbarth uchcl. 

Andrighetti, a. L. — Gyhoeddodd waith ar gerdd- 
oriaeth yn Padua, yn y fl. 1620. 

A ndroides. — Math o beiriant a wnaed gyntaf, jm y 
fl. 1738, gan M. Vancanson, yn Ffrainc, pa im a chwa- 
rcuai amryw alawon ar y German Flvte, Ar ei ol ef, 
gwnaed llawer o beirianau i efelychu gwahauol offeryn- 
au. Un o'r cywreiniaf oedd yr un a wnaed gan M. 
Marlardet, brodor o Switzerland, pa un oedd ddynwar- 
ediad o foneddiges brydweddol, yn eistedd wrth y piano, 
ac yn chwareu deunaw o Donau. Yr oedd ei holl ag- 
wedd, ac ysgogiad ei bysedd ar y tanau, mor hynod o 
naturiol, tel yr oedd yn anhawdd deall heb f od yn agos 
iawn ato, ac heb wybod yn flaenorol, nad dynes fyw 
oedd yn eistedd ac yn chwareiL Un arall tra chelfydd 
oedd yr un a ddygwyd i'r arddangosiad diweddaf yn 
Llundain, pa un a ddywedai eiriau yn hollol cglur, ac a 
ganai amryw alawon, gan dori geiriau yn mron mor glir 
a phe buasai ganddo dafod dynol. 

Andron. — Chwareuydd ar y chwibanogl, yn Sicily, 
tua'r fl. 130. Dywedir mai efe a ddyfeisiodd y drefn o 
ddawnsio yn ol amser y gerddoriaet^. 

Androkicus. — Cerddor henafol yn Naples. Dywedir 
iddo gyfansoddi Hymn, yr hon a ddygenid gan gydgan 
o wryfon, er dyhuddo llid y duwiau jm erbyn Rhufala. 

Androt, a. a. — Ganwyd ef yn Paris, yn 1781. Yn 
1802, efe a enillodd wobr am gyfansoddiad. Aeth i 
Rufain, a chyfansoddodd yno gerddoriaeth eglwysig ; 
ond bu farw yn 23 oed. 

Aneau BARTHELEMy. — Ysgrifenodd ddau lyf r, y naill 
yn cynwys cerddoriaeth eglwysig, a'r llall yn cynwy s y 
bedwaredd ecloyue o Virgil gya^ cherddoriaeth ; — ar- 
graffwyd y ddau yn Lyons— y naill yn 1539, a'r llall vn 
1559. 

Anerio, Felîce. — Dy wed Walther ei fod yn ddisgj'bl 
i Maria' Nanino, ac Adami, iddogael eibenodi yn feistr 
capel y Pab ar ol Palestrina. Cyhoeddwyd amryw o 
madngals a phethau ereiU o'i waith, y rhai a fuant yn 
boblogaidd am dymor 

Anerio, g. F. — Cyfansoddwr a chapel-feistr yn Ver- 
ona yn nechreu yr aiî canrif ar bymtheg. Cyhoeddwyd 
madiigals a gweithiau ereill o'i eiddo yn Venico a Rhuf • 
ain. 

Anfossi. — Chwareuydd enwog ar y dotihle-bass yn 
nechreu y canrif presenol, yn Llundain. 

Anpossi, Pasqitale. — ' Ganwyd ef tua'r fl. 1736. 
Daeth yn gynar i gyfarfyddiad a Sachini a Piccini, y 
rhai a roddasant bob cefnogaeth ac addysg iddo. Pic- 
cini, yn wir, a f u yn f oddion i'w gadw, yn ngwyneb meth- 
iant, imwaith, a dwy waith, rhag tafln cerddoriaeth i 
fyny mewn anobaith. Nid yn dda y talodd Anfossi i'w 
athraw ; oblegyd pan ddechîeuodd pelydrau Uwyddiant 
ddysgleirio amo, efe a dïodd yn erbyn Paccini, gan 
wneuthur yr hyn oll a aUai er rhwystro ei Iwydd- 
iant. Ar ol tua phum' mlynedd o Iwyddiant, pa fodd 
bynag, trodd y rliod amo yntau ; ac wrth wâed nad 
oedd ei weithiau yn cymeryd mwy yn Rhufain, ef« 
a ymadawodd. Tfithiodd ar hyd Itali ac i Ffraino, f:nn 



Digitized by 



Google 



16 



Y CERDDOR CYMREIG. 



cyfaDsoddi a rlioddi cyngherddau, ond nid Uawer o 
l^ddiant a'î dilynai. Daeth droaodd i Loeer yn 1782 ; 
ond aeth ei glod yn liai yn Lloegr naç ydoedd yn flaen- 
orol. Bychwelodd i Rufain, ac adeniUodd ryw feauro'i 
enwogrwydd cyn marw. Nid œa yn ei weithiau gy- 
nuiint o athrylith ag yn nghyf ansoddiadau ei athrawon ; 
ond daneosa lawer o fedr a thalent yn nhrefniad a 
^eitbiad allan ei ddefnyddiau. Ysgrifenodd lawer 
lawn ; a bu farw jm 1795. 

Angebeb, W.— Cyhoeddodd wersi ar y piano yn 
Augsburg, yn 179?>. 

Anoele, Le Perb. —Cyhoeddodd waîth ai* wrthbwynt 
yn 1691. 

AnoeLini. Oràzio. — Chwareuydd enwog ar yr organ 
ynltali, tua^rfl. 1680. 

Angelo, Coctnt. — Cyfansoddodd amryw weithiau 
cerddorol yn Venice, tua'r fl. 1660. 

Angelo, Da Paccitonc— Cyhoeddodd waith ar 
gerddoriaeth yn Venice yn y fl. 1647. 

Angerstein, Johann Karl.— Offeiriad yn Bretkow, 
a gyhoeddodd draethawd ar ganu yn Stendal, yn 1798. 

Angioleli. — Canwr ac awaw cerddorol o gryn enw* 
ogrwydd, a flodeUodd yn Portugal, tua 1820. 

Akoiolini, Giovanui Frederigo.— Cyfansoddwr da, 
a anwyd yn Sienna, ac a gyhoeddodd gryn lawer o 
gerddoriaeth, yn Prwsia a Rwsia. 

Anglebert^ J. K. — ^Ystafell-çerddor i Frenin Ffrainc, 
ac oiganydd. Cyhoeddodd rai gweithiau i'r organ a'r 
harpaickord, tua'r fl. 1679. 



Angleria, Carnillo.— Astudiodd cyfansoddiant 
dan Coreggio yii Cremona, ac ysgrifenodd ar y piano. 
Bu farw yn Milan, yn 1622. 

Anglisini.— Cyfansoddwr Caneuon a gyhoeddwyd 
gan Clementi. 

Angri, Elbna. — Cantores Italaidd, a anwyd yn Corfu 
yn 1824, a addysgwyd gan Taglioni a Doglia, ac a ym- 
ddyrchaf odd i enwogrwydd mawr yn opéras Itali a Llun- 
dain tua 15 mlynedd yn ol. Contralto cyfoethog a melys 
oedd ei liais, a saf ai yn uchel iawn yn ngolwg Kossini a 
Meyerbeer. 

A^Îmato \ ^^^ Italaidd yn dynodi, gydag 

Animoso. ) ysbryd, neu fywiogrwydd. 

AxijLGE=:An-la-ge. — Cynllun cyfansoddiad. 

Amleitung. — ^Arweiniad i fewn. 

Animuccia, Giovanni. — ^Brodor o Florence, a c^an- 
soddwr madrigals a motetSy a gyhoeddwyd yn Venice 
tua'r fl. 1658. Pennodwyd ef yn gapel-feistr yn Rhuf - 
ain ; a bu farw yno yn 1571. Dywedir ei fod ^n un o 
gyfeillion Philippe Neri, yr hwn oedd y cyntaf i dde&i< 
yddio cerddoriaeth fel moddion i gasglu pobl ynghyd 
nos Sabbothau yn yr Ëglwys Newydd, Khuf ain ; oddi- 
wrth y cynulliadau hyny y daeth * * y drama gysegrédig, " 
y "diigelion," a'r moes-ddamau cerddorol, y rhai a ar- 
weiniasant i'r oratorio. 



ÎSTAFELL ÏR HEN ALAWON. 

Hynaws Olygydd, — Daeth y Cerddor Cthreig am Tachwedd a Rhagfyr i'm llaw yr un çiyd. CanfyddaL» 
yn y Rhif. am Tachwedd don dan yr enw " Saethon." Hen Don ydyw hon ac; yr wyf yn ei gwybod er pan yn 
blentyn. Ei hiawn enw yw *^ Spanish Minuet" ; a chan nad ydyw y rhan ddiwedcfaf o honi yn gywir yn y 
Cerdbor, wele gopi o honi at eich gwasanaeth. Gan ddymuno pob llwydd i'r Cerddor. 



Mountain Ash. 

26. SFANISH MINT7ET. Dull Gwtnebd. 



Yr eiddoch yn gywir, 

Llywelyn Alaw. 



^ 



^^^^^ 




^ 



i 



^^m 



Mne. 






^± 



±ï 



S3=tz 



ETO. Dtnx T Dbheodis. 






i 



i 



az-;^— *— #- 



^ 



Bydd yn dda genyin glyWed oddiwrth ein gohebydd hwn eto. 



Anwyl Syr, — Byddaf yn hoflf iawn o droi i mewn i 
** Ystafell yr Hen Alawon" mor gynted a^ y dèlo y 
Cerddor Cymreio i law ; ac yr wyf wedi dysgwyl 
Uawer am weled "AUwedd y Melinydd" ynddo, ond 
hyd yn hyn yn ofer. Dyma yr alaw i chwi fel y dyssais 
hi pan yn lied ieuano. Dyma i chwi hefyd hen alaw 
o'r enw *^ Susanàh " ; a gobeithio y cant ymddangos yn 
yr Ystafell. Un peth sydd yn fy synu yn fawr wrth 
edrych ar yr hen alawon yn y Cerddor ydyw, mor 
wahanol ydyw rhai o honynt i'r fel y dysgais i hwynt. 
Y mae ** Gwel yr Adeilad " yn nodedig fefly. Dysgais 



i hi mor wahanol i'r duUiau sydd ami yn y Cerddor,* 
fel mai prin y buaswn yn ei hadnabod oni bai gweled ei 
henw yn gysylltiedig a hi. Yr wyf yn dymuno i chwi 
Iwyddlant a hir oes i wasanaethu eich cenhedlaetK 
Drwg genyf ddeall fod y Cerddor yn cael ei adael mor 
ddieefnogaeth. Gresyn fyddai ei^roddi i fyny ; ac yr 
wyf yn gobeithio y bydd iddo gael cannoedd lawer yn 
ychwaneg o dderbynwyr y flwyddyn hon. 
pi eiddoch yn gywir, 
Pandy Saetkon. W. Jones. 



A fydd Mr, J, mor garedig ag an/on copi o '* Gtoelyr Adeilad,'^ fel y dysgodd efe At, Tr Cerddor ? 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOB CYMREIG. 



17 



27. ALLWEDD T JBIELINTDD. 



i 



r^^=S^-f- 



M=m 



=?3= 



- ^ r r ^^ ixni-r\f-f-^-r^^^-h-m 



f¥f^=^ 



rf' r rif, J.,'k5-g-r rir i i 



Gofynodd hen weinidog unwaith i William Evans, Crydd, Blaenglyntawe, a wyddai efe don ar y pennill- 
*' Mae'r ffynon heb ei chau," &c. *' Na wn i am ddim ond tune maswedd amo,'' oedd jr atebiad. '* Tune mas- 
wedd ?— beth sydd a fyno maawedd a'r tunes, fachgen ? Kho'i chljwed hi'' Canodd yr hen grydd y pennill 
drosto ar yr alaw ganlynol : — 



^^ 



l-^ iU f JU-À^ 



^m 



é M ë 



$ 



^ 



i 



^e 



1 



s 



i 



Si 



't-r-r-ni 



r=rr\^ r •' 'P J 



** Hi wna 'r tro yn noôfe," ebai y Gweinidog j ** a pkaid 
eto. Ni bia'r tunes bob un. 
TstaLyfera 

A fydd ein sohebydd mor garedig a gadael i ni weled 
cop i o'r caro^ neu y penniU cyntaf o bono, a ganai 
Wm. Jones ar "Ffarwel Ned Pugh"? Mae yn lied 
debyg y gaUasai yr ben weinidog ciybwylledig ucbod 
f od yn f^ o dduwinydd nag o atbronydd cenidorol. 
Y mae a fyno maswedd a tbonau. Nid yn y geiriau yn 
unis y mae y maswedd ; onide rbaid gwaou e^wyddorion 
syl&enol cerddoriaetb. Nid ydym yn mâdwl, ar yr 
mi pryd, fod nemawr o alawon o ddim gwertb ag nas 
gallwn eu troi at wasanaethrbinwedd a moesoldeb ; ond 
y mae chwaeth goethedig a bam dda yn anbebgorol 
tuag at wneyd hyny. Nid ohwaeth d<u, dybygem, a 



di a 'ngadael i dy glywed di yn son am dunes maswedd, 

J. Davies. 

amlygir wrth ganu geiriau crefyddol, yn ein bysffolion 
Sabbothol ac yn ein cynulleidiaoedd, ar ben alawon 
œnedlaetbol. Pe buasai prinder am donau crefyddol 
da, buasai rbyw reswm am hyny, fe ddichon. Y mae 
eu Ue Tr hen alawon hyn ; ac yr ydym yn dysgwyl y 
cynysgaeddir ni cyn hir a ffeiriau ag y gall cenedl f oesol, 
sobr, grefyddol, fel cenedl y Cymiy eu canu, heb ni- 
weidio eu harchwaeth nac anafu eu teimladau. 

Dyma hen alaw, dybygem, ag sydd wedi ei throi allan 
o'i chylch priodol, ac yn enwâie pan yn cael ei chanu 
ar y gan odidog hono o waith Hu^ Derfél, a adnabyddir 
wrth yr enw *• Y Cyfamod Disigl." 




Nid ydym yn ystyried y oeiriau a geir gyda hi yn Nghasgliad ,Mis8 Williams, mewn un modd, yn rhai priodol ; 
a charem yn fawr pe be byddai rhyw un o'r beirdd yn cyfansoddi geiriau moesol priodol a thyner ami. 



PoRTHMADOO.— Dydd Uun, Rhag. 27, cynaliwyd 
cyf arfod Uenyddol yn y Tabemacl, yn y Ue hwn. Y 
brif cystadleuaeth gerddorol oedd ar ganu " Wrth af- 
onyda Babilon " o waith y diweddar gerddor talentog 
Mr. Wm. Owen, Porthmadog. Daeth 4 o gorau i'r 
i^stadleuaeth ; y goreu oedd cor unedig o*r GartJi a'r 
Tabemacl, d^ arweiniad Mr. John Jones ; yr ail, cor 
Talsamau, dan arwêiniad yr hen serddor ffyddlawn, 
Mr. 0. Roberts. Ar " Owymp Llvwâyn " (o'r Ceddor), 
y goreu oedd pedwar o gor Talsamau. Y Beimiiid 
oedid y Parch. J. Roberts (leuan QwyUt). Canodd j 
cor amry w ddamau yn y cyf arfodydd ; a rhoddent ddi- 
gon o brawf y gaUant, gydag ymroddiad, ddyfod yn gor 
tra rhagorol. AnrhMpvyd y cyfarfod h^d a chan 
gan Miss Owen, Llan£norwig. 



Merthvr Ttdfil. — ^Cynaliodd y Çymrodorion Bir- 
westol eu Heisteddf od flynyddol yn y lie hwn ddydd 
Nadolig. Y ll^wydd a'r beimiad cerddorol oedd 
Dr. Evan Dayies, Abertawe. Aeth Cor Dowlais 
(Rhif 2) dan arweiniad Mr. Robert Rees, a'r prif wobr- 
au cerddorol. Deallwn iddynt enill tua £32 y dydd 
hwnw yn Merthyr. Yn y gyngherdd a gynaliwyd yn yr 
hwyr, gwasanaethai Miss Wynne, Miss Gedrych, Mr. 
Frost (ar y delyn), y Çymrodorion Olee Club, a Seindorf 
Bres y Gyfarthfa. (Nianfonwyd i ni y manylion, onide 
buasem gyda hyfrydwch yn eu cyhoeddi. Y mae Çy- 
mrodorion Dirwestol Merthyr yn tédynffu pob cefnog- 
aeth. Ni chawsom ychwaith un gair o hanes Eistedd- 
fod y Tabemacl, a gynaliwyd yr im dydd. ) 



Digitized by 



Google — 



18 



Y CERDDOR OYMREIG. 



GOHEBUETH. 

CYSÏADLEUAETH BETHESDA, AMLWCH. 

TmOynuOeidfaoly M. CD. 

Daeth 40 o gjrfanaoddiadau i law, y rliai a ddosberthir 
yn bedwar dosbarth. 

Yn y dosbarth cyntaf y eylwn amo y mae — Mozart, 
Troedrudd, Ehedydd, Gwenar, SolfFayddwr, Bryàog, 
ac Ap leuan. Y mae gwallau y rhai hvn mor lluosog ac 
mor amlwg fel nas gallwn, ac yr yuvin yn credu na 
ddvlem, dreulio amser i'w nodi. Ni ddylasai y oyfan- 
Boadwyr anfon dim i gystadleuaeth hyd nés buasent 
wedi astudio ac ymarfer cryn lawer yn ychwaneg. Nid 
ydym yn dyweyd hyn gydag amcan iV digaloni, ond 
iV cynhyrfu i fwy o lafur yn y dyfodol. 

Yn yr ail ddosbarth tuag i fyny, y mae y rhai can- 
lynol : — 

1. Brysioo. — Bichon, pe buasai yr awdwr hwn yn 
cymeryd digon o amser, y buasai yn cyfansoddi Ton 
dda. Fel y mae, y mae yn cynwys rhai gwallau. Yn 
banau 7, 8, y mae 5edau dylynol. Yn banau 12 a 13, os 
symudir i A naturiol, dylasai B leddf çael ei naturioli. 
Yn ban 20, ymddengys fod traws^weiriad i B leddf, ao 
f elly dylasai yr E f od yn lleddf . Y n ban 25, nis gwydd- 
om beth oedd meddwl yr awdwr yn y cord cyntaf =e — 
g — d|; — 6k ; buasem yn deaU y cord gyda c J yn Ue t/J. 
Yn ban Sfl mae y gynghanedd yn anghywir. 

2. Apolos.— Cyffreâin ydyw hon, o'ran alaw a chy- 
nghanedd. Gynghanedda yn Ued gywir, oddigerth yn 
aechreu y 7fed adran, lie y dygir y Ténor islaw y Bas. 

3. Philemoîi, — ^Trawsgyweiria yr ysgrifenydd hwn 
yn Ued ddeheuig ïr Lleiaf perthynasol, a'r Llywydd ; 
ond nid da ydyw ei waith yn cosod cord y 6fed ar y 
llywydd, ac yn defnyddio y cord hwn — d% — h — gjjr-fi. 
Y mae yma drawsgyweiriad i Ion leiaf, a dylasai y B 
fod yn Uon. 

4. Philombl. — Y mae gan yr awdwr hwn alawlith- 
rig, naturiol, a chynghanedda yn Ued dda, ond nid yn 
gwbl gywir. Yn ban 6, y mae ^nddo D a Dj ; yn ban 
11, y mae ganddo goid anghywir. GaUem dybied, ar 
yr un pryd, mai di^g gof al, ac nid difiyg deall, a bar- 
odd bob un o'r gwallau nyn. 

5. Ap GoHXit. — ^Y mae amryw wallau yn hon ; megys 
5edau dylynol yn banau 10, 11, 23, 24; cord anghywir 
yn ban 4; defnydd amhriodol o'r cord 4 — 6 yn ban 17, 
ac o'r 6fed yn ban 24. 

6. ViOTTi. — ^Ysgrifenodd yr awdwr hwn ei Don yn 
nodiant y Tonic Solffa. Gwan yw y cord cyntaf heb ei 
m ; gweinion hefyd ydyw y cordiau cyntaf yn y 3edd 
tkT 4edd adran. Mae j djn.y 5ed cord yn y 6ed adran 
yn anghywir ; f, ddylasai fod. Mae yr im angy wirdeb 
yn yr ail gord yn y 7fed adran. 

7. Cantor.— Y mae y Don hon hefyd yn yr tm nod- 
iant. Y mae yn gywir oddigerth dau gord, sef y 3ydd yn 
yr adran gyntaf , a'r 2il yn yr ail adran ; ond Ued gyfifred- 
m a sathredig ydyw. 

8. AsiKDYDD. — Diangodd rhai gwaUau jd. hon. Yn 
ban 4ydd, mae y 7fed heb ei adferyd ; yn ban 16, nid 
da y defnyddiad o gord y 6fed ar yr Islywydd, ac yn 
enwedig gan ei fod yn arwain i 5edan cuddiedig yn y 
cord nesaf ; gweU, yn ban 20, f uasai ychwanegu y 7f ed 
na dyblu y 5ed. 

9. Llwyd El RTTDD. — ^Ceir amryw arwyddion o ddi- 
ofalwch yn y Don hon. I hyny yn benaf yr ydym yn 
priodoU y 6fed yn Ue y 6ed yn ban 8, ac ysgogiadau an- 
nestlus yr Alto yn banau 15, 16, a^r Ténor yn banau 
17, 18. 

Yn ein dosbarth nesaf y mae y rhai canlynol : — 
1, 2. Jack ac Isbibenol. — Ysgrifena yr ymgeisydd 

hwn yn rhwydd a Uithrig, a chynghanedda yn gywir ; 

ond nid yw ei gyfuniadau mor ddestlus agyTuasai 

ddymunol. 
3. Hen Gymro o Fon. — Cyfansoddiad da ; ond nid 

ydyw yn ddicon naturiol yn ei symudiadau, i'r Islywydd 

yn y 3edd aœran, ac i*r Trydydd Lleiaf ac yn ol i r Ton- 



ydd yn y 7fed adran. Nid da, ychwaith, ydyw y gy- 
nghanedd yn yr ail fan, na'r 3ydd cord yn y Sêd adnui. 

4. David. — Clogymog ydyw ysgogiad y Ténor yu 
niwedd yr adran gyHtaf, ac nid da ydyw fod dechreu y 
5ed a'r 6fed adran mor debyg i'w gUydd. Ar y cyfan, 
pa fodd bynag, y mae hon yn Don dda. 

ô. Anobeithiol. —Y mae hon hefyd yn Don Ued dda, 
gyfluniaidd a nerthol. GweU fuasasai peidio diweddu 
yr 2U a'r 3edd adran yn y Lleiaf perthynasol, ac nid da 
ydyw ysgogiad y Soprano yn niwedd y 6fed adrau. 

6, 7. MypANWY ac Alun.— Tonan cryfion, da, wedi 
eu cynghaneddu yn syml a Ued gywir. Yn yr eiddo 
"Myfanwy," adgofir ni ddwywaith neu dair o " Na- 
varre ;" ac y mae yr adranau diweddaf yn yr eiddo 
" Alun," yn rhy weiniaid a Uesg i çrfateb yr adranau 
blaenorol. Crwydrodd y Ténor o'i le hefya yn y cord 
diweddaf yn y ban olaf ond dau ; y cord fel y mae yma 
ydyw 4 — 6 ar y 3ydd. 

8. Gregorian.— - Uesgau y mae hon hefyd fel y mae yn 
tynu tua'r terfyn. Mae yr adranau cyntaf yn dda — ^yn 
Uawn melodedd ; a'r jgynchanedd yn felodus a chywir, 
oddigerth y 5edau dvlynol a geir yn y banau 2, a 3. 

9. Cymro. — Ton lawn a nerthol, wedi ei gweithio 
gyda Uawer o fedr. GweU fuasai peidio dyblu y 3ydd 
yn y cord cyntaf, yn yr 2U adran ; a thrwy hyny, dichon 
y gwelsai yr awdwr ffordd i yscoi y 5edau digywilydd 
sydd yn y Ue hwnw. Diangodd 5edau ganddo nefya yn 
nechreu y 6fed adran. 

10. IL— GwYNEDDWR a Mynyddwr. — Ysgrifena yr 
awdwr hwn yn Uithrig a naturiol. Y mae ceradoriaeth 
dda yn ei gyfansoddiadau, ac y mae yr adeiladwaith yn 
gryf a Ued reolaidd. Diangodd yn Nhon **Gwyneddwr." 
5edau yn niwedd y 6fed adran ; ac nid hapus ydyw 
cysyUtiad y bedwaredd adran. 

Yn ein dosbarth nesaf, sef yr uchaf, y mae 13 o Donan 
tra rhagorol. 

I, 2. — ^Damantius ac Afarwy. — ^Y mae Uawer o 
gyfoeth a naturioldeb yn y Tonau hyn, ac yn yr eiddo 
" Damantins" yn enwedig. 

3, 4. — Spoffqrth a Rossini. — Ysgrifena yr awdwr 
hwn yn chwaethus a chlasurol. Nid hawdd penderfynu 
pa un o'r ddwy yw yr oreu, na chyfansoddi Tonau gweU 
na hwynt. 

5. Oerddor Eglwysig. — Y mae y Don hon yn syml 
a chyf oethog. 

6. 7. — ^MYFYRac ARALLON.—Gonnodbraidd o'r un 
peth sydd gan "Arallon ;" ond maeyr eiddo ** Mypyr" 
yn amrywiaethol a da iawn. 

8, 9.— RoDRi AB OwEN a Caradoo. — ^Dwy Don o 
adeUadwaith tra rhagorol. Yr oreu o'r ddwy, dybygem, 
yw yr eiddo "Caradog," Pe buasai cyîeh yr alaw 
ychydig yn gyfyngach, buasai hon yn un àjdderchog. 

10. Diapason.— Celfydd, naturiol, a pheroriaethus 
iawn; ond mewn gwirionedd, nid ydyw ond hyd M.C., 
ac nid M. CD. 

II. Frank Morgan. — Ton ag sydd yn Uawn o hoyw- 
der clodforus, ac yn ymylu ar fod yn rhy ysgafn. 

12. 13. Addolwr a Ceredig. — Dwy Don syml, gy- 
foethog, ac urddasol. 

Nid ydym yn ymgymeryd a beimiadu y Tonau hyn. 
Y mae ein gofod a'n hamser yn rhy fyr. Nid mewn. 
UineU na dwy y geUir egluro eu gwahanol ragoriaethau, 
nac y gallem esbonio paham yr ydym yn anghymor- 
adwyo rhyw bethau ynddynt. Oferedd ydjrw i ni gelu 
rhaffom ein hnnain y ffaith fod dan ein dw^ylaw gyfan- 
sodoiadau pump neu chwech o gyfansoddwyr goreu ein 
cenedl — ^rhai ag ydynt wedi eniU y fuddugoliaeth mewn 
Uawer brwydr galed ; ac nid yn ami y mae rhai o hon- 
ynt wedi cyfansoddi yn weU na'r tro hwn. 

Ar ol hir fantoli, ac arfer pob manylrwydd a chraff- 

der ag oedd yn aUuadwy i ni, ein bam ydyw, mai y 

goreu yw — **Addolwr ;" ac y mae yn Uawn deUwng 

o'r wobr. Yr eiddoch yn gywir, 

Llanberiê, Ekag. 28, 1866. JOHN ROBERTS. 

DeaUwn mai y buddugol oedd Mr. D. Lewis, Llan- 
rhystid. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 



19 



CRONICL CEEDDOEOL. 



BowLAïa. — Nos Lun, Ion. 1, rhoddwyd cyngherdd 
yn yr Yacoldy, yn j Ue hwn, gan y Cor Dirwestol 
(Rhif 1), dan arweiniad Mr. Evan Samuel, yn cael ei 
Çjmorthwyo gan Miss Williams, Porth, Miss Francis, 
Merthyr (y ddwy eneth sydd ar brawf er cael addysg 
dan nawdd y Gymanfa Gerddorol Ddirwestol), Mr. f, 
H. Thomas, Uanelli, Mr. W. Jones, Mr. A. Bowen, a 
Mr. Robt. Rees, ynghyd a Mr. W. F. Frost, ar y delyn, 
a Mr. D. Bowen ar y piano. Y damau a ganwyd oedd 
fel y canlyn : — Spirit leave thine house of clay, Sing 
unto God (Handel), Huntsman's Hom (Birch), i Gad- 
lys, gan y cor ; Soimd an alarm (Handel), gan Mr. R. 
Rees; Angels ever (Handel), gan Miss Francis; The 
people that walked in darkness (Handel), gan Mr. W. 
Jones ; So shall the lute and harp (Handel), gan Miss 
Williams ; Comfort ye my people (Handel), gan Mr. J. 
H. Thomas ; Lo hear the ^entle lark (Bishop), ^^ Miss 
Williams; l?he two cousins (Glover), gan Misa Ged- 

?rch, a Miss Francis ; Serch hudol, gan Mr. J. H. 
homas ; Her bright smiles (Glover), gan Miss Francis ; 
cafwyd amryw ddamau ar y delyn a*r piano, gan Mr. 
Frost a Mr. Bowen, ac ar y concertina, gan Mr. E. 
Evans ; a rhwng pob peth, yr oedd y gyngherdd yn un 
ragorol dda. Rlioddid yr elw yn anrheg i arweinydd j 
cor a nodwyd, sef Mr. K Samuel, am ei lafur a'i ddi- 
wydrwydd gyda cherddoriaeth yn Dowlais am lawer o 
flynyddoeddT Yr wyf yn credu nad oes un cor yn 
îsghymru wedi ffwneyd mwy o ddaioni na'r cor hwn. 
Magodd lawer o blant galluog. Perthyn iddo ef yr oedd 
Mr. David Lloyd a Mr. Thomas Hopkins, heblaw llaw- 
er ereill sydd wedi gadael y wlad; ac ynddo ef y mag- 
wyd Miss Watts, Mr. David Rosser, a Mr. Robert 
Rees — cantorion ag na raid i Ddowlais na Chymru gy- 
wilyddio o'u plecyd — y cyntaf fel cyfansoddwr, yr ail 
fel arweinydd, y drydedd fel cantores flaenaf o holl ferch- 
ed Cymru, y pedwerydd fel y Ténor cyntaf 3m Nghy- 
mni, a'r pummed fel canwr ac arweinydd. Da genyf 
'weled ei fod yn parhau i fagii rhai glewion eto ; ac nid 
oes neb a fedr ddweyd pa faint o ddynion ienainc a 
gadwyd trwy ei ddylanwad rhag syrthio yn yaglyf aeth 
i ddioidydd meddwol. Efe hefyd oedd prif sylfaenydd 
y Gymanfa Gerddorol Ddirwestol. — Morgrugyn, 

Garn Fadryn, Lleyn. — Dydd Nadoliff cynaliwyd 
cyfarfod llenyddol dosbarth Peidleyn yn y lie hwn, dan 
lywyddiaeth y Parch. W. Hughes. Y damau cerddorol 
a ganwyd yn y cyfarfodydd o^dynt y rhai canlynol : — 
Rhyddid; Hardd lusem y w y gair ; Rhacolwg ar Iwydd- 
iant teymas Crist, a Flora fu yn casglu blodau, gangor 
y Garn ; Thou art the King of glory (Handel), Bail 
Judea (Handel), Y Uoer (J. Thomas), Moeswch i'r 
Arglwydd (J. Thomas), Y Ffrwd (0. Alaw); Datodmae 
rhwymau (J. Thomas), Cymru gynt '(G. Gwent), Yr 
awel fwyn (o'r Cerddor), Fy Ngwlad (J. Thomas). 
Fel hyn y safai y ^stadleuaeth : — Ysgrifenu Ton a 
genid ar y pryd gan Mr. W. Jones, Pandy Saethon ; un 
^ Kyiiygiodd, sef R. Williams, Bwlch. Gramadegu 
** Carmel" (o'r Llyfr Tonau CynuUeidfaol) ; coreu, W. 
Parry, Dinas; ail, E.Jones, Dinas. Ton Gynulleid- 
faol ; 15 o gyfansoddiadau ; goreu, W. Parry, Dinas ; 
ail, E. Jones, Dinas. Y beimiaid oeddynt Mr. R. 
Griffiths (Eos Lleyn) a Mr. W. Prichard. Y mae 
cerddoriaeth yn myned ar cynydd yn gyflym yn y 
parthau hyn.— ohebiaeth Juvenius ac Ardalwr, 

Llandudno. — Cijstmileuaeth y Calan. — Awdwr y 
Gân Bedair Rlian oreu yn y gystadleuaeth hon oedd 
Mr. Robert Stephen, Bontnewydd. 

DoLYDEELEN. — Cvnaliwyd pedwarcdd gylchwyl cym- 
deithas lenyddol y dosbarth hwn yn y lie uchod ddydd 
Nadoliff. Dyf amwyd y gwobrwyon ar y testynau cerdd- 
orol fel hyn: — Canu Yr hen wr o'r Cwni ; goreu, Mr. 
G. Owen a'i gyf. ; ail, Mr. R. Williams a'i gyf. Car- 
trefi Cymru ; goreu^ Miss A, Davies a'i chyf. Dafydd y 
Gareg Wen ; goreu, Mr. A. Davies ; ail, Mr. G. Roberts 



Y ddeilen ar yr afon ; ^reu. Misses M. ac A. Jones, a 
Misses *Prichard a Davies yn gyfartal. Y Gwanwyn ; 
goreu, Mr. J. E. Owen a'i gyf.; ail, Mr. G. Roberts a'i 
gyf. Yr Anthem, y Ddwyawd, a'r Don GynuUeidfaol ; 
y goreu ar y tair oedd Mr. E. Jones, Ysgolfeistr, Ys- 
bytty; a'r ail, Mr. R. Williams, Muriau, Bettwsy 
doed. Beimiad y cyfansoddiadau oedd y Parch. J. 
Roberts fJeiian Owyllt), a'r canu, Mr. Hugh Jonas, 
Ffestiniog, yncaeleigynorthwyogan^r. D.O. Roberts, 
Capel Curig. Canwyd amiy w ddamau yn ystod y cyf- 
arfodydd gan gor y Ue. 

Drws y CoED. — ^Nos Sadwm, Ion. 6, cynaliwyd cy- 
ngherdd, yn y lie hwn, gan Miss Evans (É08 Qwynedd), 
(>7myglo, yn cael ei chynorthwyo gan gontorion o'r 
ardaloedd cylchynol. Y mae y gantores ieuanc hon 
yn deilwng o boo cefnogaeth. 

BiRKENHEAD. — ^Y buddugol vn Eisteddfody lie hwn 
ddydd Nadolig, ar y Ganig a'r Ddwyawd oedd Gwilym 
Gwent. Beimiad Mr. J. Williams (Ab Alaw). Yr 
oedd Llew Uwyf o yn bresenol, ac yn canu yn ei hwyl 
oreu. 



CONGL Y TONIC SOLFA. 

Capel Cocn, Llanbebis. — Sefydlwyd dosbarthiadau 
i'ddy^i y Tonic Soif a yn y Ue hwn tua thri misyn ol, 
y rhai a ddygir yn mlaen dan ofal y Parch. J. Roberts. 
Nifer y dOBbarthiadau yw tua 150. Y mae 11 wedi 
cymeryd yr Elementary Certi/icate, a 2yr Intermediate. 

BwLCHNEWYDD. — C^nhaUodd Ûndeb YsgoUon Sab- 
bothol y dosbarth hwn eu cyfarfod blynyddol eleni yn 
Bwlchnewydd, ddydd NadoUff, am 10 o'r gloch. Can- 
wyd y Tonau canlynol, aUan <?r Ll^fr Tonmc Cynulleid- 
eid/aol: — Southwell, Wirksworth, JBangor, Emyn For- 
euol, Tamworth, Bremen, Moriah, Bethel, Malvem, Yr 
Hen 9fed, Ratisbon. Cafwyd canu gwir dda ar amryw 
o'r Tonau. Yr ydym yn credu ein bod wedi dywed 
canu cryf ach gan yr undeb hwn ; ond yr oedd rhywbeth 
ynddo déni nas clywsom o'r blaen. Credwn fod gris 
uwch wedi ei gyrhaeddyd, trwy fod darllenwyr cerdd- 
oriaeth yn amlhau yn fawr yr undeb. 

Rhaff. 27 a 28, traddododd y Parch. W, Thomas ei 
ddarUth ar gyfundrefn y Tonic Sol/a fel moddion i ddi- 
wygio cania3aeth grefyddol, yn y Bwlchnewydd y nos 
gyntaf , ac yn. Elim yr ail noswaith ; y cadeirydd yn y 
cyntaf oedd y Parch. D. M. Davies, Blaencoed, ac yn 
yr ail, y Parch. J. Thomas fleitan Morgantog), Caer- 
fyrddin. Rhoddodd y darlithydd ychydig o hanes per- 
neithydd y gyfundrefn, sef y Parch. J. Curwen. Synvai 
hefyd fod y cyfarfod canu wedi anafu Uawer ar ein canu 
cynuUeidfaol, ac mai y cyfarfod hwn a ddylai eto fod 
yn mlaenaf i'w godi i fyny. Rhoddai gyfarwydd- 
ladau priodol a phwysig hefyd gyda golwg ar y gwaitii 
o ganu mawl. Y mae Uafur ac ymdrech dinino Mr. 
Thomas yn djrf od yn fwy amlwg o ddydd i ddydd. Y 
mae wedi Uafurio yn daiwyd iawn er ys blynyddoedd 
beUach gyda chyfundrefn y Tonic Solfa^ ac wrth wded 
ei ymdrech, a theimlo y budd o'i lafur, daeth i feddwl 
y dosbarthiadau yn Bwlchnewydd ac Mimei anrh^^ y 
nosweithiau uchod &g ychydig lyfrau ar gerddoriaetib ; 
a chyfl-^ynwyd iddo werth tua Jfc:6 10b., yn cynwys copi 
destins, wedi ei rwymo yn hardd, o Sir John'ffawkin^s 
History of Mîmc, yn 5 cyfrol— vr hen argraffiad ; HoU 
weithiau Albrechtsberger ar y Gynghauedd a Chyfan- 
soddiant ; Dr. Marafs Général Instruction^ etc. Çyd- 
nabyddwyd eu derbyniad gyda diolchgarwch gwresog, 
gan Mr. Thomas, a dymunai gael bywyd i fod er Ues a 
a bendith ychwanegol i'w ddosbarthiàdau. — Oohebydd, 

Ap Musico. — Cawsom lawer o foddhad wrth ddarllen 
eich Canig. 

Rhestr o'r Personau a oïmerasant 
YR Iktekmediate Certifiuate yn Nghymru. 

Arkolydd—PAUCR. J. Roberts. 
Llanberis.— Mr. Griffith H. Jones, (O.N.) 

Mr. OwenEllis (Eoay Ceiri) (O.N. 



Digitized by 



Google 



20 



Y CERDDOE CYMREIG. 



CERDDORIAETH CrHOEDDEDIG QAN 

B. HUGHES ÂND SOIT, WBEXHÂM. 



Yn Bhanau SwUt. 

YGYFRES GERDDOROL GYMREIG. Yn 
cynnwyB OerddoilMth wreiddiol a detholedig; sef Anthem- 
•a, Motetto, Cjdganan, CanJ^n, a Chanenon. Dan olyf^ad 
Ovain Alawi Pencerdd. 

Ctkwtsiàd Y Rhanau— Dah Oltoiad OwaihAulw. 

L Pa f odd 7 glanha : molvoh yr Arglwydd : mor veddaidd a^ 
y mynyddoedd : amat ti y Défais: I ti, Aiglwydd. 

n. Dyinnniad : Oh I dacw*r gelyn àlg gerllw : I>yflWn Clwyd : 
yr Àfr : canig y €K)6dwig: yn ynys non : c&n y pedwar Hen lano : 
ser glo]rw'r haf aidd hwyr : boneddwr mawr o'r Bala : o dowch i*r 
mynyddoedd. 

m. Tr Aiglwydd yw fy ICogall da : wele holl weision yr Arg 
Iwydd: Daw yn ddiau a glTbn: a hjAà arwyddion: pwy sydd 
genjrf yn y nex : teilwng ]rwT Oen : oftn Mosee. 

ly. Oorhoffedd gwyr Harleoh : fliurwel iti Gymrn f ad : (y mae y 
moeddiU o*r rh^yn hum dan olygiad J. D. J0NB8 :) y mnd aY 
byddar : nid wyf yn Uon : delynorion t*revch y tant : brynlaa fy 
ngwlad : c&n y tylwvth teg : oalon wladgar ydyw oalon dyn : rlud- 
adr : owymp lilywelyn (f w pharKau), 

Dan olygiad J. D. Jonet. 

y. Cwymp IJywelyn : Ghrendolen Pogh : hen Gymrn : clyohan 
Llanfyllln : y mendwy : Pont yr Aran : un goeg oedd y gnenen : 
heddwch: ymweliad y bardd: emyn cenediaethol: a ddeni di 
gyda mi Mari : y seren hwyrol: ysgnbor Bhysyn : pan fo^ hanl- 
wen wedi ffoi (fw ph.'^'hAtt). 

YL Pan f o'r hanlwen wedi fToi : cyflafan y beirdd : fy ngwlad: 
y gftn a ganai Betsi : o na ohawn farw yn yr haf : bngeilgerdd ' 
aTdderchog feib yr awen: dyehweliad y morwr: e&n y beui*ma 
mi grwydrais lan yr af on : gogoniant 1 Gymni (gyda gtiriau Cym- 
raeff a Baetoneg) : yrystorm (Vwpharhau), 

VIL Yr ystorm : mae Bobyn yn flin (gyda geirian Cymraeg a 
Saesoneg): iaith a ohftn a thelyn Cymra: boddlondeb: awelon 
Errri: ycarwr helbnlne: dyehweliad y gaethgind: y b«rdd oar- 
edig : y pwn ar gefn yr awen (Vv pharhau), 

Vm. Y pwn ar gefta yr awen. er maint yw rhwyeg a thwrf y 
dref : mae Ellen yn flSulB : y mae orian ola*r flwrdc^ : brynianY 
ma: gwaredigaeth : mae'r nos yn dyfod: the moon shines 
brlght : Lili Morgan: y fenyw fach a'r Beibl mawr: y wawr (Vw 
pharha»), 

IX. Y wawr y teiihlwr ar y Berwyn : ni wn i p'mn am hyny : 
fel awel yn y eoed : y prentis plwy' : wyf hoflT o'r dydd : fy an wyl 
Arthor Ifan : pan fyddo y gwynt: o tyred yn ol: y deigiyn olaf : 
frewch fysedd cain (Vw pharhau). 

Dan olygiad Ouain Alaw, Peneerdd, 

X. C&nMair cân Simeon: "Wele mor ddaionns": *<Paroto- 
wohyffordd." 

XI., Xn., XnL— Oantawd fnddngol Eisteddfod genedlaethol 
Caemarf on 1862. 

Dan olygiad J, D. Jonet. 

XIV. Trewch fysedd cain : yr hen feroh : 'does dim ond ngaln 
mlynedd : henffych iti Gymrn dirion : Ifan Sion o'r efail : mor 
Bwynol rhodio'r dolyddt mae genyf fl fwthyn a gardd ; ei ben a 
orphwys: Da^dd a Sion a'r nstos: y bardd: wedi'r nos: yn 
Nghymmgynt. 

XV. Y gwallgof ddyn : gwyddf a Uywelyn : net gorwynt : eroes- 
aw iti wanwyn tlrion : croesawiad y milwr : Dafydd a Biij% yr hen 
lancian: iEurwel iti Gymrn fad. 

Dan olygiad Owain Alau^ Peneerdd, 

XVI. " Par'towoh y fTordd" (parhad o Rhif. X.): "G denwdi 
i'r dyflroedd:" "Dyrchaf di:» "Yna y dywedl:" "Y Ganaan 
glyd.» 

XVn. Canigan Bi0hop:~Tyr'd nefol wynt : mae'r nos yn well 
na'r dydd : P'ie'r wyt ti, wên y wawr ? 

XVm. YlBrwd: Bancian'r Eryri: dowchmewntrefn siarad- 
wch y ddwy : raie Britannia. 

XIX. Canigan BiAop:— Uchel yw bloedd yr helgom mwyn: 
Pa beth a wnawn ni Gymry gl&n ? y diwmod tâl : Pwy yw SyWia 
wen lliw'r ôd ? 

XX. Y Motett Bnddngol yn Eisteddfod Genedlaethol Aber- 
tawel868. 

XXI. Wrth af onydd Babilon : mawr a rhyfeddol : nid i ni : yn 
fy nghyfyngder. 

XXn. a XXTIT. Cantata Harlech— baddagol yn Eisteddfod 
Abertawe 1868. 

XXrv. Marwolaeth j cjrflawn : ar for tymhestlog : y nefoedd 
sy'n datgad: bendigedig fyddo yr Arglwydd. 

XXV. Moeswoh i'r Arglwydd : o'r dyfnder y llefais : molwch yr 
Arglwydd. 

XXVI. Achnb fl o Ddnw, Bnddngol yn Eisteddfod Llandndno, 
gan J. Pany, America, ynghyd a Thonau bnddngol gan yr un 
awdwr, yn Eisteddfod Abertawe. 

tssr CheUir cael onrhyw nn «fr rhifynan nchod ar wahan. 



T LYFE ,TONAU 

lornw] 
MTinBOAi Mbsurol, yn 



CYNULLEIDFAOL; 



XJ Yn oynwys:— RHAOUTHhelaeth ar Gerddoriaeth Crefyddol 

[BsiAOL, yn yr hwn y rhoddir penill yn exigreiflt o 

bob Mesnr, yn^yd a Rhif, Awdniiaeth, Cynghanedd, Cywair a 



hwn y rhoddir penill yn exigreiflt o 
, .'ngnya a tuui, Awdniiaeth, Cynghanedd, Cywair a 
Nodwedd OyAedinol, pob on o'rTonan. MyinBOAi Owtddobawl, 
jn dangos, Rhif, Enw, Mesnran, fte. Tohad yn 290 o nif er. At- 
TODIAD, yn oynwys 20 o Donan. Gan Ixuah Owtllt. Llian Ss. 6c. 

YN Y NODIANT TONIC SOLFA. 

Gan Ibuan Gwtllt. Llian, 28. 6c. 

T LAWLYFE CANIADAETEL Pris Is. Sef, 

PAO d 

,„ . , AnyPaL 

CxmwEii, ac wedi en cyhoeddi ar ei^ais. Y mae ^ Rhan gyntaf 



XJ Cttbxs o WxBsi ar drefn y TOKIO BOLFA o ddyi 
cann, ~" * '" ' ' .--- « ^ 

Cxniv 

Ran yn ôynwys hyfforddiadan manwl i ddêall ao î gann oddiwrtii 
y Nodiant CyiBredin. Yn v ddwy Ran ceir eglnrhad ar egwydd- 
orion Caniadaeth yn ei hou ranan. Gan E. Robkbts, Liyerpool 

TTYMNAU A THONAU. Amlen 2c. At was- 

■ 1 i anaeth ienenetyd yr Ysgol Sabbothol, a ChyfaifodTdd y 
Band of Hope ; y mae y Tonan wedi en hargraflhi yn Nodiant y 
Tonic Bolfa, tiwy ganiatAd y Parch. J. Cubwxn. Gan E. Robests, 
LiyeipooL Anfoner archeoion at y Cyhoeddwyr yn nnig. 

TONAUYR YSGOL SABBOTHOL. Pris 6c. 
Yn cynwys Tonan priodol i'w cann yn Ysgolion Sabbothol 
Cymm. Dan olygiad Owain Alaw. 

OYDYMAITH Y CERDDOR. Byrddau48. Yn 
ornwys Tonan moesol a difyms, at wasanaeth Tenlnaidd, 
Cymdeithasau Llenyddol, Ac.,ftc. Aigrafliad newydd gyda Chym- 
deithranan. Gan J. D. Jokbb, Rhnthyn. 

GEMS OF WELSH MELODY. — A sélec- 
tion of Popnlar Welsh Songs, with English and Welsh 
Words; inolnding spécimens of Penillion Singing, after the 
mannerof North Wales; and Welsh National Alrs^ancient and 
modem, set in a familiar manner for the Pianoforte or Harp, 
with Symphonies and Accompaniments, bv JOHN OWEN (Qu'en 
Alaw), Pencerdd. First, Second, Third and Foarth Séries 
2b. 6d. each ; Complète in one Volnme, 10s. 6d. 

ANTHEM FUDDUGOL DDmWESTOL.— 
Gyda Chyfseiniadaeth i'r Oxgan a'r Harmonium, gan 
O WAnr Alaw. Y Geirian gan y dlweddar Ebbh Vabdd. Amlen 60 



Mae y Llyfrau eanlynol allan o*r ** Qyfreê Oerddoroly" 
eu Vw eael ar wahan. 

YE ANTHEMYDD: sef Anthemau a ym- 
ddangosasant yn y " Gyfres Gerddorol," o dan olygiad 
OwAXK AI.AW (Pencerdd). Llian hardd, 68. 

YCANIGYDD ; sef Canigau a ymddangosas- 
ant yn y "Qjtrea Gerddorol" o dan olygiaeth Owaih 
AI.AW, Pencerdd. Llian hardd 6s. 

ALAWON Y BRYNIAU. LHan hardd, 9s. 
Sef yr holl o walth J. D. JONES a ymddangosodd yn y 
"Gtvbxs Gbbddobol." 

PRINCE OF WALES CANTATA. Pris Ss. 6a 
Cantawd Fnddngol Eisteddfod Genedlaethol Caemarfon, 
gan Owain Alaw, Pencerdd. Y (ïeirian gan J. Ceibioo Huqhzs, 
eyfieithiedigi'r Saesonig, gan Elus Wtkit o Wyrfai. 
Y CHORUSES yn nnig, mewn amlen, Is. 

MOTETT. Amlen Is. Buddugol y n Eisteddfod 
Genedlaethol Abertawe 1868. Gan Joseph Pabbt. 

GWARCHAE HARLECH: Cantata Gadeiriol 
yr Eisteddfod Genedlaethol 1868. Gan Edward Lawbanci;, 
Ysw., (Opns 28). Y Geirian gan Mr. J. CsiRioo Huohes ; y cyf> 
ieithiad i'r Seisonig gan Ttdtyltn. Cynwysa y Gantawd hon 62 o 
dndalenan. Amlen, 28 ; Llian, 28. 6c. 

ANTHEM AR PSALM LXVH. Amlen, 6c. 
Bnddngol yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy, 1861. Gan 
"Jdloes," sef, Mr. Huoh Jabmav, Kerry. 

CANIGAU Syr h. RBISHOP, Mus. Bac. Oxon. 
Geirian gan J. Ceiriog Hnghes, dan olygiad J. Owen (Owain 
Alaw, Pencerdd), am y prisian eanlynol:— 

Tyr'd Nefol Wynt 

Mae'r Nos yn well na'r Dvdd 
Ple'r wyt n, wén y wawr? 



Uchel yw bloedd yr Helgom mwyn 
i beth an * " "* " 



4d. 
6d. 
Sd. 
8d. 
8d. 
Sd. 
8d. 



Pa beth a wnawn ni Gymry glân ? 

Y Diwmod Tàl 

Pwy yw Sylvia wen lliw'r ôd 

YR ARWEINYDD CERDDOROL. Llian ôs, 
Sof , eglnrhad cyllawn ar holl Elfenan Cerddorlaeth ar 
doll ymddyddan rhwng Dvsgybl ac Athraw, mewn denddeg o 
wersi. Gan y dlweddar Richard Mills, Llanidloea. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 

AT WASANAETH CERDDORIAETH TN MTSG CENEDL T CYMRY. 

OYHOKDDXDIO DAN KAWDD 

PRIT GBRDDORION, COKAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



Bhif. 61. 



MAWRTH 1, 1866. 



Pris 2^.^^d!aV post, 8c- 



AWR GYDA CÏÏYNIWEIEYDD. 



Daftdd. — ^Mi fum i yn canu yr hen Donau 
hyny y rhoddasoch chwi gopi o honynt i mi y nos 
o*r blaen i rai o*r hen bobl acw ; ac le yrodd hyny 
Mari Shon Saer allan o demper yn lan loy w. Cy- 
hœddai yr anathema uwch eich pen, a dywedai 
fod gyda chwi reitiach pefli iV wneyd na gwat- 
wor 3rr hen bobl dda dduwiol sydd yn y nefoedd. 

Ctkiwbietdd. — Yr o^d Mari, druan, yn cam- 
gymeryd. Nid gwatwor yr hen bobl yr oeddwn i. 
Y mae genyf fi barch calon i*r hen bobl — lawn 
cymaint, yr wyf yn sicr a hithau, os nad mwy. Y 
mae hen bobl agos iawn i mi — ^teidiau a neinian, 
a thad a mam, yr wyf yn credu, yn y nefoedd er 
ys blynyddoedd ; oes, y mae o flaen fy meddwl y 
fynyd hon hen bobl ag y byddai yn hkwdd genyf 
grafu eu llwch o'r ddaear. hyn allan, gan hyny, 
na flined neb fi ftV fath gyhuddiad ffol, disàil. Nid 
amhflErch i'r hen bobl, ond parch calon iddynt, ac 
awydd gweithredti yn fy.oes yn yr un yshryd ag 
y gweithredent hwythau, sydd yn fy nghynhyrf u i 
geisio gan eîn cynulleidlaoedd i adael y diiU an- 
nhr^nns y byddai yr hen bobl yn canu. Y rhai 
sydd am gadw i fyny bcthau gwaelion yr hen bobl, 
nid myô, sydd yn eu hamharchu. Ysbryd y gor- 
euon oV hen bobl oedd gwellhau arferion eu hoes, 
ac nid gadael pob peth f el y gwelsent gan eu tadau. 
Beth fuasai agwedd Cymru ynbresenol pe buasai 
yr hen Ddiwygwyr Cymreig yn gadael pob peth 
fel yr ydoedd. A ydyw yn debyg y buasai y 
Gymry mor gyffredinol yn meddianu Beiblau ac 
yn alluog i'w darllen pe buasai Mr. Charles oV 
Bala, yn gadael pob peth i aros fel yr ydoedd yn 
fiaenorol ? Mae yn wir y dylai yr oes bresenol 
fod yn eîddigus a gofalus iawn i gadw pob peth 
ag oedd dda a rhagorol, o ran ei sylwedd, yn yr 
oes o'r blaen ; ond y mae mor wir a hyny y dylai 
ymdrechu cyfaddasu y cwbl at sefyUfa ac angen 
yr oes hon. Am yr hen Donau goreu a feddai 
ein tadau, nis gaU neb fod yn fwy awyddus na 
mi am eu cadw mewn ymarferiad ; ond y mae 
dadleu y dylid ceisio eu canu fel y byddai pobl yr 
oesoedd blaenorol yn eu canu yn ffolineb. Ac un 
o'r pethatt mwyaf eu pwys y dyddiau hyn ydyw 



djrrchafu ein caniadaeth grefyddol i'r safle hwnw 
ag sydd yn g^fatebol ê'r manteision gwybodaeth 
sydd yn y wlad. Un o'r pethau mwyaf peryglus 
a niweidiol ydyw fod crefydd, neu ryw ranau o'i 
gwasanaeth, oherwydd ofergoeledd neu anallu y 
rhai sydd yn gofalu am dani, yn cael ei gadael i 
ymlusgo ar ol yr oes. Ac nid wyf yn petruso 
dweyd fod hyn yn nychdod i grefydd mewn llawer 
ardai bwysig yn Nghymru y dyddiau hyn. Hyd 
nés byddo i'r Hwn a gysylltodd gerddoriaetb t. 
chrefydd â'u gilydd eu gwahanu, y mae o'r pwj'S 
mwyaf fod dynion crefyddol yn effro a lla|urus 
gyda'r gw^ith hwn. Ac y mae yn amheus i mi, 
pa beth bynag a ddywedo Mari i'r gwrthwyneb, 
a oes genyf fi, a llawer ereill yn Nghymru, reit- 
iach gwaith y dyddiau hyn nag achlesu a threfnu 
ein caniadaeth. Y gwirionedd ydyw, y mae yn 
warthus mewn llawer De ; a dynion a gjrmerant 
amynt eu bod yn dra chrefyddol sydd a'r llaw 
flaenaf i'w gadw yn ei annibendod a'u annhrefn. 

Morgan. — Ai tybed nad ydych yn siarad yn 
lied gryf, Cyniweirydd? Gwell, fe ddichon, fyddai ' 
ymbwyllo a gweithio yn mlaen mewn amynedd ? 

Ctniweirydd. — lë, mae yn ddiau. Yr ydych 
wedi defnyddio yr un geiriau ag a ddefnyddiais i 
fy hun lawer gwaith. Llawer iawn o amynedd a 
arferwyd yn ystod yr ugain mlynedd a aethant 
heibio, a llawer o amynedd sydd yn eisiau o hyd. 
Y mae gyda'r gwaith hwn, fel pob gwaith da, 
pwysig, jn ein byd ni, le i amjmedd gael ei pher- 
tfaith waith. Ond rhaid addef mai gorchwyl lied 
anhawdd, yn fynych, ydyw ymbwyllo wrth weled 
dynion yn llafurio yn galed, ac ereill na feddyl- 
iasant awr erioed yn ddifrif ol ar y pwnc yn codi, 
fe pe byddent ddynion mewn awdurdod, i geisio 
dinystrio y cwbl drachefn. 

Daftdd. — Er pob peth, y mae daioni an- 
nhraethadwy wedi, ac yn, cael ei wneyd. Mae yn 
ddiamheu fod canu gwell mewn rhai C3aiulleidfa- 
oedd nag a fu erioed, ac os gweithir yn Nghymru 
yn ystod y deng mljmedd nesaf fel y gwnaed y 
deng mlynedd diweddaf , mae yn ddiddadl y bydd 
canu tra rhagorol yn y rhan fwyaf o gynulleid- 
faoedd ein gwlad. 

CyNTVfEiRTDD. — Felly yr wyf finau yn credu, 
ac yn enwedig gyda gweithrediad grymus, eff ei^- 
iol y Tanic Solfa. "**^ 



Digitized by 



Google 



22 



Y CERDDOR CYMREIG. 



GEIRIADUR Y CERDDOR. 



Anjos, Dionisio.— CyfansoddwT a chwareiiydd da 
ar y ddyn. Bu farw yn liabon yn 1709. 

Anna A.mblia. — Chwaer i Frédéric Fawr. Bu yn 
efrydu cyfansoddiant dan Eamberger, a chyf ansoddodd 
amryw weithiau cerddorol. Ganwyd hi yn 1728, a bu 
farw yn Berlin yn 1787. Gadawodd ei chaagliad tra 
gwertHawr o weithiau cerdlAorol i un o brif sefydliadau 
cerddorol y ddinas hono. 

Annelli. — Cyfansoddwr Italaidd a flodeuodd yn 
niwedd y ganrif ddiweddaf . 

Annibal. — Oivanydd tra enwog a breswyliai yn 
Padua yn niwedd yr unfed canrif ar bymtheg. Gad- 
awodd amryw o gyfanaoddiadau ar ei ol. 

Anvibali, 1>ominico. — Oanwr Italaidd yn Uys Sax- 
ony. Cyflogwyd ef gan Handel i ganu yn ei opéras, yn 
1736. 

Annunciacam, F. G.— Ganwyd ef yn Lisbon, yn 
1679, a chyhoeddodd yno draetbawd ar ganiadaeth. 

Ansaldus, C. I. — Offeiriad Pabaidd, o urdd y Dçmi- 
niciaid, yr hwn a gyhoeddodd, yn 1747, draethawd 
llafurf awr ar offerynau cerdd yr luddewon. 

Ansani, Giovanni. — Cyfanaoddwr a chanwr Ital- 
aidd. Canai yn LJundain yn 1781 ; a dywed Dr. Bur- 
ney fod ei laia yn un oV rhai melusaf a mwyaf nerthol 
a glywodd efe erioed. Ond yr oedd ei dymher yn un 
o*r rhai mwyaf aflywodraethue. 
• Ansatz. — Y geneu-ddam mewn gwynt-offeryn. 

Ansdbll, W. F. — Ganwyd ef yn mUwyf Paneras, yn 
y fl«l798. Dechreuodd astudio cerddoriaeth dan M. 
P. King ; a bu wedi hyny dan addysg Augustus Meeves. 
Cyfansoddodd amryw weithiau byohain i'r piano ac 
offerynau ereill. 

Anschlag — Anshlojg, — Cyd-darawiad anghydsain. 

Anselmi, Secondini. — CyfansoddwT a flodeuodd yn 
Lodi, yn niwedd v ganrif ddiweddaf. 

Ansprache — Anspra^che, — Tonyddiaeth. 

Anson.— Chwareuydd enwog ar y trwmped. 

Antas, De Santa Elias. — ^Mynach o urdd y Car- 
meliaid, a chapel-feistr yn lisbon. Cyfansoddodd Te 
Deum a gweitniau ereill ; a bu farw yn 1748. 

Anteonati, Cîostanzo. — Oiganydd yn Brescia. Cy- 
fansoddodd amryw weithiau at wasanaeth yr eglwys ; 
a bu farw yn 1619. 

Antenori, D. — Chwareuydd enwog ar y crwth, a 
breswyliai yn Milan, tua 1760. 

Anthem. — ^Ymddengys mai y dull henaf o ganîad- 
aeth grefyddol oedd yr atebiadol, neu antip?ionol, 3m 
mha un y byddai gwahanol ranau o'r gynulleidfa yn 
ateb eu gilydd, ac ar rai prydiau yn ymuno mewn cyd- 
gan. Yn y dull hwnw y canai Miriam a phlant Israël 
ar lan y Mor Coch (Gwelery Cerddor, Rhif. 49, tudal. 
18) ; ac y mae cyfansoddi^ y Psalmau a senid yn y 
gwasanaeth luddewig yn amlygu mai yn y aull hwnw 
y byddent yn cael eu canu. Ceir arwyddion, yn wir, 
mai hwnw ydoedd y dull a arfericL gan genhedloedd 
henafol y byd yn gyffredinol. Dy^[wyd yr un dull i ar- 
feriad yn f oreu yn yr Eglwys Gristionogol. Dygwyd ef 
i fwy o drefn gan Ambros, apherffeithiwyd ef i raddau 
helîiethach gan Gregori. Fel yr oedd gwybodaeth o 
egwyddorion cerddoriaeth yn myned ar gynydd yn y 
Canol-Oesoedd, neu yn ol dosbarthiad Mr. Hnllah, yn 
yr ail gyfnod o Hanes Cerddoriaeth Ddiweddar, jrr 
oedd llawer o gerddoriaeth at wasanaeth yr eglwys yn 
cael ei chyfansoddi, heblaw y Tonau ar ba rai y dygenid 
y Psalmau. Bechreuwyd cyfansoddi cerddoriaeth ar 
yr holl wasanaeth ; gdwid cyfansoddiad felly wrth yr 
enw MoM. Wedi hyny, daeth arferiad i gyfansoddi 
cerddoriaeth ar ranau o'r Ysgrythyr, a'r enw a roddid 
ar gyfansoddiad felly ydoedd MoteU ; hyny ydyw, 
symudiad bychan, neu ddam liai na MasSy ar ryw ran- 
au o'r Yagrythyrau. (Gweler dan y geiriau Mass a 
Motett). Ar y cyntaf, ac am lawer flynyddoedd, 



nid oedd y cyfansoddiadau hyn ond math o ymarfer- 
iadau ^nghaneddol ar ranau o'r hen Donau Gregor- 
aidd. Wedi hyny, dechreuodd cyf ansoddwyr gymeryd 
rhanau o alawon angh^segrediff i weithio amynt; ac 
nis gall yr efrydyddUai na rhy^du wrth weled y dy- 
f eisiau o bob maui a arferid ^n s^ansoddw^p* y^gol- 
heigaidd y dyddiau hynv. £u hoff ddyfeisiau €«dd 
mewn canonau ac éfely'chiadaa. Arferent efelychiadau 
o bob math — ^yn ol a gwrthol, i fyny ac i lawr, yn 
mhob cyfrwng o'r raddfa, trwy ychwanegiad athrwy 
leihad. Gweithio allan'y dyfeisiau hyn 3m y modd 
mwyaf cywrain 'a Uafurfawr oedd eu gorchestwaith. 
Nid oedd ganddynt ddim gofal am v ffeiriau nac am- 
can'at ddarlunio trwy seiniau y teimladau fyddent yn 
perthyn iddynt. Yn gynar yn yr unfed canrif ar 
bymtheg, pa f odd bynag, yr oedd y meddwl yn dechrea 
ymysgwyd, ac yn taflu ymaith yr hualau o bob math a 
pha rid yr oedd traddodiadau, ofergoeledd, a gormes, 
wedi ei sadwyno. Yr oedd arwyddion unlwg wedi eu 
cael yn âaenorol fod y meddwl cerddorol yn amoddlawn 
i ymdroi yn y caethiwed. Canfyddid hyn yn ngweith- 
iau Josquin Deprès a'i ddisflyblion yn Beïgium, ac yn 
enwedig yn n^weithiau FiGppo Neri, Giovanni Ani- 
muccia, a Claude Goudimel yn Rhufain ; ond Palestrina 
oedd y Samson galluog yn Itali a f eddai y ewroldeb a'r 
nerth i dori y cadwynau. Ei bwnc mawr et oedd gosod 
allan feddwl trwy gerddoriaeth. Ac yn wobr am ei 
laf ur, fel y rhan amiaf o brif gymwynaswyr y byd, efe 
a gafodd ei wrthwynebu, ei erlid, a'i orfodi i fy w yn 
dlawd tra bu ar y ddaenr. Nid ydym yn dadleu nad 
oedd llawer o gynyrch meddyliau ciyfion a chynyrchiol 
yn ngweithiau yr hen ysgolwyr cerddorol, ac nad oedd 
llawer o deimlad yn y g^doriaeth naturiol fêecuîarj 
oedd yn gydamserol a hwynt ; ond y pwnc addadleuwn 
ydyw, mai nid gosod allan na chynyrchu teindadau 
oedd y nod mawr mewn golwg gan y cyfansoddwyr, 
ond rhoddi nodau at eu gilydd yn y modd mwyaf cyw- 
rain. l'r llygaid a'r deall, nid iV dust a'r galon, y 
darparent eu cyfansoddiadau. Ond llwyddodd Pales- 
trina, i fesur helaeth, i gysylltugwyddonaeth a cherdd- 
oriaeth ymarferol, ac i adfeiyd cerddoriaeth i'w lie pri- 
odol, yn y swasanaeth crefyddol, fel gweinidoges y 



teimladau. Tua'r un adeg ag'y cyfododd Palestrina yn 
Itali, cyfododd Dr. Christopher Tye, Thomas Tallis ac 
ereill yn lioegr ; ac er nad oedd 'un o honynt mor alluojg^ 
a Palestrina, rhoddasant ddechreuad effeithiol * i ddos- 
barth o cyfansoddiadau ag ydynt heb eu hail yn yr holl 
fyd cerddorol; y dosbarth hwnw ydyw — ^yr Anthem. O 
ran ffurf a gwasanaeth nid oes dim gwahaniaeth rhwng 
yr Anthem yn Mhrydain a'r MoteU ar y cyf andir. Cyf- 
ansoddiad cysegredig ydyw y naijl a'r Hall, wedi ei ys- 
grifenu ar ranau o'r Ysgiythyr, neu ynte ar Hymn gref- 
yddol; ac o ranh^d, o'i chymharu &'r'*' gwasanaeth,^ nid 
yw ond byr. Y mae ysgolheigion yn gwahaniaethu gyda 
golwg ar darddiad y gair Anthem. Un blaid a ddadl- 
eua mai llygriad ydyw o'r gair Antiphony, a bod y dull 
y sillebid y gair ar y cyutaki—ArUhempne, yn cadamhau 
hyny. Y blaid arall a ddadleua, gyda mwy o briodoldeb^ 
ei fod yn gyfansoddedig o'r ddau air Groeg, andy ar ffjrfer, 
gyferbyn, a humnos, can^can grefyddol (ni4 dygan 
(chant) na gwasanaeth fmasa neu service) i'w chanu gan 
wahanôl ranau y cor ar gyfer eu gilydd. Y mae gwa- 
hanol ddosbarthiadau o anthemau. Un ydyw Unawd- 
Anthem (Solo Anthem), yn yr hon y mae un i ganu 
Ubawd, a'r hoU gor i ymuno yn y gadgan. Un ar^, y 
Wer8-Anthem( Verse Anthem); gall y gwersi fod i ddau, 
tri, pedwar neu ychwaneg, o leisiau ; ond un person 
syddiganupob liais. Dosbarth arall ydyw^ Anthem 
lawn (fiiU Anthem). Y mae hono i'w chanu, yn gyd- 
gan, gan yr holl gor. Un arall ydyw Gwers-Anthem 
gyda Chydgan, neu Anthem lawn gyda ffwers. Nid 
oes dim i'w ychwanegu am y rhai hyn, ond pa le bynag 



* Nid ydym yn dweyd felly nad oedd on anthem mewn bodol- 
aeth 03na dyddiau Tye. Owyddom fod. Ondyohydig o fri a xoddid 
ar y fath gyfuiioddiadaa oyn dyddiau y meutciaid hyn. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CTOREIG. 



23 



j byddo gwere mewn Antlieiii, cofied y cor mai un 
sydd i ganu pob liais. Gall yr Anthem lawn, neu y 
gydean fod yn tsynwyn tri, pedwar, puinp, Den ychwan- 
6g oleisiaa. O ran ovfaïusoddiad, gall tod yn cynwys 
pob dull, a phob dyiais gerddoroÇ a famo y cyfan- 
BoddwT yn gjfaddas er goBod allan ei destyn. Gall 
fod vn cynwys symudiadan symlion, gyda chjngbanedd 
aynu a llawn, efelyehiadan o bob math, cordiau o 
bob rhywogaeth, cvfaniadaa o bob math a fvddont 
yn nnol à rheolan cytôsodiant (counter-point), pob math 

gymyagedd mewn mydr ac acen a fyddo yn cyd- 
daraw ft nator y testyn ; a gall y cyf ansoddwr ddwyn i 
fewn ehediant f/uguej neu ddwy yn ei gydganau. Nid 
yw y cyfanaoddwyr goreu, pa f odd bynag, yn ffwneyd 
defnydd gonnodol o'r naiU na'r llall o'r pethau hyn. I 
fod yn dda, effeithiol, a pharhaol, eorea pa agosaf i gyn- 
Uun natur y byddo pob cyfansodcSad ; a'r wers fawr a 
ddysgir yn barhaus gan natur ydyw — unoliaeih mewn 
amryvnaeth, Siarada rhai yn erbyn rhai cordiau fel 
" cordiau anghyaegredig " fseeuJarJ. Gwelsom y 3-4-6 
a'r 2-4-6, yn ddiweddar, ïe a'r 4-6, yn cael eu rheatru 
yn mysff y cordiau digrefydd. Gyda golwg ar flfurf y 
cyfanaoadiad, drachefn, gdlid meddwl wrth rai nad oes 
Sm. a wna y tro inewn cydgan ond ehediant yn dra- 
gywydd. Nid oes un reol ar bynciau fel hyn. Y mae 
pob cord a gydnabvddir gan gerddorion yn gwbl cyf - 
reithlon mewn Anthem ; ond gorchwyl y cyf anaoddwr 
yw arfer ei fam a'i chwaeth er penderfynu pa ryw fath 
gordiau fyddent y rhai mwyaf eflfeithiol mewn ewahan- 

01 amgylchiadau. Y mae yn berffaith gyfreithlawn, yr 
un modd, i'r cyfansoddwr ddwyn i fewn ehediant neu 
ddw yn ei anthem ; ond amo ef y mae yn fforphwys i 
bende^ynu a ydyw ei bwnc yn gofyn ehediant, ac os 
ydyw, -pa, fath. Ond cadwed mewn cof yn barhaus, mai 
** Nid*da gormod o ddim." Y prif gyfansoddwyr An- 
themam Sa^sonig ydynt y rhai canlynol : — 

Dr. Ohnstopher Tye, athraw plant Henry VIII, ac 
orawnydd y_Capel Brenhinol. 1500—70. 
Thomai 



y Gapel Brenhinol, yn am- 
iward YI., Mary, ac Elizabeth. 



Paul, a chydoeswr a 



Lomas Tam s, o] 
ser Henry VIII., 
1510—85. 

John B«dford, organydd 
Tye a Tallis. 

Robert White, cydoesydd a'r rhai uchod, yr hwny 
mâe ei weithiau wedi cael eu hesgeuluso yn ormodol. 
Bu farw yn 1581. 

Richard Edwards, xm o gantorion v Capel Brenhinol. 
1623—61. 

Richard Farrant, un o f oneddwyr y Capel Brenhinol 
yn amser Edward VI. ac Elizabeth, ac' organydd Capel 
St. Sior, Windsor. 1530--85. 

William Byrd, un o foneddwyr y Capel Brenhinol. 
1643—1628. 

Thos. Morley, un o foneddwyr y Capel BrenhinoL 
1556—1604. 

Thos. Weelkes, oiganydd Winchester a Chichester. 
1560—1610. 

Michael Este, arweinydd y cantorion ynegVwyB gad- 
eiriol Lichfield, yn gyfamserol a Morley a "Weelkes. 

Thos. Bateson, oiganydd Caerlleon, yn gyfamserol a'r 
tri diweddaf . 

Dr. John Bull, Proffeswr yn Ngholeg Gresham. 
1660—1622. 

Orlando Gibbons, organydd yn Nghaergrawnt, ac 
wedi hyny yn y Capel BrenhinoL 1583—1625. 

Dr. Clûistopher Gibbons, mab i Orlando, ac oigan- 
ydd i'r Brenhm, ac wedi hyny yn Westminster. Bu 
farw yn 1676. 

William Lawes, im o foneddwyr y Capel Brenhinol. 
1600—62. 

Adrian Batten, organydd St. Paul. Bu farw yn 
1640. . •* -^ ^ 

^ Pelham Himiphreys, un o gantorîon y Capel Bren- 
hinoL Bu farw yn 1674, yn 26 oed. 

Dr. Wm. Child, organydd Capel St. Sior, yn Wind- 
sor, ac wedi hyny yn y Gapel BrenhinoL 1607—97. 



Dr. Benjamin Bogers, organydd Eglw)'8 Crist, Dub- 
lin, Coleg Eton, a Choleg Magdafen, Rhydychain. 
1612—90. , 

W. Tucker, rhag-gantwr Westminster. Bu farw yn 
1690. 

Dr. John Blow, organydd Westminster, ac athraw 
Purcell, Jer. aarke, a Dr. Croft. ^648—1708. 

Henry Purcell, organydd yn y Capel Brenhinol acyn 
Westministcr. Bu farw yn 1695, yn 37 oed. 

Michael Wise, un o gantorion y Capel Brenhinol, ac 
wedi hyny organydd eglwys gadeiriol Salisbury. Bu 
farw yn 1687. 

Dr. Kobert Creyghton, Canon yn eglwys gadeiriol 
Wells. Bu farw yn 1736, yn 97 oed. 

Vaughan Richardson, organydd Winchester. Bu 
farw yn 1736. 

Dr. Aldrich, Canon a Deon Eglwys Crist, Rhydych- 
ain. 1647—1710. 

Dr. Jeremii^ Clarke, un o blant y Capel Brenhinol, 
dan Dr. Blow, ac wedi hyny prif arweinydd y cantoiion 
yn St. PauL Bu farw yn 1707. 

John Goldwin, disgybl i Dr. Child, a'i olynydd fel 
oramydd St. Sior, Windsor. Bu farw yn 1719. 

John Stroud, un o gantorion y Capel Brei^iinol. Bu 
farw yn 1720, yn 16 oed, ond nid cyn cyfansoddi un 
anthem a fydd yn anfarwol (** Htar my praytr" ). 

Dr. Wm. Croft, diagybl ac olynydd i Dr. Blow fel 
OManyddyn Westminster. 1677—1727. 

Jolm Wddon, disgybl i Purcell, ac olynydd Dr. 
Blow fel organydd y Capel Brenhinol. 1680—1736. 

Dr. Wm. Tumer, un o foneddwyr y Capel Brenhinol 
yn ystod teymasiad saith o frenhinoedd a brenhinesau 
yn olynoL Bu farwyn 1740, yn 88 oed. 

Charles King, un o gantorion St. Paul, dan Jer. 
Clarke, ac olynydd y cerddor hwnw fel prif gantor. 
Bu farw yn 1748. 

Thos. Kelway, organydd yn Chichester. Bu farw yn 
1750. 

Dr. Maurice Green, Profifeswr yn Nghaergrawnt, ac 
oreanydd St. Paul. 1690—1755. 

John Travers, organydd yn y Capel BrenhinoL Bu 
farw yn 1768. 

Dr. Blake, prebendor yn -Salisbury. Bu farw yn 
1760. 

John Reynolds^ 'un o foneddwyr y Capel BrenhinoL 
Bu farw yn 1770. 

James Kent, disgybl i Dr. Croft, ac oiganydd yn 
Nghaersrawnt, ac wedi hyny yn Winchester. 1700 — 76. 

Dr. Wm. Hayes, Protfeswr yn Rhydychain, ac or- 
ganydd ColegMagdalen. 1700—79. 

Dr. Wm. Boyce, disgybl i Dr. Greene, ac organydd 
yn y Capel Brenhinol. 1710—79. 

Dr. Jas. Nares, organydd yn York, ac wedi hyny yn 
y^Capel BrenhinoL 1720—83. 

Dr. Benjamin Cooko, organydd Westminster. Bu 
farw yn 1793. 

Thos. Saunders Dupuis, organydd y Brenin George 
m. Bu farw yn 1796. 

Dr. John Randall, Proffeswr yn Nghaergrawnt, ac 
organydd Colegau y Drindod a'r Brenhm. Bu farw yn 
1799. 

Jonathan Battishill, organydd Eglwys Crist yn Llun- 
dain. 1738—1801. 

Dr. Samuel Arnold, organydd y Capel Brenhinol, 
St. James, a St. George, Windsor; 1740—1802. 

William Jackson, organydd Exeter. 1730—1803. 

Dr. John Alcock, organydd lichiield. 1715-1806. 

Thos. Ebdon, organydd Durham. Bu farw yn 1811. 

Robert Cooke, organydd Westminster. Bu farw yn 
1814. 

Joseph Corfe, organydd Salisbury. 1740 — 1820. 

Samuel Webbe, henaf . 1740- -1817. 

Charles Wesley, mab i Charles, anai i John, Wesley ; 
disgybl i Dr. Boyce. 1757—1829. 

Samuel Wesley, mab arall i Charles Wesley. 1766 — 
1837. ,^. 



Digitized by 



Goo^^ 



24 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Dr. John Clarke (wedi hyny Clarté Whitfeld), Pro- 
ffeswr ^ Nghaererawnt, ac organydd Colegau St. John 
a Trinity, ac ar ofhyny yn JHenffordd. Bu farw yn 1836. 

Tho8. Atwood, difl^bl i Mozart, organydd y^ St. 
Paul, a chyfanaoddwr l'r Brenhin George IV. 1767 — 
1838. 

Dr. Wm. Crotch, Proflfeswr yn Rhydychain. 1775— 
lo4o. 

Dr. Wm. Chard, diweddar omnydd Winchester. 

Thos. Forbes Walmialey. Y mae yn bresenol dros 
SOoed. , 

Thos. Atwood Walmisley, mab i T. F. Walmisley, 
diweddar Broffeswr yn Nghaergrawnt, ac organydd. 

Wm. Horsley, diweddar organydd Charter house yn 
liundain. Bu farw yn 1858. 

James Turle, organydd presenol Westminster. 

John Goss, orranydd presenol St. Paul. 

Dr. Samuel Sd}aÊrtian Wesley, mab i Samuel Wesley, 
orffimydd presenol Caerloyw. 

JNid ydym yn proffesu rhoddi rhestr gyflawn yn cyn- 
wys enw pob un a gyfansoddodd anthem yn Uoegr. Y 
mae Uawer iawn wedi cyfansoddi anthemau, a rhai 
wedi cyfansoddi anthemau Ued dda, y rhai nid yw eu 
henwau yn y rhestr uchod. Gellid enwi rhai ag y mae 
eu hanthemau wedi bod yn boblogaidd yn myag dos- 
barthiadau neiUduol, a dichon y teimUi rhai yn amodd- 
lawn oherwydd nad ydyw eu henwau yn y rhestr uchod. 
Yn myag y cyfryw y mae Wm. Tansur, Abraham 
Adams, Hewett, Knapp, J. Staff. Smith, Madan, Walk- 
er, Harwood, Leach, Miller, Jarman, Fawcett, Thomas 
Clarke, &c. Ond yr ydym yn credu fod y rhestr a 
roddasom yn cynwys enwau y prif feistriaid mewn 
Anthem yn Lloegr ; ac am y rhai a nodasom ddiweddaf, 
nid oes yn eu ffweithiau ond ychydig iawn ag sydd yn 
werth cymeryd y drafferth i'w dyegu. Heb ddefnyddio 
un ansoîadair ciyfach, digon genym yw dywedya nad 
ydynt, ar y cyfan, ond gwaelion iawn. — (Pw harhxm). 



GOHEBIAETHAU. 

AT GERDDORION ARFON. 

FoNSDDiQioK,— Dymunaf alw eich sylw at a gjilyn 
yn gyffredinol. A f yddai dim modd cael math o tJndeb 
rhwng y gwahanol gorau yn y wlad'hon, lywbeth yn 
debyg i ** Gymanfa'Qerddorol Ddirwestol Gwent a Mor- 
ganwg ?*' Y mae y Gymanf a hono yn glod i Gprmru, ac 
yn anrhydedd i*w syÔaenwyr. Paham, gyfedlion, na 
allem ninau gael undeb cy ffelyb yn Arf on, ïe, yn Meirion 
hefyd, os mynir ? Yr wyf fi yn hoUol gredu y gellir, 
ond cael dynion cymhw^s i ymaflyd yn y gorchwyl. 
Nid y cerddorion mwyat yw y rhai cymhwysaf yn aiml 
at weithio allan sefydliad o*r fath-yma; ond y dynion ag 
ydynt gryfaf eu dylanwad fel dynion o ymddiried, a 
phobl grefyddol a da. Dyma y dynion a noddant ein 
cerddoriaeth, ao a'i cadwant yvi ddilwgr, a rhag brad- 
ychiad cerddorion gweigion a ffoL 

Dymuna:^ Mr. Golygy dd, am gongl yn y Cerddor, i*r 
llinellau hvn, ac y bydd i ni gad eich bam chwi a dyn- 
ion da ereill ar y pwnc dan sylw. Ysgrif enais y llinellau 
hyn i^r gymhelliad amryw fflrfeillion cerddorol yn nghy- 
mydogaethau lianberis a Oandinorwig. A therfynai, 
mewn gwir ddiogel obaith o gael gweled undeb o'r fath 
a nodwyd wedi ei sefydlu. Yr eiddoch, 

Arfonwh. • 
[Mae y pwnc uchod wedi bod yn destyn siarad gan 
amryw o brif gerddorion Arfon 3m ystod y misoedd 
diweddaf ; ac y mae pawb y bnom ni mewn cyfleustra i 
ymddiddam a hwynt yn unfryd unf am am y d^imoldeb 
o «ael sefydliad o'r fath. Ac ymddengys i ni yn hoUol 
amiadwy, a bydd yn fwy felly ar ol i'r rheUffyrdd sydd 
ar droed yn bresenol gael eu cwblhau. Y mae natur fel 
pe byddai wedi ffurfio terfynau cyffredinol y Gymanfa. 
Dyweder ein bod yn tynu Uinell o Lanberis (mae yn 
natoriol i nijgychwyn yno) trwy Ddinorwic, Bethesda, 
lianllechid, Tanymarian, Bangor, Felinheli, Caemarfon, 
Rhostryfan, PenJgroe8,Llanllyfni, Talsam, Beddgelert, 



a*r Waenfawr ; a'r Gymanfa i gynwys yr hx3l ddosbaiih' 
sydd o fewn y llinell hon. (xoreu oll, hefyd, os byddai 
corau o Leyn, Ëifionydd, a ohyrau a^osaf Meirîonvdd, 
yn ymuno. Mewn trefn, gan hjrny, 1 symud yn miaen, 
1 wneyd rhy wbeth heblaw siarad ac ysgrifenu, yr ydym 
ni yn cymeryd yr hyf dra i gynyff fod pob cor ac ardai o 
fewn y dosbarth a nodwyd yn etnol ao yn anf on un neu 
ddau o'u dynion goreu 1 gyfaïf od yn nh^ Mr. William 
Griffiths, Tempérance Arms, Caemarfon, dydd Llun^ 
Mawrth 19, am 12 o'r gloch. Ymddiddaner ar y pwnc 
o hyn hyd hyny, a dy^ pawb ei gynllnn a'i olygiadau 
i'r cyfaiiod hwnw.— wl.] 



CANTATA GWILYM GWENT. 

Ahwyl Syb, — ^Dymunwn yn fawr gEMlgwybod, trwy 
g3rfrwng y Cbrddor, pa beth a ddaetn o Gantata Owà- 
ym Gwent ar " F Mab AfradJUm^'' yr hon a ddyfamwyd 
yn oreu yn Eisteddfod Aberystwyth. Os nad oes neb 
wedf ymgymeryd a'i chyhoeddi, bydd genym gynllon 
tua^ at hyny i'w osod gerbron darllenwyr y Cbaboor 
y mis nesaf . Y mae yn drueni fod y gwaith gorcheetol 
nwnw o eidde ein oezddor talentog yn cael ei adael i 
orwedd yn farw. Yr eiddoch, ftc, 

Aebok Cxiudd. 



BWBDD Y G0LY6YDD 

Yhofyniad. — ^A fydd i ryw un fod mor garedig ag 
ysgrifenu i'r Cerddor hanes y Tayl(»iaid a Gaerlleon, 
Richard Taylor, a Thomas Taylor ei fab î Y wyf yn 
meddwl mai cam &'r cerddorion athiylithgar hynyydyw 
fod eu henwau mor anadnabyddus i'w cenedl. Y mae 
Mr. Peters ac Owain Alaw, a oherddorion Cymreig ereill 
yn byw yn ninas Caer ; ac yr wyfyn hyderu y .bydd i 
un o honynt gydsynio a'm cais. — ^^em GsbdIk)». 

D. Y.-— ran gwallau, nid oes dim neilldaol i'w roddi 
yn efrbyn y Don, oddigerth fod y symudiad yn y Ténor, 
ynnechreuyrsuladrfui,ynamherthyna8ol. YnyttawS' 
gyweiriad i'r Islywydd, ewell fuasai i D gael ei Ueddf a 
yn y Soprano ; ac nid aa, hyd y byddo yn alluadwy, 
ydyw dyblu y nod isaf o gord y éfecC nac vchwanega ei 
8f éd. Mae y baniad yn gywir ; ond nid da ydyw aeen 
gerddorol yr adranau cyntaf. 

TuDCJB. — Nis gallwn roddi beimiadaeth ar beth mor 
syml ag ychy dJ^ nodau wedi eu gosod yn^hyd yn y fforf 
o alaw gynmleidfaol. Ewch yn mlaen 1 efrydu cyngr 
hanedd. 

Mbww Lulw.— J. K., Ylltyr, Jeduthun,.K E., Bobeii 
Jones, Alaw Ueyn. 

D. G. E.— Nid ydym yn gweled dim yn y Don i'w 
harfeiyd nac i son am dani. 

LuNOS. — Heb enw. 

Cystadledaeth Undeb Llbnyddol Llanebbis a 
DiNORWio. — ^Y geiiian a genir ar ''Halelwia" ydynt y 
rhai canlynol : — 

Halelwla: 

Tr HoUallnog Ddav a deymaas. 

Teymuoedd 7 byd hwn aethanft oII yn «Iddo i*n Hazglwydd ni, 
ao Idd ei Orist 
Teymasa "wna yn frenin byth bythoedd. 
Teympob teyxn, ao lor pob ior. 

Ygeiriau ar yr Alaw i Soprano, aUaii o Jvàa» Macabcsug 
ydynt a ganlyn :— 

Dynion OTfrwys ail dy dwyllo 

Oyda ffaff a geiriau gwi v : 
Ond nis gall en swynion wella, 

Nao esmwytho oalon friwf 
Owir ddoethineb aU dy sjmal:— 

T ddoethineb dd^olnon 
A radd faim yn mhob archoUion, 

Ao a eamwytha y fron. 

Ymdrechwn gael Ue i'r alaw yn un o rifynau nesaf y 

CSRDDOB. 

Bo Farw. — ^l^Ir. Evan Morein, Cilcwm, ar yr 21ain 
o lonawr, yn 21 oed. TeimTir colled fawr ar ei ol. 
Cymerasai yr ItUermediate CerHficaU er ys amser, ao yr 
oedd yn IMums iawn gyda cherddoriaetn. 



uigiiizeu Tjy x.-jv^' 



ogle 



Y CERDDOR CYMREIG. 



25 



TSTAFELL ÏR HEN ALAWON. 

Babch Syr, — Dyma fi yn anfon i chwi yr al»w a alwai y diweddar William JoneB, Ystrad^ynlaÎB, " Ffar- 
wel Nod Puw," ynghyd a'r penill oyntaf o'r Garol y canai hi arni. Yr eiddocE, 

Y*Ud}ffera^ Chwef. S, 1866. John Daviss. 



*= 



aa;a^3 



^ 



5^ 



^^ 



I I 



3S 



^^E 



^ 



i 



^ 



^ Jm^^^ 



^ 



i^ 



zct 



r^i^ 



^-" — r 



IS^ 



^ 



^ 



p=p= 



^m 



t=t^ 



i 



^ 



j^^J i mi^j^ 



-F d 




± ^ fi i r i J-J^rS^ ^^j^ 



Pob gwT a gw&8» niBwii gras o gred, 
A garo 4 enaid gwrol, 
Deuwch fr demel, arail yw, 
Holl weisioD Duw dewisioly 
I ganu mawl a genau mwyn, 
Gkua gydvmddwyn yn ddawnus ; 
A gwerd cyflawniad cariad clos 
Y Khaglaw dros yr eglwya : 



Pan ddo'i mor rasnaol, o'i orsedd frenhinol, 
. Mewn agwodd gwaa gweddol, i achub ei bobol 
Rhag myn'd i &n di^ol i V dif a ; 
Pob clost sydd yn olywed, pob tafod na 'talied, 
Rhoed glod am ei wared, i'r lean gogoned, 
MolianM, hyseinied Hosana. 

ken lyfr a elwir ** Dew'uol OcaUaàau yr OesJ* 



CRONICL CERDDOROL. 



Cabrnarton.^Nob Wener, Rhag. 29, cynaliwyd 
cyfarfod tra dyddond yn y Ûe bwn, ar yr addysor o 
jÔrflwyno anrheff i Mr. William Griffiths, arweinydd y 
canu vn Morijui, am ei ffyddlondeft a*i lafnr gyda 
cherddonaeth. Gymerwyd y gadair gan y Parch. T. 
Hughes ; ac anercnwyd y cyfarfod, gyda llawer o deiml- 
ad gany Parchn. R. Euis (Cynddelw) ac £ Williams, 
MrC W. P. Williams, fferyllydd; L. Lsiwis, Nelson 
Emporium, a H. Jonathan, diaconiaid yr eglwys ; Mr. 
J. EvaDS, MJL, Uxbridge Square, ac ereill, Canwyd 
hehrd rai damau gan ddwy ferch fechan Mr. Griffiths, 
a chan y cor. Yr oedd yr anrheg yn ^miwy sediff o bwrs 
yn cynwys £35, ynghyda darlun harad o Mr. Uriffiths, 
mewn ffrâm orenredig, wedi ei dvnu ganMr.£. Williams. 
Bywedai Dewi Arf on am y darlun : — 

** Byw ddarlun o*r An arweiniai — ein cor 
Darlun cywir, dif ai ; 
■ Darinn iawn, cyflawn : pe oai 
Genad GrifEith, fe ganai." 
Y maa llafor Mr. William Griffiths yn profi ar unwaith 
ei fod yn cwbl deilyngu gwneuthur o4 gyfeillion hyn 
iddo. Blynyddoedd lawer a estyner at ei einioes i fod 
eto o dde&yddioldeb mawr gyda chaniadaech. 

Undsb Ganu Cynullsldvaol Cjinolbabth Sik 
BBNVRo.-yCynaliwyd ailgyfarfod cyhoeddus yr Undeb 
hwn yn Siloh, addoldy yr Annibyn'wyr, y 4ydd o lon- 
awr. ï* Tonan a ganwyd oeddynt:— Eifionydd, Nodd- 
ùk, Dorcas, Rotterdapi, ]>olydaelen, Nashville, Cysur, 
Edinbuigh. Yr arweinydd oedd, Mr. J. Perkins, Blaen- 
wem. Cafwyd canu da, ac anerchiadau tra rhagorol, 

ri y oadeirydd, Mr. Harries, Castell Henry, y Parchn. 
Davies a R Perkins, Mr. Thomas, Mr. Ëarries, a 
Mr. B. Perkins. Gwna yr Undeb ei ol yn f uan ar gan- 
iadaeth y rhan hon o'r wlad. 



PoNTYPRiDD. — Rhoddwyd y wobr o £5 a thlws am 
ffanu "Y Gwlithyn" (Alaw Ddu) yn Eisteddfod y Ue 
hwn i Gor Trecynon, Aberdar. Yr un cor a enillodd y 
wobr am ffanu ** Y ffynon ger fy mwth," o waith yr un 
awdwr. Y beimiad oedd yr awdwr ei hun. Y budd- 
ugol ar ganu ** Yr Hen ôOain (o'r Llvflr Tonau CynuU- 
eidfaol) oedd Cor Penuel, Pontypridd. Gyfeillion o'r 
cwr hwnw hefyd a enillodd y wobr am ganu CamovaU. 
Cynaliwyd cyn^^erdd 3m .y r hwyr, yn mha un y gwas- 
anaethai y Pontypridd OUe Farty^ gyda Mr. Edwyn 
James ar y piano. 

Casllychwr,— Yn yr Eisteddfod a gynaliwyd yn y 
lie hwn ddydd Nadolig, vr oedd y gystadleuaeth gor- 
awl yn un galed iawn. Nid oedd yno lai nag wyw o 

Srau. Ac allan o £15 o wobrau, euillwyd £9 san gor 
aescaner, Tilanelli, dan arweiniad Mr. J. H. Thomas. 
Y beimiad oedd Taf alaw. 

TJndieb Dsnnouui. — Cynaliodd yr Undeb hwn ei cy- 
farfod blynyddol, Rhag. 22 a23, yn addoldy Disgwymi. 
Beimiad f gerddoriaeth oedd y Pâorch. J. Roberts (I. 
&WfdU); ac f el hyn y dyf amwyd y gwobrau. Mi grwydr- 
aislan yr afon ; goreu, H. Owens. Bwth fy Nhad, gan 
ferched; fforeu, Miss A. £. Jones. Un fifafr fechan vw; 
goreu, Mr. J. Owen. Now heaven in fullest glory 
shone; goreu, J. Owen eto. Y ffynon ger fy mwth, 
wi bedwar ; goreu, G. Evans a*i gyf . Yr Haf ; goreu, 
Vdniolen Olet Society, Wrth afonydd Babilon (teir- 
awd) ;» goreu, J. Morris a'i gyf. Ton ddifyfyr ; goreu, 
J. Morris a'i g^. Ton gynulleidfaol ; goreu, W. 0. 
Jones ; ail, R. P. Roberts ; trydydd, Wt Davies. Cy- 
nghaneddu Ton ar y pryd; goreu, Mr. Evan E. Owens, 
Ebenezer ; ail, Mr. Évan J^nes, eto ; trydydd, Mr. J. 
R. Jones. Anthem ; fforeu, Mr. £. E. Owens ; ail, 
Mr. Evan Joncs ; trydydd, Mr. J. R.'^Jones. Rhoddai 



Digitized by 



Google 



26 



Y CERDDOR CYMREIG. 



y beÛTÛaid oanmoliaeth uchel iawn i'r rhai hyn, ac yn 
enwedig i*r ddau g^taf. Yr oeddynt yn mhell tuhwnt 
i'r hyn a ddyqgw^iasai. Canwyd amiyw ddamau yn 
rhagorol yn ystod y cyf arf odydd, gan y Demiolen Olee 
Society, disaiarweimad Mr. J. Owen, Pantafon. Yroedd 
rhai pethau yn y gystadleuaeth a'r cann yn glod nid 
bychan Vt ardai. 

Castellnewydd Emltit. — Cynaliwyd cyf arf od cya- 
tadleuol yn addoldy Bethel, yn y lie hwn, ddydd Calan. 
Beimiaid yr adraD gerddorol oeddynt : — Y Farch. W. 
E. Jones, Mr. T. Morgan, a Mr. J. Thomas, Blaenan- 
erch ; a rhanwyd y gnrobrau fel hyn : — ** Myfi sy'n 
magu'r baban -, goreu. Miss Agnes Rees. " Chwi fyd- 
. oedd;" goren, Mr. D. Evans a'i gyf. ** Chwi ddyn- 
ion;" goreu, Mr. Phillips, Drefach. "Daionus yw yr 
Arglwydd ;" goreu Miss JRees, Closygraig, a'i chyf. 
* * I>echreuodd y llesmeiriol fawl ;'' goreu. Miss E. Jones. 
" Fel un sy'n magu'r baban;" goreu, Miss A. Rees a'i 
chyf. ** Y peth sydd ddamwain ;" goreu, Mr. W. Jones. 
Hen Alaw Gymreig ; nis gwyddom pwy. '* O mor an- 
hawdded;" goreu, Miss Rees, Closygraig, a'i chyf. 
" Fv NflTwlad " (J. Thomas), cor Meros a chor undebol 
Bethesda yn gyf artal. 

PoMT-RHYD-Y-OBOKS.— Yn y cyfarfod cystadleuol a 
gynali'wyd yn y lie hwn ddydd Nadolig, rhanwyd y 
wobr am ganu " Duw cadw ni." rhwng corau lianafan 
ac Ysbytty ; rhanwyd y wobr am ganu "Is yr Ywen " 
(gan'blant) rhwns corau yr un lleoedd ; y buddugol ar 
yr Anthem oedd Mr. Thos. Davies, Abermeirig, a Mr. 
T. Davies, Swyddffynon yn ail ; y goreu ar y Don Gyn- 
nulleidfaol oedd Mr. W. Evans, lianafan ; a'r ail, iSr, 
E. T. Davies, Talsam. Y beriniad oedd Mr. Daniel 
Jones, Aberystwyth. Cafwyd cyfarfod poblogaidd a 
Uewyrchus. — Gfohebydd. 

Cabbdydd. — Derb^asom y feimiadaeth ganlynol 
(a elwir gan yr ysgnfenydd yn feimiadaeth y teimlad- 
au) ar y gynghcârdd a gjmhaliwyd yn y dref hono nos 
lau, Chwef. 1. Pedrawd (o MoisCy gan Rossini) gan 
Mdlle. Sinico, MdUe, Zandrina, Sig. Stagne, a Sig. 
BossL Cyffiredin a difywyd ; ond gallwn f eddwl eu 
bod yn ddigon meistrokrar ar y no<mu. Alaw (Doni- 
zetfci), «an Sig. Bossi. Uais da ; ond yr wyf yn ofni 
fod y Dais yn fwy na'r enaid. Dwyawd (Arditi) gan 
Sinico a Stagno. Y canu yn feistrolgar, ond diddy- 
lanwad ; a'r piano yn eflfeithiol. Alaw (Rossini) gan 
Mdlle. Titiens. Dyma lais mor nerthol a chadam a 
chraig, mor ystwyth a maneg, ac mor felys a mel. 
Gall fod yn well na liais Jenny Lind (ar hyn o bryd) ; 
ond nid ydyw ei chanu i'w gydmaru am "ysbryd y 
peth byw." Romanza (Flotow) gan Stagno. Y liais 
yn un caled ; ond y mae yma dan, a hon yw yr elfen 
oreu yn y canwr hwn. Dwyawd (Mozart) gan Zand- 
rina a RoBsi. Y mae digon o lais gan y f erch hon. Y 
mae ei nodau uchaf yn dda^ ond haner isaf ei graddf a 
yn Hais gwag a sigledijg, os nad allan o don. Alaw 
(Verdi) pu Sinico. Nid yw y ferch hon o gystal ym- 
ddangosiad a'r llall, ond y mae Uawer mwy o enaid yn 
ei chanu. Fantasia ar y Violoncello, gan Piatti. Yn 
awr y cefais f wyaf o lawer o gerddoriaeth. Dyma y tro 
cyntaf i mi anghofio fy hun yn y gyngherdd hon. Pedr- 
awd (Flotow). Digon cyflBredin; rhywbeth i basio'r 
amser. Dwyawd (Bellini), can Titiens a Sinico. Y 
mae gan Titien s lais anferthof ; ond nid yw ei golwg yn 
eich taro. Caraone, gan Zandrina. Digon o stwr eto, 
a digon o allu peirianol ; ond dim cerddoriaeth. Fan- 
iagie, gan Sig. Paggi, uj flûte, Y mae Paggi yngaUu 
gOBod ei flûte i siarad yn fwy efflur a mwy Seithiol na 
Ilawer dyn. Taranteua (Rossini) gan Bossi. Digrifol 
dros ben. Valse (Arditi) ean Titiens. Dyma ni yn 
bryderus eto am wledd ; ond y liais eto yn well a mwy 
na^r enaid. BdUad (Balfe) gan Stagno. Caled a chyf- 
yng ei gwmpas yw liais y canwr hwn. Teirawd ean 
Titiens, Zandrina a Bossi. Y dylanwad yn fwy gyda'r 
actio na chyda'r canu. StomeUo, gan Sinico. dallwn 
feddwl fod liais y gantores hon o'r un dosbarth a 
Miss Wynne ; o'r hyn lleiaf, nid ydyw o'r un dosbarth 



a Titiens. Unawd, gan Patti, ar y Vidonoello. Dyma yn 
awr gerddoriaeth yn siarad wrth ein calonatu Y dyn 
mawr yna a'i offeiyn yn unig sydd wedi gwneyd hyny 
a ni heno, oddieithr y piano yn ei dro. Finale ; digon 
cyfifredin. GaUwn feddwl fod y pedwar mewn brys am 
fyned tua'u Uety wrth ganu y dernyn hwn, a bod eu 
calonau yno yn bârod. ** Stoeet Home," gan Titiens 
Dyma y gan y cawsom iwyaf o lawer o deimlad cerdd- 
orol san Madlle. Titiens ; ond methodd ein calon a 
theii^o **cartref," er holl swyn ei liais. Bu agos iawn 
iddi ein cario yno unwaith, pan yn ail fyned dros y ddau 
air anwyl, "Sweet Home," [Prif gantorion yr opéra yn 
chwareudy ei Mawrhydi yn Uundain oedd y cantorion 
uchod. Oni buasai fod ein gohebydd yn medru mwyn- 
hau y VioloJiceUo mor dda^ buasem yn tybied fod yr 
iaith yn un anfantais iddo i wneyd cj^awnder a'r gan- 
tores ardderohog Titiens. Am y Ueill, nid oes un o 
honynt o'r dosbarth blaenaf . — Ool ] 

Llundain. — ^Nos Fawrth, Ion. 30, cynhaliwyd cyfar- 
fod llenyddol yn addoldy yr Annibynwyr yn Fetter 
Lane. Gan nad oedd yno ^stadleuaetn gerddorol, 
cymerwn y cyfleustra presenol i draethu gair o'n bam 
ar y canu. Y dernyn cyntaf oedd, T?ie Last Rose of 
SumwAr, gan Miss Jones, Miss Lloyd, ac Ap Caledfryn. 
Canwyd 5 yn hynod fwyn, oddigerth ambell nodyn 
lied gras yn yr Alto. Yr oedd y prif lais yn foddhaol ; 
a chanai Ap Caledf ijm gyda Ilawer o ofal a chwaeth. 
May Day ; canwyd non yn esmwyth a swvnol; ond 
buasai mwy o ofal gyda'r amser yn ddymunof. " Hob y 
Deri." Cawsom em blino yn hon, os ydym yn dball 
meddwl y bardd yn y ^iriau, "Claf wyf, o gariad 
gwirion, dyro gusan, Sian." Yr oedd yn chwithiff 
clywed merch leuanc yn canu, " Dyro gusan, Sian." 
[Mewn difrif, ^ntorion Cymreig, a ydyw yn beth 
gweddus i ddynion ieuainc cyfrifol ganu peth o'r fath 
yma ?] ' * Myfi sy'n magu'r baban." Cantores ieuanc a 
ganai hon ; ac ymddenffys nad oedd wedi cael cwbl 
chwareu teg gany sawl fu yn ei dyagu. "Ymdaith 
Gwyr Harlech." Gallasem feddwl fod sylwadau ** Go- 
hebydd" wedi peru na fuasai hon yn cael ei chanu am 
ddeng mlynedd o leiaf ; ond nid felly y bu. Yn rhy 
araf a chysglyd o lawer y canwyd hi y tro hwn. ** Clych- 
au Aberdyfi." Nis gwyddom pa fodd i ddweyd dim 
am hon, gan ein bod wèdi ein cythniddo wrth glywed 
rhyw im a g3nnerai amo ei fod jrn athraw yn camarwain 
y ferch ieuanc oead i'w chanu, i wneyd cyweimod o'r 
nodyn dechreuol. Y canlyniad oedd iddi fethu cy- 
chwyn o gwbl. Ar hyny, daeth un arall, a rhoddodd 
iddi gyweimod newydd, yr hwn oedd yn rhy uchel. 
Er poD peth; canodd y ferch ieuanc yn ganmoladwy, ac 
ystyiied yr anfanteision y llafuriai danvnt, a chiÂodd 
ail-alwad gwresog. Cân fach bert gan blant bach Mr. 
Roberts, yn Gymraeg, "Iddo ef y byddo y gogoniant;" 
yn bur dda, ** Goleu yn y Ffenestr" — **j>wyawd" yn 
ol y program. Mae yn anhawdd die^grifio y modd y 
canwyd non. Yn lie yn soprano, canwyd y liais uchaf 
yn aUo, a chanwyd yr aUo ^n ddyn mewn oed, gyda 
Uaisfalsetto, [^d ydym yn deall y disgrifiad yn holloL 
A ydym i ddeall f od yr ail ran, neu yr isaf, yn cael ei 
chanu 8awd yn uwch nas y mae yn argraffedig ? Y dull 
goreu i ffanu y Ddwyawd hon ydyw rhoddi merch i ganu 
yr uchal, a bachgen bychan, a'i lais héb droi, i ganu yr 
isaf.] *'Llwyn On," gan Miss Evâns, yn bur dda, ond 
yn hytrach yn rhy unifurfioL Gwell genym ni fuasai 
geiriau Cymrae^. "Deuwch canwn i'r Arglwydd." Ar 
y cyfan yn Ued dda ; ond cafodd y Ddwyawd gam- 
chwareu. Grym braich ac ysgwydd oedd ar waith yii 
hon. Yr oedd y pen diweddalyn rhy farwaidd^ a llaifl 
y hass yn Uawer rhy ffroenawL'Cyn y diwedd, galwodd 
y Uywydd am gàn gan Ap Caledfryn, yr hwn a ja;a&odd 
**Hen Garphih," a chafodd ail-alwad. Trueni mawr 
na fuasid yn ei alw yn gynt. Aethom allan cyn canu 
Anthem Tywysoc Cymru. Qobeithiwn y tro nesaf y 
cjTiolir cyfarfod or fath, y telir mwy o sylw i Gerddor- 
iaeth, ac y dewisir arweinyddion cymhwys i ddysgu y 
damau a genir. — Gohebtdd. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMBEIG. 



27 



OONGL Y TONIO 'SOLFA. 



Clrkbddi, Bkthesda.--Y mae yn y lie hwn ddau 
ddosbarth UuoBog, dan ofal y gweinidog, sef y Parch. R. 
Roberts. Y mae 8 o honynt wedi cymeryd yr EUment- 
ary Certificate, a disgwylir y bydd amryw yn ychwaneg 
wedi eagyn y gris hwnw cyn hir. 

Rhosllanebchrugoo. — Y mae ynylle hwn ddos- 
barth o 67, dan ofal yr athraw medrus, Mr. Jos. Owen. 
Nid ydyw eto ond yn ei fabandod, heb fyned trwy un 
cwra ; ac felly, nid oesneb o4 aelodau wedi cymeryd un 
Certificate, Disgwyli^, pa fodd bynag, y bydd amryw 
o honynt yn allu<^ i wneyd hyny erbyn diwedd y tymo^. 
Y mae gan Mr. Owen ddosbarth arall yn y Groes, yn 
rhif o 44. 

Rhestb o'r Personau a oymerasakt 
YR Iktxrmsdiatk Cbrtificatb yn Nghymru. 

Arholydd—PAUCB. J. Robbrts. 
Llanberis. — William Griffiths, Croodman St. (O. N.) 
Robert Phillips, Penbont, (O. N,) 
Robert R. Roberts, (O. N.) 
John Williams, (O. N.) 
GriffithE. Owen, (O.N.) 
Bangor.— Thos. C. Rees, (O.K.) 

John Orowther, Normal Collège, (O. N.) 
Erbyn hsm v mae 24 o aelodau y dosbarth a gynelir yn 
y Oapel Coch wedi cymeiyd yr MemerUary Certificate. 

DiMORWic. — Da genym ddeall fod dosbarth lluosog, 
yn dvf od yn mlaen yn llwyddianus, ^ y Ue hwn dan 
x)îal Mr. Hugh Parry. Yr ydym wedi clywed hefyd fod 
un wedi cael ei ffurno yn l^hefnywaen. 

BiEDDOELERT. — Cawsom hyfrydwch mawr wrth gljrw- 
ed plant y dosbarth Tonk Soif a yn y Ue hwn yn canu 
nifer o'u dewisol ganiadau, dan arweiniad eu hathraw 
Uafurus, Mr. Thomas. Canent y Ouckoo yn dra rhag- 
orol » 

YMOFYNLAD. 

Yr ydym am roddi rhestr ffyflawn o'r dosbarthiadau 
sydd wedi eu sefydlu yn Nghymru yn y Gerddor am 
Ebrill, os ç;allwn ; a thuag at hyny, byddwn yn ddiolch- 
gar iawn l'r athrawon yn mhob man, trwy Gymru oll, 
am air oddiwrthynt, yn hysbysu : — • 

1. Enw a chyfeiriad yr athraw. 

2. Rhif yr aelodau. 

S, Nifer y rhai a gymerasant yr Elementary CertificaU, 
A. Nifer y rhai a gymerasant yr Intermediate Certifi- 

cate, 
Y llythyrau i fod mewn Uaw erbyn yr 2Qfed o'r mis 

hwn (Mawith), wedi eu cyfeirio yn qrml — | 

Jtev, J. RobtrU, 

Llanheris, 

Camarvon. 



CYLCHWYL LENYDDOL LLANBERIS A 
DINORWIC. 

Mewn oyfarfod oeiddorol a gynhellr y nos o flaen y gylohwyl 
iKin. bydd cystadleiuLeth, agored iV byd, ar y testynaa ieod, % 
gwobrwyir y gorenon f el y oiiilyn :— 

1. ** T Blodeayxk Olal," (Osbddob, Bhif . 10) Canlg : ffwobr, £8. 

a. TJnawd i Ferohed, "JDynion oyftrtrys ail dy diTyllo," (Judas 
Maecdbœuêt Rhif. 60) ar y geirian Oymraeg a welir yn y Csbddob, 
Bhlt 61;gwobr,68. 

8. Unawd i Feibion, " Qydwladwyr dewrioB," (Cantata Llewelyn 
lUiif.lS): gwobr,6fl. 

4. Telrawd, " Pob onawd edryohant atatti," (Cxbddob, Rhif. 69, 
eO);gwobr,ias. 

6. Ton i badwar llaia ar y pryd, yn yr hen Nodiant nen Nodiant 
yTonie8o\faf gwobr.da. 

Beirmiad.- J. A. Llotd, Tbw. 

Yn T oyfarf odydd dranoeth, oenir y Oydgan *'Ha]«lwla "(Handel) 
ar geuian Oynuaag a velir yn y Cxbdbob, Bhif. 61, a^'Mawr a 
ifayiedd" (8pokr), o'r Qjwmma Otmbxxo, fihif. 81; gan y coraa 
ynghyd, dao anraiaiad y Paroh. J. Roberts (Imo» ChoyUt). 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Sheêtr o*r Damait a gyhçeddwyd yn y Osbodob CTXBBxa, y rhai 
y gelUr eu cmI trwy arfon at Meitn. B, Huçkeâ et Bon, Wrsxham, 

Bhif, 

1 T Owanwyn HiiUer 

2 DflQWch, canwn i'r Arglwydd . . J. ▲. Lloyd 

8 Del&ro, Arglwydd Eos Lleehid 

4 DUgwylied Israël am yr Arglwydd . . E. Stephen 

6 CadwGh oddiwrthl Owain Alaw 

„ TremAran B. Priohard 

6, 7, 8 Molwch yr Arglwydd Owilym Gweat 

8 CerddiCymm (hi-ainAlaw 

„ Llanrhnddlad DewlWyllt 

9 YFfynon Alaw Gymreig 

„ YrYnyeWen Cyndeyra 

10 T Blodenyn olaf J.A.Uoyd 

11 Telynan mwyn Cymm Gwilym Gwent 

„ Ar dori mae y dwm ddiBtawrwydd .. Hendelseohn 

12 Oorfoleddwnvndyiaohawdwrlaeth .. DrCroft, 
„ O Arglwydd, ty Nuw Palestrina 

18 Ei Arglwydd a ddywedodd wriho .. .. AlawDdn 

., Eofn YlltyrEryri 

U YWawr H.Smart 

16 Cwymp Llywelyn Alaw Oymraeg 

,, YDderwen D. Lewis 

lé, 17 TrAwelfwyn Webb 

,. Clyw, O Ddnw, ly ngweddi Pergoled 

18 Cymrygrnt Owârm Owent 

19 Croesawiad i'r Frenhinea Cyndeym 

,, Y rhai hyn sy'n dilyn yr Oen .. Palesfrina 

20 Aed mawl a gweddi'r saint Dr. Tye 

„ Trewchytânt D. Cewis 

81 Denwoh, canwn i'r Ar^wydd .. D.Lewis 

82 Chwi feibion dewrionDirwest .. .. Dr.Càloott 

„ Mawl ath erys, O Ddnw Dr. Oreen 

„ Mêlas gof apheraidd gana Mozart. 

88 Pie mae'r Efaf ? MendelssohD 

84 CartreflCymm D.Jones 

„ CartreflCymm D.Lewis 

25 Dyrchafer enw lesn en Byrd 

26 Arglwydd, par i mi wybod Eos Lleehid 

27, 88 Y Boren Ame a Jaoluioo 

89 Datod mae rhwyman caethiwed .. .. AlawDdn 
80 Teilwng ydyw'r Oen Spohr 

81, 88 Datod mae rhwyman oaethiwed . . John Thomas 

88 Heddagwynfyd Owilym Owent 

88,84,86 Mor f awT ydyw dyinder .. Hendelssohn 

86 BwthfyNhad Charies James 

86 Nant y Mynydd John Thomas 

87 O Arglwydd, tmgarka Dr. Ame 

„ Oras ein Haiglwydd lesn Orist .. E.James 

88, 89YrHaf Gwilym Owent 

89 Ehedydd baoh mwyn Tydfylyn 

40 Dedwydd yw y dyn O.W. Martin 

41 YrAlarchWen O. Gibbons 

,. Cartref John Dalles 

4â Clywoh ganiadan Uais a thant, sef 

** Beroh Hndol." Alaw Gymreig 

„ Shon Dafydd, sef ** John Anderson," .. AIbw Ysgotaidd 

48 Draw yn yr eangder mawr CherabinL 

44 Dnw a gyf oda 3rn ei nerth B. Allison. 

46 O Gymm anwylaf John Thomas 

46 A'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd .. .. W.L Argent 

47.48 Adar man y mynydd John Thomas 

48.49 YrAfonig GwUymGwent 

49 Arglwydd par i mi wybod fy niwedd .. JohnEIlis. 

60 YGwUthyn AlawDdn. 

61 Pahamythddarostyngir Orl. Oil^bons. 

61,68,68, Canig y Olyohau Gwflym Owent 

68 NosCalan Heman Gwent 

64,66 FyNgwlad JohnThomM 

66 Golen yn y Ff enestr Bradbnrr. 

66 rr Ffynonger ty mwth AlBwDdn. 

67 Hiraeth am y Nef oedd • .. ... J.dePinna. 

„ Ar ben mae'r Gogoneddas waith .. Haydn. 

SS YmêxterlAâBXi yn J T(mie8o\fa .. L G. 

„ SeiniwohDoh „ Bradbnry 

„ Ar ben mae'r Gogoneddns waith .. Haydn. 

„ Dysg i mi O Arghrydd {Tonio 8o\fa) . . Thos. Atwood 

69 Pob onawd edryoh atat ti Haydn. 

60 Ar ben mae'r Gogoneddas waith .. „ 

„ Y Gwenith Gwyn (Tonie A>I/a) ^. .. C)iig.LGwyUt 

fil Ar ben mae'r Gogoneddas waith . . Hayon. 

„ Bhosyn diweddaf yr Haf (Tonie Bol/a) . . Cyng. LGwyllt 

„ SerenHeddwch „ .. L.Ma8on. 



G WAITH GLANMOR.— Yn cynwys Hanes 
Cerddoriaeth Gysegredig ; yn cael ei egloro à Thonan n 
Darlonian : ynghyd a Chaniadaa Amrywiftethol Cymreig John 
Williams (âkumor), M. B. 0. P. Awdwx ÂneUnt and Mot 
DênMçK AmleDils. 



Digitized by 



Google 



28 



Y CERDDOR CYMEEIG 



CERDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN 

B. HÏÏGHES AHD SON, WBEXHAM. 



Yn Rhanau SwUt. 

YGYFRES GERDDOROL GYMREIG. Yn 
cynnvyBCerddorUkethwrelddiolftdetholedlg; sef Anthem- 
an, Motetts, Gydganaa, Ganigan, a Ohanenon. Dan olyglad 
Owain Alaw, Penoerdd. 

CnrwTfliAD T Rhaxau— Dah Oltoiad Owazx âz.aw. 

I. Pa fodd T glanha : moliroh yr Àiglwydd : mor weddaidd a' 
y mynyddoedd : arnat ti y Uefais: I ti, Arglwydd. 

II. Dymnoiad : Oh I daow*r gelyn dig gerllw : Dylfryn Clwyd : 
yr Afr : oanlg y Goedwlg: jn ynys Mon : oAn y pedwar Hen lano : 
ser gloyw'r hafaidd hwyr : boneddwx mawr o'r JBala : o dowch i'r 
mynyddoedd. 

m. Tr Arglwydd yw fy Mngail da : wele holl weislonyr Arff 
Iwydd; Dnw yn ddlan a glybn: a bvdd arwyddion: pwy sydd 
genyf yn y nef : teilwng yw^ Oen : cân Moses. 

IV. Oorhoflédd gwyr Harleoh : fbrwel itt Oymrn fad : (y mas y 
çwedditt oW rhif}i% hwn dan olj/giad J, D. JONES :) y mad a*r 
byddar : nid wyf yn lion : ddynorion t'rewch y tant: brynian fy 
ngwlad : oàn y tylwrth teg : calon wladgar ydyw calon dyn : rhai- 
adr : ovymp Llyirelyn (i'w pkarkau). 

Dan olifgiad J. D, Jone9, 

y. Cwymp Llywelyn : Owendolen Pngh : hen Oymm : clyohan 
LlanfylUn : y mendwy : Pont yr Aran : nn goeg oedd y gnenen : 
heddwoh: ymwellad y bardd: emyn cenedlaethol: a ddenl di 
gyda mi Mari : y seren hwyrol : yignbor Rhysyn : pan f o'r hanl- 
wen wedi ffoi ({*w ^harhan). 

TL Pan f of hanlwen wedi ffoi : oyflafan y beirdd : f y ngwlad* 
y gàn a ganai Betsi: o na ohawn farw yn yr haf : bngeilgerdd • 
«raderoheg feib yr awen: dychweliad y morwr: càn y beui*ma : 
mi grwydraia lan yr af on : gogoniant i Oymru {gyéa gêiria» Cytn- 
raeg aSattoneg) : yrystorm (Vw phmrhan), 

Yll. Tr yttorm : mae Bobyn yn flln (gyda geirlan Oymraeg a 
Saesoneg) : iaith a oh&n a tholyn Cjmm : boddlondeb : aw^on 
Eirrl: yearwr belbalns: dyehweUadygaethglod: y bardd car- 
edig : y pwn ar gefn yr awen Wv pharhau), 

vm. Y pwn ar gefh yr awen . êr maint yw rhwysg a thwrf 7 
dref : mae ÉUen yn fTals : y mae oriau ola*r flwvddyn : brynian'^ 
grug: gwaredigaeth: mae*r noe yn dyfod: the moon ahinoB 
' brlght : LUI Morgan: y fenyw fach a*r Beibl mawr: y wawr (i'io 
pharhav.). 

IX. Twawr y teithiwrary Berwyn: ni wnip'miiam hyny: 
f el awel yn y ooed : ▼ prentis pi wy' : wyf kofT o'r dydd : fy anwyl 
Arthur Inm : pan fyddo y gwynt: o tyied yn ol : y deigiyn olax: 
tfvewoh fysedd oain (i'w pkarhau). 

Don olfgiad Omain Alaiw^ Peneerdd. 

X. GAnMair cAn Simeon: "Wele'mor ddaionos": "Paroto- 
woh y ftordd." 

XI., XIIm Xniv— Gaatawd faddvgol Eisteddfod genedlaethol 
Gaemarf on 186S. 

Dan olygiad J, D. Jons». 

XIV. TYewch fraedd oain : yr hen ferch : 'doee dlm ond ogain 
mlynedd: henffyoh iti Oymm diilon: Ifan filon o'r efail: mor 
Bwynol rhodio*r dolydd : mae genyf fl fwihyn a gardd ; ei ben a 
orphwys: Pafy dd a Sion a'r nstiu: y bardd: wedi'r nos: yn 
lïghymmgynx. 

XV. T gwallgofddyn : gwyddf a Llywelyn : nst gôrwynt : croes- 
aw iU wanwyn tirlon : eroesawiad y milwr: Dafydd a Bhys yr hen 
lanciau : fliuwel iti Oymm tàd. 

Dan olygiad Owain Alaw^ Peneerdd. 

XYI. *<Piur'toweh y fTorâd" (parhad o Rhif. X.): "O denwch 
i'r dyfroedd:» "Dyrchaf di:" " Yna y dywedl:" «Y Oanaan 
«lyd." 

XY n. Ganigan Bishop :— Tyr'd nef ol wynt : mae'r no« yn well 
iia*r dydd : Ple'r wyt ti, wên y wawr ? 

XTln. Y ftrwd: Uanolan'r Eryxl : dowoh mewn trefn Biezad* 
wch y ddwy : mie Britannja. 

XIX. Ganigan Bishop:— Uohel yw bloedd yr helgom mwyn: 
Pa beth a wnawn ni Oymry glAn ? y diwmod t&I: Pwy yw Sylvia 
-wen Uiw'r 6d ? 

XX. Y Motett Bnddngoi yn Eisteddfod Oenedlaethol Aber^ 
iawel868. 

XXI. Wrth alonydd Babilon: mawr arhyfeddol: nid 1 ni: 3m 
f y nghyfyngder. 

XXII. a XXm. Cantate Harleoh— bnddngoi yn Eisteddfod 
Abertawe 1868. 

XXIV. Marwolaeth j eyflawn : ar for tymhestlog : y nefoedd 
ay'n datgad : bendigedig fyddo yr Arglwydd. 

XXV. Moevwoh i'r Arglwydd : o'r dyfnder y llefais : molwch yr 
Arglwydd. 

XXVI. Aohnb fl o Ddnw, Bnddngoi yn Eisteddfod Llandndno, 
gan J. Parry, America, ynghyd a Thonaa baddugol gan yr on 
awdwr, yn Eisteddfod Abertawe. 

SV OoUir eael nnrhyw un o'r ridfynan ndiod ar wahao. 



LLYFR TONAU CYI^ULLEIDPAOL. 
Yn cynwys:— BHAOUTHhelaeth ar Oerddoriaeth Grefyddol 
MTinBOAi Mbbubol, yn yr hwn y rhoddir penill yn engreifft 
bob Mesnr, ynghyd a Rhif, Awdnriaeth, Gynghanedd, C^rwair a 
Nodwedd Gylfredinol, pob nn o'r Tonan. MTmoAi OwTDDO&àWL, 
yn dangos, Bhif , Enw, Metnran, fto. Tohau yn 290 o nlf er. At- 
ToniAD, yn cynwys SO o Donan. Oan Ixdak Owtu.t. Llian 8f. 60, 

YN Y NODIANT TONIG SOLFA. 

Oan Ieu ah O wtij.t. Llian, 2b. 60. 

LLAWLYFR CANIADAETH. Pris Is. Sef, 
Gtfbxs o Wbbsi pr drefn y TONIG BOLFA ddysra 
oano, wedi en dethol, gan mwyaf , o amrywiol lyfran y Panm. j . 



GuKWXM, ao wedi en oyhoeddl ar ei gais. Y mae y Rhan flyntaf 
jn cynwys eglnrhad orflawn ar Nodiant y Tonio Bolfa, ; a'r Ail 
Ran yn cynwys hyflbrddladan manwl 1 ddeall ac i ganu oddlwrth 



y Nodiant Gyfltedln. Yn v ddwy Ran oeir eglnrhad ar egwydd- 
orlon Ganiadaeth jn ei holl ranan. Oan E. Robbets Liyerpool 

HYMNAU A THONAU. Amlen 2c. At was- 
anaeth ienenotyd yr Ysgol Sabbothol, a GhyfaifodTdd 7 
Band of Hope ; y mae y Tonan wedi eu hargrafhi yn Nodiant y 
Tonlc Soif a, trwy ganiatàd y Paieh. J. Gubwbk. Oan E.RoBBBTSy 
LiverpooL Anf oner archebion at y Gyhoeddwyr yn nnig. 

TONAU YR YSGOL SABBOTHOL. Pris 6c. 
Yn cynwys Tonan priodol i'w oann yn Ysgolion Sabbothol 
Gymra. Dan olygiad Owair Aiaw. 

OYDYMAITH Y CERDDOR. Byrddau4s. Yn 
OTnwyé Tonan moeeol a difyras, at wasanaeth Tenlnaidd 
Gymdelthasan Llenyddol, ftc, fto. Argraffiad newydd gyda Ghym 
deithranan. Oan J. D. Joines, Rhnthyn. 

GEMS OP WELSU MELODY. — A sélec- 
tion of Popnlar Welsh Songs, with English and Welth 
Words; inclnding spécimens of Penillion Singing, after the 
mannerof North wales; and Welsh National Airs,ancient and 
modem, set in a familier manner for the Pianof orie or Harp- 
with Symphonies and Aecompaniments.bT JOHN OWEN (Owen 
Alaw), Peneerdd. First, Second, Third and Fonrth Séries, 
28. 6d. each ; Gomplete in one Volnme, 10s. 6d. 

ANTHEM FUDDUGOL DDIRWESTOL.— 
Oyda Ghyfseiniadaeth i'r Organ a'r Harmoninm, gan 
O WiiB Ajlaw. y Oeirian gan y diweddar Ebbm Vabi>i>. Amlen 60 

Moê y Lluflram Mmlynol ollan a'r " Oufrei Otrddorol,** 
ac i'10 eodl or loahoi». 

YR ANTHEMYDD: sef Anthemau a ym- 
ddangosasant yn y ** Oyfres Oerâdorol," o dan olygiad 
OwAnr AX.AW (Penoerdd). Llian hardd, 6e. 

YCANIGYDD ; sef Ganigan a ymddangosas- 
ant yn ▼ *<0yfi«8 Oerddorol" o dan olygiaeth Owiix 
Auiw, Peneerdd. Llian hardd Ss. 

ALAWON Y BRYNDLU. LHan hardd, 98. 
Sef yr holl o waith J. D. JONES a ymddangosodd yn y 
"Otvrbs Oerddoboi.." 

PRINCE OP WALES CANTATA. Pris 3s. 6c. 
Gantawd Fnddngol Eisteddfod Oenodlaethol Gaemarfon» 
gan OwAiK Auiw, Peneerdd. Y Oeirian gan J. Gsnaoe Huobbs 
oyfleithiedigi'r Saesonig, gan Elus Wthii o Wyrfai. 
Y GHORUSES yn nnig, mewn amlen, Is. 

MOTETT. Amlen Is. Buddugol y n Eisteddfod 
Oenedlaethol Abertawe 1868. Oan Joskph Pabbt. 

GWARCHAE HARLECH : Cantata Gadeiriol 
yr Eisteddfod Oenedlaethol 1868. Oan Edward Lawravgb, 
Ysw., (Opus 28). Y Oeirian gan Mr. J. Gbibzoo Huohsb ; y orf- 
ieithiad i'r Seisonig gan TTDm.TK. Cynwysa y Oantawd hon (Ûo 
dndalenan. Amlen ■ 2b ; Llian, 2s. 6o. 

ANTHEM AR PSALM LXVH. Amlen, 6c. 
Bnddngoi yn Eisteddfod Oenedlaethol Gonwy, 186L Oan 
" Idloes," sef, Mr. Huoh Jabmak, Kerry. 

OANIGAU Syr h. R.BISHOP, Mus. Bac. Oxon. 
Oeirian nn J. Geirioff Hnghes, dan olygiad J. Owen (Owaln 
Alaw, Peneerdd), am y priaaa canlsrnol:— 

Tyr'd Nef ol Wynt 4d. 

Mae'r Nos yn well na'r Dydd .. .. 6d. 

P'ie'r wyt ti, wén y wawr ? 2d- 

Uchel yw bloedd yr Helgom mwyn . . 8d. 
Pa beth a wnawn ni Oymry glàn? 8d. 

Y Diwmod Tàl 8d. 

Pwy ywSylvia wen Uiw'r 6d 8d. 

"\7R ARWEINYDD GERDDOROL. Llian 5s. 

X. Sef. eglnrhad eyflawn ar holl Elfenan Gerddorlaeth ar 
dnll ymddyddan rhwng Dysgybl ao Athraw, mewn denddeg o 
wersL Oan y diweddar RxcHiJtD Mxu.ii, Lla&idloes. 

Aigraffwyd gan R. HUOHE8 ft SON, Wrezham ; ao i*w gafOl 
gan yr ArgraflWyr, y Oolygydd, a'r holl Lyflrwarthwyr 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG 

AT WASANAETH CERT)DORIAETH TN MYSG CENEDL Y CYMRY. 

OTHOEDOEDIO DAN NAWDD 

PRIP GERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



Rhif. 62. 



EBRILL 1, 1866. 



Pris 2g. — gyda'r post, 3c. 



ï COR. 



Dylai dau gyfarfod sefydlog mewn cysylltiad â 
cherddoriaeth fod yn perthyn i bob cynulleidfa 
grefyddol; y naill ydyw, dosbarth i'r plant i 
ddysgu elfenau cerddoriaeth yn ol cyf undrefn y 
Tome Solfa ; a*r Hall ydyw, cyfarfod i gorph y 
gynuUeidfa i ymarfer â Thonau a Hymnau fel 
modîlion gras. Pa gymilleidfa bynag sydd heb 
y naill a'r Hall o'r cyfarfodydd hyn, y mae yn 
perthyn iddi nn diffyg pwysig o leiaf . . Y mae 
sefydliad arall a ddylai fod yn perthyn i bob tref 
neu ardai, os nad i bob cynuUeidifa. Hwnw ydyw, 
Cor, neu Gymdeithas Gerddorol, er ymarfer gyda 
chysondeb â'r gweithiau cerddorol goreu, a chyual 
cyfarf odyîid er datgan y cyfryw, er hyfrydwch a 
lies yr ardalwyr, Heb hyny, nid ydyw cerddor- 
iaeth yn cael mantais i ddylanwadu yn briodol ar 
y wlad ; y mae yn f wy o degan chwaxeu nag o 
ofFeryn at waith. 

Nodwn yma rai pethau ag ydynt yn anhebgorol 
angenrheidiol er gwneyd Cor yn sefydliad effeith- 
iol a Uwyddianus. 

1. Un peth ydyw, ei fod yn Gor sefydlog, — ^yn 
gorph cyflawn, by w, — ^yn bodoli ac yn gweithredu 
bob tymor ac ar bob tywydd ; ac nid yn rhywbeth 
a godir ar frys, gogyfer a rhyw achlysur neillduol, 
trwy gynull ynghyd gynifer ag a ellir o gantorion 
goreu y lie. Felly y gwelwyd yn rhy ami. Cesglid 
ynghyd nif er o gantorion y lie i 'ddysgu ar gyf er 
cyngherdd neu gyfarfod cystadleuol. Ymgy- 
nullent ar bob adeg — bob nos o'r wythnos, os 
yn bosibl, ac ni byddai dydd Duw ei hun yn rhy 
gysegredig i roddi rhanhelaeth o hono at y gwaith. 
Ni fyddai dim ar droed y dyddiau hyny ond canu. 
Canu y boreu — canu ganol dydd — canu y nos ; 
ni fyddai y Beibl, nac un Uyfr arall, nac un cyf- 
arfod arall, vn cael dim sylw. Byddai yr hoU 
gyfansoddiad— y meddwl a'r teimlad, yn y cyflwr 
mwyaf afiachus, yn berwi yn nghlefy d poeth canu. 
Wedi i'r achlysur fjmed heibio, dyna y cwbl yn 
chwalfa — y cor ar wasgar, y telynau ar yr helyg 
— a'r hoU ymdrech wedi diâanu. Y mae y dynion 
a wnelonthyn yn anghyfiawn a hwynt eu hunain, 
ac y n angharedig i'r eithaf at gerddoriaeth. Ff ordd 



anhraethol fwy rhagorol ydyw fod y Gor yn 
sefydlog, a*i amcan o'i flaen, ac yn cjnsX ei gyfar- 
fodydd gyda chysondeb trwy y flwyddyn. 

2. Dylai fod swyddogion priodol yn perthyn i'r 
Cor, wedi eu dewis yn rheolaidd o blith yr aelod- 
au i y swyddogion hyny i fod yn gynwysedig o 
Arweinydd, Ysgrifenydd, Trysorydd, a Phwyll- 
gor ; a hoU achosion y Cor i gael eu trefnu a'u 
lly wodraethu gan y cyfryw swyddogion. Gwaith 
y pwyllgor ydyw penderfjmu pa gerddoriaeth a 
arferir gan y Cor, edrych am nifer digonol o'r 
gerddoriaeth hono iV Cor, trefnu y cyngherdd au 
a roddir gan y Cor, a gof alu fod y rheolau jn cael 
eu rhoddi mevni grym. 

3. Dylai fod y Cor yn gjmwysedig o rai yn 
medru darllen cerddoriaeth rwydd — pob aelod i 
gael ei brofi gan f wrdd cynwysedig o dri o aelodau 
y pwyllgor. Nid gwiw fyddai ceisio ei sefydlu 
hyd nés byddai nifer digonol o'r cyfryw wedi eu 
darparu, yn y dosbarth Tome Solfa, neu trwy ryw 
foddion ereiÛ, iV ffurfio. 

4. Dylai fod yn perthyn i'r Cor hefyd restr o 
reolau, yn cynwys — 

Enw y cor. 

Ei egwyddorion sylfaenol. 

Ei swyddogion, a threfn eu dewisiad. 

Ei gyfarfodydd a'i waith. 

Cymhwysderau yr aelodau, fel cerddorion ac 
fel dynion. 

lawn-ymddygiadau, gyda golwg ar Ddydd yr 
Arglwydd, y diodydd meddwol, llwon ac iaith isel, 
yr Ysgol Sabbothol a inoddion ereill o ras, cam- 
ymddygiad yn y Cor ac absenoldeb o hono. 

5. Credu yr ydym y dylai pob Cor fod yn ofalus 
am gymeriad ei aelodau ;-^fod pob un o honynt 
yn aelodau o'r Ysgol Sabbothol ; ac na byddont 
yn euog o aflendid, diota, cyfeddach, na meddw- 
dod. Gyda golwg ar y diodydd meddwol, y mae 
rhai o gorau mwyaf galluog Cymru 3m gorau 
Dirwestol, a phob un o*r aelodau yn llwyrym- 
wrthod a diodydd meddwol. Byddai hyn }ti 
fantais arbenig i bob Cor ; oblegyd gwyddis yn rhy 
dda mai profedigaeth fawr llawer o gantorion 
ydjrw y diodydd hyn. 

6. Dylai pob un o'r aelodau dalu rhyw swm, 
yn fisol neu flynyddol, tuag at Drysorfa y Cor. 
Nid yn unig byddai y Drysorfa felly at wasanaeth, 



Digitized by 



Google 



80 



Y CERDDOR CYMREIG. 



ond byddai talu yn ychwanegu dyddordeb pob 
un oV aelodau yn y cor. 

7. Pa un bynag ai bob wythnos ai bob pyth- 
efnos y byddo cyfarfod sefydlog y cor, y mae o'r 
pwys mwyaf fod yr amser i ddechreu a diweddu 
y cjrfarfod wedi ei benderfynu, ac yn cael ei 
gadw gyda manylrwydd. Esgeulusdra yn y pwnc 
hwn sydd yn dinystrio cyfarfodydd canu yn 
Nghymru. Yn ^vir, y mae anmhrydlondeb yu 
bla amom fel cenedl ; ac ymddengys i ni ei bod 
yn Uawn bryd i ni godi gyda'n gilydd ai y gor- 
chwyl roddi atalfa amo. Y mae fel cancr yn 
ysu, ac 3m magu annibendod ac annbrefn yn ein 
hoU gymeriad. Un o orchwylion neillduol Ys- 
grifenydd y cor ydy w cadw Uyfr, yn cynwys enw 
pob un o'r aelodau. Yn mhen pum mynyd ar ol 
amser decbreu y cyfarfod, galwer yr enwau a 
noder yr absenolion. Yna cloer y drws, ac na 
ollynger i fewn neb dracbefn oddigerth dan am- 
gylchiadau neillduol. Nid oes modd bod yn rhy 
ofalus yn y pwnc bwn. Ac os ceir fod neb yn 
esgeuluso y cyfarfod, heb ryw achos arbenig, dy- 
lai gael ei alw i gyfrif a'i ddirwyo. Od oes un- 
rhyw gor a gar hir ddyddiau a Uwyddiant, rhaid 
i'w swyddogion fod yn fanwl a gwyliadwrus iawn 
ynghylch y pethau hyn. , Am yr amser i dde- 
chreu a diweddu, pa br}'d bynag y dechreuir, mae 
yn hollol sicr mai dinystr i'r cor fyddai cadw ei 
gyfarfodydd yn ddiweddarach na naw oV gloch, 
hyd yn nod yn yr haf . Mewn ardaloedd gwledig, 
yn y gauaf, gweddusach fyddai peidio eu cynal 
hyd hyny. Nid ydym yn gweled angenrheidrwydd 
am fyned i fanylrwydd mawr ar y pethau uchod 
yn y lie hwn ; ond nis gall neb ag sydd wedi syl- 
wi ar gysyUtiad cerddoriaeth a chalon dyn lai na 
gweled fod galwad arbenig yn y dyddiau hjn am 
hwyluso y peiriant cerddorol, a'i osod yn y fau- 
tais oreu er dylanwadu yn dda ar gymeriad y 
genedl. Y mae o'r pwys mwyaf fod moesoldeb, 
moesgarwch, sobrwydd, a threfnusrwydd cyflEred- 
inol yn cydfyned a cherddoriaeth. Nid ydyw 
dysgu seinio, a rhoddi seiniau gwahanol i wahanol 
nndîui, a dysgu cadw amser penodol ar bob sain, 
ond moddion i gyrhaedd amcan ; a'r amcan hwnw 
ydyw, canu. Nid ydyw canu drachefn, mewn 
un ystyr, ond moddion i gyrhaedd amcan, a'r 
amcan hwnw ydyw dedwyddoli dyn, ar y naill 
law, a gogoneddu Duw ar y Uaw aralL Gan nad 
pa mor rhagorol bynag, o ran celfyddyd, fyddo' 
y canu, os bydd cymeriadau llygredig ac ymddyg- 
iadau anweddas mewn cysylltiad ag ef, bydd ei 
ddylanwad er daioni yn cael ei gwbl ddinystrio. 
Y peth cryfaf o bob peth a f edd dyn ydyw ei 
gymeriad ; ac nid oes dim gwahaniaeth beth fyddo 
ei dalent a'i athrylith i ganu na dim arall, y mae 
dylanwad ei gymeriad yn gwrthweithio pob peth 
arall, Dichon y tybia rhai y byddai dal yn gaeth 
at reolau oV f ath a awgrymwyd uchod yn f oddion 
i gadw dynion rhag ymuno a'r cor, neu iV tarf u 
o hono. Dim o'r fath beth. Gadawer y cor yn 
benagored a diddysgyblaeth, a byddys yn sicr o 



fyned yn f uan i'w ddibrisio a'i esgeuluso ; ond 
gofaler ei fod yn cael ei ddwyn yn mlaen mewn 
trefn, a daw pobl i deimlo dyddordeb ynddo, 
i'w barchu, ac i deimlo yn anrhydedd cael bod 
yn perthyn iddo. Unwaith y delo felly, daw 
dynion i anrhydeddu ei reolau, ac i deimlo yn 
ochelgar a gwyliadwrus rhag eu sathru dan draed ; 
a daw y cor yn gyfrwng daioni nas dichon i dafod 
nac ysgrifell ei ddisgnfio. Gwyddom am gorau 
sefydlog o'r fath ag ydjnt wedi bod yn foddion i 
wneuthur daioni annhraethol i ganoedd o ddyn- 
ion ieuainc. Gwyddom, o'r ochr arall, am gorau 
direol a f uant yn fagl ac yn achlysuron i andwyo 
ieuenctyd. 



CRONICL CEKDDOBOL. 



Amlwch. — ÇynhaHwyd cylchwyl flynyddol Bethes- 
da, yn y lie hwn, ddydd Cidan, yn addoldy eang y 
Methodistiaid Calfinaidd. Beimiad y canu oedd Ëos 
Llechid ; a dyfamwyd y gwobrau cerddorol fel y can- 
lyii: — Canu Ymweliad y fiardd, gan ferched; un yn 
unig a ddaeth yn mlaen, sef Misa M. Jones, Nebo. 
Canu Bwth fy Nhad, 12 yn cystadlu ; goreu, o'r bech- 
eyn, O. Huches, o'r merched, S. Roberts. Dywedai y 
beimiad mai eu diffyg oll oedd canu y rhan gyntaf yn y 
cywair mwyaf. ** ÎIo, ho " ; rhoddwyd y wobr i R. 
Griffîths. Gweddi Luther, gan gor ; pedwar o gorau yn 
cystadlu; goreu, cor Nebo, dan arweiniad Mr. John 
Jones. Rhoddai y beimiad ganmoliaeth uchel Vr cor 
hwn. Yn ystod y cyfarf ody dd, canwyd, gan gor y 
capel, dan arweiniad Mr. W. Evans, Hen Wlad fy 
Nhadau, Ardderchog feib yr Awen, Dychweliad y 
Morwr, Nant y Mynydd, Cymru Lan, Er maint yw 
rhwyag, Dattod mae rhwymau, Cymru ^yt. Canwyd 
unodau hefyd gan Misses A. Wilhama, M. Williams ac 
A. Jones, a Mr. Robert Roberts. Daeth 40 o Donau 
i'r gystadleuaeth f y goreu oedd Mr. Dd. Lewis, Llan- 
rhystid. Beimiad y testyn hwn oedd y Parch. J. 
Roberts (leuan OwylU). Ni welwyd y capel mor llawn 
er ys blynyddoedd ïawer. 

Joseph Parry, Aherica.. — ^Deallwn fod y cerddor 
ieiianc hwn yn ymddaiparu gogyfer a dyfod drosodd i 
wlad ei enediffaeth, mewn csmlyniad i waith Pwyllgor 
yr Eisteddf od Genedlaethol yn cynyg eigynorthwyo i 
osod ei hun am flwyddyn dan addysg gymredinol gyda 
Dr. Davies, Abertawe, ac am flwyddyn arall yn y Royal 
Academy of Mime. Ni fydd yr hyn a ^ynygia yr Ei- 
steddf od iddo, pa fodd b3mag, ond ychydic mewn cym- 
hariaeth i'r draul fydd amo yn ystod y ddwy flynedd 
hyn ; ac y mae yn dda genym weled foa pobl America 
yn gweithio yn egnïol er ffurfio trysorfa i*w gynorth- 
wyo. Erbyu y byddo wedi treuho blwyddyn tuag 
Abertawe, hy derwn y bydd rhyw sef ydliad mwy effeith- 
iol na'r Royal Academy ofMusic, fel y mae yn bresenol, 
er sweinyddu iddo addysg yn nghanghenau uchaf 
ceradoriaeth. 

LivBRPOOL. — Cynaliwyd cyncherdd yn y Concert 
HaU yn y lie hwn ddydd Gwyl Dewi, yn mha un y 
cymerwyd rhan gan Miss Evans (Èk>8 Owynedd)^ 
Cwmyglo, Mr. T. J. Hughes, Mr. P. Hughes, Mr. W. 
Roberts, Cor Cymreig, a Mr. Skeaf ar y piano. Can- 
wyd amryw alawon Cymreig a damau ereill. Gwnaeth 
pawb ei ran yn dda; ac enillodd Miss Evans lawer 
lawn o gymenîdwyaeth. Pe gallai ddweyd ei geiriau 
yn fwy clir a chroyw, byddai ei chanu yn f wy derbyn- 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 



31 



bjniol eto. Hyderir 7 rhoddir Tr ganiores ieuanc hon 
bob cefnogaeth. 

Croesob, Lljlnfrothen. — N08 Sadwm, Mawrth 
24, cynaliwyd cyfarfod cerddorol yn y Ue hwn. Yr 
oeddid yn disgwyl y Parch. J. Roberts (I. Owyllt) i 
draddodi darlitn ar yr achlysur ; ond yr oiedd hyny yn 
amhosibl oberwydd yr amgylcbiad a ddigwyddasai yn 
ei deulu. Arwyddasom ein cydymdeimlad ag ef yn ei 
drallod. Canwyd y Tonau canlynol yn ystod y cyfar- 
fod: — Clod, Dusseldorf, Boston, Kheidol, Moiiah. 
Canwyd hefyd y daman canlynol : — Y Derjm pur, 
Shon Dafydd, Yr eneth ddall, Toriad y dydd, çan Mr. 
Lewis Roberts ; Pictiwr fy mam, a'r Deigryn olaf, gan 
Mr. Jones; Choral (Rhif. 3, Cerddor), Ar dori mae, 
Hiraeth am y Nefoedd, gan j Cor; a rhoddodd y plant 
nid ychydig o ddifyrwch l'r gynulleidfa trwy ganu 
amryw Hymnau a Tnonau yn nodiant y Tonte Solfa, 
Ar y cyfan, cafwyd cyfarfod Ued ddyddorol. 

Brtmbo. — Nos Lan, Mawrtb 6, cynhaliwyd cy- 
ngherdd yn nffbapel Ëngedi, yn y lie hwn, gan gor 
Adwy'r Clawdd, dan arweiniad Mr. Jas. Beckett, pryd 
y canwyd y damau canlynol :— Let their celestial con- 
certs, Adar man y Mynydd, P'ie mae'r Haf, Y Ffynon 
ger fy mwth, Cymru gynt, Y Gwlithyn, (y pump olaf 
o'r Cerddarjf Gweddi Habacuc (lioyd), Worthy is the 
Lamb (Handel), Y Blodenyn olaf, Y Qychan, y Boreu, 
yr Haf (y pedair o*r Cerddor), Y Ddaeaigryn (0. 
Alaw), yr Hallelujah. Am j detholiad, y mae yn 
llefaru drosto ei hun. Gwelir fod y rhan amlaf o'r 
damau allan o'r Cerddor ; a phe byddai pob cymydog- 
aeth yn gwneyd f el y ^mydogaeth hon, ni byddai 
achos achwyn oblegyd dmyg cet nogaeth. Yr oedd yr 
addoldy eans yn omwn ; ac am y cor a'r arweinydd, 
y maent wedi emll iddynt eu hunain enw uchel er ys 
Dlynyddoedd. — AUan o ddwy ysgrif. 

Glasgokd, Abpon.— Nos Sadwni, Chwef» 17, tra- 
ddododd y Parch. J. Roberts ddarlith yn y Ue hwn ar 
gerddoriaeth, i gynulleidfa dra lluosog, y rhai a ganas- 
ant amryw Donau CynuUeidf aol yn ystod y cy tarf od. 
Bu yno ddwy gystadleuaeth fechàn Wyd. âiillwyd 
y ddwy wobr gan gantorion Cwmyglo. 

Rehoboth, Llanbebis.— Dydd Sadwm, Mawrth 17, 
am 2 a 6, cynaliwyd cyfarfod Uenyddol yn y lie hwn, 
pryd y canwyd y damau canlynol, ^rda llawer o f edr, gan 
y cor, dan arweiniad Mr. Thos.rhlllips:— Y Gwan- 
wyn, Y Gwenith Gwyn, Y Gwlithyn, Cymm gynt, Y 
Ffrwd, Corne where my love lies dreaming, Ffe mae'r 
Haf, Yr Haf. Y mae caniadaeth chwaethus y cor 
hwn yn xm o*r moddion grymusaf er tyneru, puro, a 
choethi teimladau yr ardaiwyr. Heb fyned i ddweyd 
ei f od **yn un o'r corau goreu yn Nghymru," "fod 
ynddo well treble nag un cor yn Arfon," "fod ei ar- 
weinydd yn un o'r dynion goreu yn y wlad," &c.; digon 
yw dweyd ei fod yn gor, a'i fod yn gwneyd gwaith 
mawr ac effeithiol yn y gymydogaeth. Aju ddarllen 



Ton yn ddif yf yr yn nodiant y fomc Solfa, y goreu 
oedd G. Phillips, yr hwn a'i canodd, er ci bod yn un 
anhawdd iavm, i gyd ond un nodyn. Ei frawd oedd yr 
ail. 

LLnKDJON. — Cynaliwyd gwyl flynyddol yr Eglwys 
Gymreig yn St. George's Hall, Grays Inn Road, dydd 
lau, Mawrth 15fed. Ar ol y tê yr oeddym yn pryderas 
ddysgwyl am gynwysiad y programme, yr hwn oedd yn 
eithaf deniadoi. Gadawn enwau y siaradwyr allan gan 
fod y nifer yn lluosog. Syr Watkin W. Wynn, Barwn- 
ig, iLS., yn y gadair. Wedi gryn dipyn o areithio ar 
ddaioni yr eglwys, &c Cawsom nnawd ar y berdoneg 
gan Miss Potter, pur dda. Llwyn On, gan Miss Eate 
Wynn (LUnos Gwynedd), fel arferoL Ni raid i'r Lliuos 
wrth ganmoliaeth. Unawd gan Mr. EUis Roberts. Yr 
oeddym ni tua chym'dogaeth jr esgynlawr yn gallu 
mwynhau y cyfan yn bur dda, ond nis ewyddom sut yr 
oedd hi ar y crowd oedd yn y pen pellaf i'r ystafell. Ar 
ryw olwg y mae yn gam a*r telynwyr î orfod chwareu 



mewn lleoedd mor fawr a hyn ; gallem feddwl fod y gwres 
yn effeithio i raddan ar y tauau hefyd, yr hyn oedd yn 
anfanteislol ; er y cwbl, gwnaeth Mr. Roberts ei ran yn 
hynod dda. Cydgan ^ The Eiug's delight ; " gwan a 
diafael oedd hwn, dylasent gael cyfeiliant i'w helpu ; yn 
ein bam ni yr oedd y rhif yn rhy fach o lawer. Can, 
" The Pilgrim of love," gan un Mr. Thomas. Dyma 
lais a medr wedi cydgyfarfod. Da iawn. Unawd ar y 
berdoneg, gan Miss Kate Roberts ; gallwn anturio dy- 
weyd iddi chwAreu yn ardderchog. Can, " Tell me my 
heart," gan Miss Broad. Yr oedd rhai o'r nodan uchaf 
yn dda, ond pan y deuai i lawr dipyn, yr oeddynt yn 
cael eu gwasgu yn ormodol, nés oeddynt yn myned yn 
bur fain. Yr oedd gormod bwys yn cael ei ddodi ar y 
we, me, &c., nés oeddynt ambelf dro yn swnio yn debyg 
i'r Christys — mêêê, wêêê. Yr oedd hyn yn drueni mawr. 
Gallem feddwl fod ei liais yn eithaf galluog i wrth- 
weithio yr arferiad hwn, pe celai air o gyngor, neu cy- 
mered esiampl oddiwrth y LUnos yr hon sydd yn siarad 
ei cherddoriaeth mor hynod o naturiol. Cydgan, *' Now 
is the month of maying." Pur ddiniwed oedd hwn 
eto, a diysbryd. Can, "The Cantiniere," gan Miss 
Potter. Methasom a deall cymaint ag un gair ; y mae 
ganddi lais mwyn a diwylledig, mor debyg ag sydd le i 
jiute Signor Paggie I Can, •* When I bade Good-bye," 
gan Mr. Judd ; dyma lais ténor bach, mwyn, ond " dim 
myn'd," ys dywedir ; dim natnr, a byr neiUduol o y ni. 
Cydgan, " Rising of the Lark." Dyma y cydgan goreu 
a gawsom o*r cwbl. Can, "Gelert's Grave," gan Miss 
Wynne ; da neiUduol. a chredem peyr atebasai i'r galw- 
ad brydfryd'ig a'i chânu yn Gymraeg y buasai yn well 
fyth;.ond yn lie hyny cawsom "Myfi sy'n magu'r 
baban." Dyma berffeithrwydd naturioldeb. Ni chlyw- 
Bom y gan fach hon yn well erioed, er ein bod wedi ei 
chlywed amrywiol o weithiaa gan amrywiol ddoniau. 
Cydgan, ** Llwyn On." Yr oedd hon, mewn iaith blaen, 
yn ddirmyg teg ; buasai yn haws madden i'r brodyr pe 
buasai Llinos heb ei chanu ar y dechrea. '* Let well 
alone." A ydyw hi wedi myned yn gymaint o newyn 
yn ein cerddoriaeth fel y mae yn rhaid canu yr un 
pethau gynifer o weithiau yn yr un gyngerdd ? Cawsom 
ddigon ar hyn yn Eisteddfod Aberystwyth, pan y can- 
wyd ac y chwareuwyd " Gorymdaith Uwyr Harlech " 
gynifer gwaith nés oeddym braidd yn naelu a chael 
gwared o'r swn o'n clustiau pan wedi myned i gysgu 
y nos. Y mae rhai o'r nodau wedi bod o flaen ein lly- 
gaid hyd yn ddiweddar iawn ; ond yn awr credwn mai 
" Llwyn On " fydd yn ein herlid Unawd ar y berdoneg, 
gan Miss Kate Roberts. Yn wir y mae y ferch ieuanc 
hon wedi yfed cryn lawer o ysbryd Mr. Bnnley Richards 
yn ei dnll meistrolgar o chwareu. Y nesaf ar y rhestr 
oedd "The Village Blacksmith," ond cawsom ein siomi ; 
ni ddaeth Mr. Beardwell yn mlaen. Cawsom g&n gan 
Miss Potter ; methasom yn lan a deall y geiriau y tro 
hwn eto, felly nid oes genym enw i'w gael ar yr hyn a 
ganwyd. Diweddwyd gyda "March of the Men of 
Harlech." Yr un diffyg oeddym yn gly wed y tro* hwn 
eto ; dim " nerth nac yni," yr hyn sydd yn anhebgorol 
yn y dara nerthol hwn. Tebyg i Dafydd yn motasaa Saul 
oedd y canu hwn. Diau genym pe buasai Talhaiarn yn 
ein lie y buasai èf yn diangc allan heb ei hat, fel y darfa 
yn Rhuddlan er ys llaWer dydd ; gan ei fod mor hoff or 
alaw fawreddog non.— Gohbbydd. 

Bkthesda. — ^Dydd Gwyl Dewi, ynehyd a'r noswaith 
flaenorol, cynaliwyd Eisteddfod yn y Ue hwn. Cymer- 
wyd rhan yn y gweithrediadau cerddorol gan y cantor- 
ion canlynol : — Miss Kate Wynne, Miss lllwyvo Lewis, 
Miss E. Jones, Llew Llwyvo, Garmonydd, Parch. E. 
Stephen, Eos Mon ao Eos Mai, Mri. £. W. Thomas a 
J. H. Roberts ar y piano, Mr. J. E. Davies ar y deiyn, 
ynghyd a'r Penrhyn Royal Brass Band. Yr oedd y 
damau a ganwyd o nodwedd '* boblogaidd ;" a gwnaeth 
pawb ei ran yn Ued dda. Am gyf ansoddi Dygan Ddwbl, 
yr hwn a eniUodd y wobr, allan o 38 o ym^eiswyr, 
oedd Mr. E. Jones, Ebenezer. Y goreu ar y ddwyawd 



Digitized by 



Google 



32 



Y CERDDOR CYMREIG 



oedd Gwilym Gwent. Yr oedd tair o Anthemau wedi 
dyf od i law ; a dywedai y beimiad, y Parch. E. Stephen, 
eu bod cystal a dîiu a fu dan ei law mewn cystfulleu- 
aeih er ys blynyddau. Nid atebodd y goreu i'w enw. 
Y goreu am ganu Y Fwyalchen oedd Mr. Evan Wil- 
liam^, Ebenezer, a'r beimiaid ar y testyn hwn oedd Eos 
Llechyd ac £os Ocrwen. [Deallasom mai awdwr yr 
Anthem oreu oedd Mr. D. Emlyn Evans, Cheltenham. 
IIHOSLLA.NERCHRUGOO. ~ Dydd liun, Mawrth 12, 
alicu, **Dydd Uun Pawb," traddodwyd darlith yn 
addoldy y Methodistiaid yn y Ue hwn, ar ganu, son. y 
Parch. J. Robert» fleuan GwyUt), y Parch. J. Pn- 
chard yn y gadair. Sylwai y darlithydd f od y testyn 
yn ynîranu i ddau ddosbarth mawr cyffredmol; sef 
caniadaeth naturiol, a chaniadaeth ffrefyddol. Er nad 
oedd y ^iriau hyn yn hollol briodol, gorfodid ef Tw 
defnyddio yn niffyg rhai gwell. Nid oeddid i feddwl 
f od cerddoriaeth gref yddoî yn un annaturiol, na cherdd- 
oriaeth naturiol yn anfhrefyddol. Gwaaanaeth y naili 
oedd cynyrchu ac arllwys allan y teimladau sydd yn 
perthyn i galon dyn f el dyn ; gwasanaeth y Uall ydoedd 
cynyrchu ac arllwys allan y teimladau hyny sydd yn 
perthyn i grefydd a'i gwrthddrychau. Yn y dosbarth 
cyntaf y mae yr Opéra, y Cantàta, y Madrigal, y Glee, 
y Qan, y Symphony, &c., ac y mae yn ddyledswydd ar 
ddyn ymaïf er ft'r rhai hyn oU mor bell ag y mae ei da- 
lentau a'i ^yflensterau yp. caniatau. Gofidiai oherwydd 
fod can lleied o farddoniaeth dda, chwaethus, a thraw- 
iadol i'w chanu ar ein halawon cenedlaethol ; a datganai 
ei anghymeradwyaeth llwyraf o lawer o ffaneuon a genir 
yn rhy fynych yn gyhoeddus ynein gw&d. Yn y dos- 
barth crefyddoX sylwai ar yr Oratorio, yr Anthem, y 
Ddygan, y Gan, y Don Gynulleidfaol ; a dangosai fod 
ei le neillduol i bob un o'r pethau hyn ; ond yr h3nti a 
alwai am sylw y wlad yn fwyaf cyfi&ediuol ac arbenig 
yn y dosbarth hwn oîedd Ganiaoaeth Gynulleidfaoh 
Uyn myned 3nti mlaen i roddi cyf arwyddiadau neillduol 
gyda golwg ar ganu, dymunai alw sylw y gynulleidfa 
at gyfund^n y Tonk S6{fay fel yr hawdd£?o lawer i 
ddysgu cerddoriaeth. Yna c^lurodd egwyddorion syl- 
faenol y drefn hono, gan ro(£U y dosbarth sydd yn y 
Ue dan addysg Mr. Joseph Owen i fyned trwy yr ym- 
arf eriadau. Dangosai y dosbarth ei fod dan gyfarwydd- 
yd athraw gwir fedrus. Aethant trwy eu gwaith yn 
rhagorol. YT^àdi hyny canwyd rhai tonau cynuUeidfaol, 
dan arweiniad y darlithyad, yr hwn a rôddai he^d 
gyfarwyddiadau gyd solwg ar seinio y nodau, dweyd y 
geiriau, a chanu â'r aeall a'r ysbryd. Am 6, cafwyd 
cyf arfod Uuosog yn yr un lie, gyda'r amcan, yn benaf, 
o gyflwyn o tysSdb i Mr. Jose^ Jones, am ei laf ur f^ 
arweinydd cann jm y Ue am 28 mlynedd. Anerchwyd 

Ïcyfarfod gan y Parchn. S. Evans, Llandegla, J. 
ones, D. Jones, a W. Roberts ; a chan leuan GwyUt 
ar gymhwysderau a dyledswyddau yr arweinydd canu. 
Am ei gymhwysderau, dywedai y dylai fod yn ddyn — 
yn ddyn crefyddol— yn gerddor da — yn ffyddlon a 
Uaf unis yn mhob cylch gyda gwaith ei swydd. Nodai 
hefyd lawer o'i ddyledawyddau — ^bod yn brydlon yn y 
cyfarfod— chwiUo am don ar y mesur — ton briodol ar 
yr emyn — ei dechreu mewn cjrweimod priodol — ei 
chanu mewn amser ac yspryd priodol — a sofalu fod 
digon o'r Tonau goreu a^ sydd i'w cael yn cad eu dwyn 
i arferiad yn y gynuUeidf a. Canwyd hefyd y damau 
canlynol yn ystod y cyf arfod :— Nant y Mynydd, 
Gwaredigaeth, Adar mân y Mynydd, a Chymru Gynt, 
ffan y cor ; Cartrefi cedym Cymru a Serch Hudol, gan 
Mr. Joseph Owen a'i gyf.; The Vacant (îhair, oan Mrs. 
Owen, Annie lisle, «m Miss Foulkes, a Tnoriad y 
Dydd, gan Mr. Joseph Jones. Yr oedd y dysteb yn 
^mwysedig o bwrs prydferth (o waith Miss Bose 
Roberts), ac ynddo £60, pa un a gyflwynwyd, gydag 
araeth wresog, nm Mr. R. Thomas. Da iawn ydyw 
gweled gwahanol ranau y gwaith cerddorol yn y Ue 
pwysig hwn yn cael ei ddwyn yn mlaen mor effeithiol 
— Mr. Joseph Jones yn arweinydd y canu cynuUeidfa- 
ol ; Mr. Joseph Owen yn athraw y Tmic Soffa ; a Mr. 
H. Griffiths yu arwain y cor. 



BWEDD Y_GOLYGYDD 

Gario y Cltchau. — ^Mewn atebîad i amryw a ysgrif- 
enasant atom yn ddiweddar, yn gofyn pa leisiau sydd i 
ganu y rhanau uchaf yn y gydgan eanol yn y ganig 
uchod, y mae senym heddyw yr hynrydwch o roddi y 
nodyn canlynol o eiddo yr awdwr : — 

*^Anwul StfTf — Yn nghylch ''Canis y Clychau," 
dyma fel yr oeddwn yn meddwl ei chanu: — y part 
uchaf gan haner y trebles, a'r part odditano jnui yr 
haner arall, a'r ténor a'r alto yn yr un staff. Y Ueisiau 
f eUy ydynt — 1 a 2 drebl, alto, ténor, a b&s. Pe buasai 
rhyw solo singer dda, tebyg i Miss Watts, fe fyddai y 
part uchaf yn dda fel solo ; ond nid oes nemawr o'i batn 
ni i'w cael. Dyna fel y mae Corau Dowlais a Maesteg 
yn ei chanu. 

* ' Eich cyf aiU anwyl, 

"GwiLYM QWKNT." 

LLUNBAiir. — Cyfarfod Lknyddol Fetter Lane, — Gyda 
golwg ar sylwadau "Gohebydd" yn y Cerddor diweddaf 
ar y canu yny cyfarfod uchod, derbyniasom yr hyn a 
ganlyn : — '* Glychau Aberdyfi," gan Miss Jones. Mae 
yn wir i lanc ieuanc ynujymeryd â'r gorehwyl o roddi y 
swn i hon, yn absenolcteb Mr. Thomas Edwards, ar- 
weinydd canu y Ue, a'r canlyniad fu iddi fethu. Daeth 
Mr. Edwards i fewn ar y pryd, ac wedi e^n i'r es- 
g3nilawr, cychwynodd m ar 3ydd y cyweimod (G), 
ac aeth trwyddi gyda'r rhwyddineb mwyaf. Dywed 
*« Gohebydd :"— " Yna daeth un araU, a rhoddodd iddi 
gyweimod newydd, yr hwn oedd yn rhy uchel." Dim 
o'r fath beth. Buasai yn dda genym pe buasai yn 
rhoddi enw i'w "cyweimod newydd." Gynghorem ef 
i ^meryd dose o Tonic Soif a, fel y byddo îddo adnabod 
y Me yn weU y tro nesaf. ** Goleu yn y ffenestr " (o'r 
Cerddor). Ganwyd y ddwyawd yn y modd canlynol. 

Y rhan gyntaf gan Miss lioyd, a'r aU gan Mr. Thos. 
Edwards, yr hwn sydd yn meddu ar lais alto naturiol ; 
a gwnaethant eu rhan yn ganmoladwy ac yn dm 
effeithiol, gan symeryd eofal ^ pob obàt yn ddeallad- 

" Deuwch canwn vt Aiglwydd '^(Cerddor, Rhif. 
Dywed "Gohebydd" fod peu diweddaf hon yn 
rhy farwaidd ; ond yr ydym ni yn credu fod y geiriau 
— ** Deuwch, addolwn, ac ymgiymwn," yn gofyn yr ar- 
afwch a'r tynerwch mwyaf. " Gaerpruli," ean Ap 
Galedfi3rn- Gawsom ein siomi yn y datganiad o hon; 
teimlem ei bod wedi dianc i'r cymylau yn mheU cyn y 
diwedd. Gresyn na buasai y brawd yn dewis diun a 
fuasai 3m fwy o fewn cylch ei lais. Yr oedd yn dda 
genym weled eich awgrymiad gyda golwg ar "Hob y 
Deri Dando ;" a phe cawsai yr arweinydd ei feddwl, ni 
chawsai y fath beth ei ganu o fewn y Ue. — Caradog, 

[Y mae colofnau y Cerddor yn agored bob amser i 
feimiadaeth deg, yn unig ffofafed yr y^grifenwyr am 
fod yn gywir ac yn f oneddigaidd, ac na byddont yn 
dy wedya dim gydag amcan o f riwio teimladau. Gyda 
golwg ar ** Qoïeu yn y ffenestr," y mae genym dystiol- 
aeth cerddor Gymreig o gryn enwogrwydd yn y brif 
ddinas, yn ychwane^ at y nodiad uchod, iddi rael ei 
chanu yn gwbl gywir yn y cyfarfod dan sylw. — Gol.] 

Gtfaill. — ^Yr amser yn " Lluchio'r gefynau," yn y 
Ganig " Datod mae rhwymau " (J. Thomas) yw 3-8, fel 

Lmae yn argraffedig. Yn 6-8 y mae 6 czychyn yn y 
n. 
Gwilym. — ^Nid ydyna yn canfod un gwaU yn y Don. 

Y mae yn dda senym eich gweled^ oynghanedau mor 
gywir a naturiol. Llafuriwch eto am fwy o newydd- 
deb, a hwnw yn un naturiol, yn eich melodion. 

TuDUR. — Mae y Don, o ran àlaw a chynghanedd, yn 
un wir dda ; ond buasai yn weU gydag ychydig mwy o 
amiywiaeth. Mae y 6ed a'r 6fed adran hefyd 3m rhy 
deb'yg i'r adranau cyferbyniol yn yr hen Don " Meir- 
ionydd" (Llyfr Tonau CynuUeidfaol, Rhif. 109). Nid 
oes un o'r cordiau yn an^^amadegol ; ond gweU fuasai 
i'i basa, yn ban 4, godi na diunrn i'r 3ydd ; buasai yr 
yogo^ad yn weU o'r Sydd uwchlaw nag o'r Sydd islaw 
i'r seithfed. Yn nechreu y 7fed adran, gweU fuasai 



wy. 
21), 



Digitized by 



Google 



T CEBDDOR CYMREIG. 



83 



sylwasom o*r blaen, yn y Modd Mizolydiaidd, yn y 
raddfa naturiol 3nti C ; neu yn ol y Tonic Sol/a, f el y 
gwelir yu y liyfr, yn Modd Soh, 

6oHVBiA£TH HSB BNW. — Yr vdym wedi derbyn 
amryw lythyrau yn ddiweddar heb enwau priodol yr 
Ysgrifenwyr gyda hw3mt ; ac yr ydym yn dymimo hjs- 
DV8U unwaith eto na wneir dim sylw o ddim a anfonir 
oni fydd enw priodol a cliyfeiriad yr ysgrifenydd yn 
Uawn yn cael ei anfon i ni yn ffjrfrinachol gyda'r oheb- 
iaeth. Un o'r pethau mwyaf ffiaidd yn ein golwg ydyw 
llyth^ran dienw. Nid wneir un defnydd cyhoedduB, 
bid mwr, o'r enwau priodol. 

Bu raid i ni adael allan Adolygiad y Wasg, a Ystaf ell 
yr Hen Alawon, a'r Geiriadur y tro hwn. 

M. — Nid ydym yn ^eled fod gan y "grwgnacb- 
wyr" un Ue cytreithlon i'n cyhuddo o "amhnodoldeb" 
yn ein ewaith yn cyhoeddi damau bychain at waaanaeth 
dosbartniadau llnoBog y Tonic Sol/a yn gymysg ft 
^hetbau ereill yn y Cerddar. Nid ydyw cymy^gedd 
ond yr hyn y mae pob misolyn, neu gylchgrawn cyf-. 
nodol, o angenrkeidrwydd yn ddarostyngedig iddo ; ac 
nid oes gan gerddorion un achos i achwyn am hyn yn 
fwy na phobl ereill. Pa fodd bynag, os gaU ein cyf- 
eillion ddangos rhyw Iwybr gwëll, trwy ba un y gallwn 
wasanaethu gwahanol ddosbarthiadau cerddorion ein 
gwlad, byddwn yn dra diolch^ar am ei gael. Pe gwy- 
byddem na byddai Se. yn y mis yn ormmi san garodig- 
ion cerddoriaeth iV dalu, byddai yn hyfryawch genym 
ychwanegu pedair tudalen at y Cerâdor, er mwyn cael 
ychwaneg o le. Beth yw liais ein derbynwyr ar hyn ? 



' GOHEBIAETH. 

UNDEB CERDDOROL DIRWESTWYR ERYRI. 

Mewn canlyniad i'r gwahoddiad a roddwyd yn y 
rhifyn diweddaf o*r Cerddor, gyda golws ar ffurfio 
math o Undeb Corawl yn y rhan non o*r wlad, ymcy- 
farfu nifer o gynrychiolwyr gwahanol gorau ac ardal- 
oedd yn Nshaernarfon, ddydd Llun, Mawrth 19. 
Dewiswvd Mr. W. Jones, Clwtybont, yn giideirydd, 
a'r Parch. Robert Lewis, Caemarfon, yn ysgrifenydd ; 
ac ar ol ymddiddan cryn lawer ar yr amcanion mewn 
golwft cytunwyd ar y penderfyuiadau canlynol : — 

1. Fod Undeb i gael ei sefydlu ; a'i fod i gael ei alw, 
Undeb Cerddorol Dirwestwyr Eryri. 

2. Fod holl aelodau vr Undeb i fod yn ddirwestwyr. 

3. Fod i bob Cor a dderbynir i'r Undeb fod yn gor 
sefvdloe, yn cynwys swyddogion priodol, yn cynal 
cyf arf oaydd i ymarf er & cherddoriaetn gvda chysondeb, 
.ac yn cjttdw cofrestr o bresenoldeb (cUtendance) yr 

aelodau. 

4. Fod achosion yr Undeb i gael eu dwyn yn mlaen 
ean bwyllgor, yn cynwys un cynrychiolydd oddiwrth 
bob cor, wedi ei ddewis trwy f wyatrif . 

6. Fod y pwyllgor i ddewis y swyddogion, sef llyw- 
ydd, trysorydd, ac yserifenydd, allan o aelodau yr 
Undeb— y cyfryw swyddogion i fod yn aelodau o'r 
pwyllgor. 

9. Fod holl swyddc^on yr Undeb i gael eu dewis 
trwy bleidlais ddirgelaidd. 

7. Fod arholiadau mewn cerddoriaeth egwyddorol 
ac ymarferol i gael eu sefydlu, er rhoddi tyst-ysgrifau 
(certificates) i'r ymgeiswyr llwyddianus, yn ol graddau 
eu gwybodaeth a'u medrusrwydd. 

8. Fod Cymanf a ^^taf yr Undeb i gael ei chynal yn 
Nghaemarf on tua diwedd yr haf . 

9. Fod y cyfarfod rhagbaratoawl nesaf i gael ei 
mal j~ — — ^^— "" — ^ ■" ""^"^ ' 

Tdydd l 

yrholJ 

t'on cynrychiolwyr i'r cyfarfod hwnw. 




CONGL Y TONIO SOLFA. 



Mkwn atebiad i'n cais yn y rhifyn diweddaf, der- 
byniasom lythyrau yn ein hysbysu pa fodd y mae y 
cyfundrefn hon yn myned yn mlaen mewn gwa- 
hanol ardaloedd yn y djrwysogaeth. Gwyddom fod eto 
lawer iawn o ddosbarthiaaau yn cael eu cynal y rhai ni 
anfonwyd i ni air yn eu cylch; a byddwn yn ddiolch^ar 
am air yn eu cylch erbyn yr 20fed o'r mis hwn (EbriU). 
Yn bresenol, nid oes genym ond gwne\ d y rhestr yn ol 
y defnyddiau a anfonwyd i ni. 

PbNIEL, ABKRGWILI, OKB CxERFi'RDDIX : — 

Athrawon, J. a W. Davies, Aberdauddwr. 

Rhif 25 

Elementary Certificate - - - 12 . 

Intermediate eto - ... 2 

Bancyfelin, oer Caerfydddin: — 

Athraw, David Rowlands, Ysgolf eistr. 

Rhif 61 

Elementary Certificate - - - - 17 

Y mae yma ddau ddosbarth, un yn cynwys 34, a'r 
llall, 17 ; ac y mae yr olaf yn parotoi gogyger a chy- 
meryd yr Intermediate Certificate. 

lÏENLLAN, Amgoed, Swydd Gaebfyrddin : — 
Athraw, — David James. 
Rhif --....- 40 
Elementaiy Certificate - - - - 4 

LOOYN, QER HenlLàN : — 

Athraw,— David James. 
Rhif ....... 46 

Y mae amrvw ddosbarthiadau ereill wedi eu sefydlu yn 
yr ardaloedd h3m yn ddiweddar, a bwriedir cael rhyw 
tm cymhwys i'w arholi cyn hir. Y mae amryw a'u 
golwg ar g}Tneryd yr Intermediate Certificate ; ac yr 
ydys yn lied aicr y byddant wedi eu henill heb fod yn 
faith. 

Gaerwen, Mon : — 

Athraw, — J. D. Jones, Athraw Brytanaidd. 
Rhif - . - . - - - 50 
Disgwylir y bydd amryw yn alluog i gymeryd Certifi- 
cates erbyn diwedd y tymor presenol. 
Cabnbddi, Bbthesda, Bangor : — 

Athraw, — ^Parch. R, Roberts. 
Rhif ....... 61 

Elementary Certifiate ... - 9 
Brtmbo, ger Gwrecsam :— 

Athraw, — Edward Humphreys. 

Rhif 25 

Caerfyrddih, Heol-y-dwr: — 

Athraw, — William Jones. 
Y dosbarth yn chwaledig. 
Elementary Certificate - - 15 

Intermediate eto. .... 4 

Cas&fyrddin, Union St. :— 

Athraw, — W. Jones. 

Rhif 33 

Elementary Certificate . ■ - ■ 5 
Intermediate eto. . . . . l 

Nantcaredio, ger Caerfyrddin : — 

Athraw, — W. Jones, Caerfyrddin. 

Rhif 30 

Elementary Certificate ... - 8 
Chwarel Dinorwic, Arfoh : — 

Athraw, — Ellis Jones, Caemarfon. 
Rhif 42 

Y mae llawer bron yn barod i gymeryd yr Elementary 
Certificate 

Bwlohyllan, ger Caerfyrddin : — 

Athraw, — David Morgans. 

Rhif 67 

Elementary Certificate - - - 22 

Intermediate eto. - 12 



Digitized by 



Google 



34 



Y CERDDOB CYMREIG. 



Y mae llwyddiant mawr wedi cymeryd lie yn yr ar- 
daloedd hyn ar ol ymweliad y Parch. John Roberts 
fleuan QwyîU), a'r lie, a hyderir y ceir yr amcan mawr 
i ben heb fod yn hir, aef cael y gynolleidf a i ddarilen 
ton yr un mor rhwydd ag adnod. Yr oedd yma hen 
^r yn dyf od i edrych ar ol y plant. Nid oedd yn 
meddwl y gallasai gael un Certificate yn y byd tel 
cerddor ; ond er syndod iddo ef ei hun ac i ereill, y 
mae wedi eniU yr Elemeniary; ac os bydd ef byw i 
lafuiio, y mae yn debyg iawn o enill y llall hefyd. Y 
mae yn cofio eich cynghor chwi (Mr. Golygydd) — 
" Dechreuwch," ac yna — " Ewch yn nilaen.''^ Hefyd, 
y mae yma eneth fechan 8 mlwydd oed wedi enill yr 
EUmentary Certificate yn anrhydeddus. Y mae hen 
wyr a hen wragedd, gwyryfon a llanciau, bechgyn a 
genethod, yja cydgyf arfod i chwàreu y Tonic Solfa yn 
Llanpumsaint y dyddiau hyn. 

Llabngan, Lleyn : — 

Athraw, — Hugh Williams. 

Ehif 60 

Elementary Certificate - - - - 10 
Intermediate eto .... 4 

Rhydceisiaid, Swydd Gaebfvkddin : — 

Athraw, — David Jones, ï'sgolfeistr. 
Rhif 40 

Defitmog, Brycheinioo :— 

Athraw, — Kees Moi^gan. 

Rhif 35 

Elementary Certificate - - - - 17 
Intermediate eto .... 2 

Beddoelert : — 

Athraw, — Geo. Thomas, Athraw Biytanaidd. 

Rhif 40 

Dosbarth arall 20 

Y mae amry w yn darparu gogyf er a chymeryd Certifi- 
cates. 

Brtvaman, obb Llanelli : — 

Athraw, — Richard Williams. 
Rhif 20 

HiRAEL, BaWOOII:— 

Athraw, — John Richards (Isalaw). 

Rhif 25 

Elementary Certificate - - - - 11 

Y mae rhai yn barod i gymeryd y Hall. 
CwMGLO, Arpon : — 

Athraw, — John Morris. 
Rhif 105 

Y mae yma amryw yn alluog i ganu unrhyw Don 
rwydd, ond nid oes neb hyd yn hyn wedi cymeryd 
Certificate, 

DiNORWic, Arfon : — 

Athraw, — Hugh H. Parry. 

Rhif. Dosbarth 1 66 

— Dosbarth 2 50 

Elementary Certificate - - - - 28 
Intermediate eto .... 4 

Y mae golwg obeithiol iawn ar luaws yn y dosbarth- 
iadau hyn ; y mae ereill ar ol oherwydd eu bod yn 
esgeuluso dyfod Tr cjrfarfodydd yn gyson. Teinuir 
yma ddiolchjgarwch i Olygydd y Cerddor Cymreig 
am gyhoeddi damau bychain mor dlysion at wasan- 
aeth y dosbarthiadau. 

Trefriw : - 

Athraw, — G. C. Owen. 
Elementary Certificate - - - - 16 
Intermediate eto - - - - 4 

Oherwydd yr am^lchiadau gàlarus o farwolaeth 
priod a brawd yr athraw, nid oes yn bresenol yr im 
Ilafur 1^ a fu gyda'r dosbarth. 
Newmarbjît : — 

Athraw, — Robert Jones. 
Rhif 40 



Treoynon, Aberdar : — 

Athraw,— Moigan Eowland. 

Rhif 25 

Elementary Certificate - - - 11 

Intermediate eto .... 5 

BWLCHNBWVDD, OfeR CAERTYRODHI : — 

Athraw, — ^Parch. W. Thomas. 

Rhif 43 

Elementary Certificate - - - - 6 
Intermediate eto .... 3 

Henfwloh (cangen o'r uchod) : — 

Athraw,— Parch. W. Thomas. 

Rhif 40 

Elementary Certificate - - - - 6 
Elim, ger Caerfyrddik : — 

Athraw,— Parch. W. Thomas. 

Rhif 46 

Elementary Certificate - - - - 22 
Intermediate eto - - - - 11 

Llanarmon, Dytfryn Ceiriog : — 

Athraw, — ^Thomas Davies. 

Rhif 42 

.Tregeiriog, eto : — 

Athraw, — John Roberts. 

Rhif 32 

Llanarmon, ero: — 

Athraw, — ^Thos. lioyd. 

Rhif 26 

Teimlir yn ddiolchgar yma am y. Damau 3nti y Nod- 
iant hwn yn y Cerddor, a dymunir am ychwaneg oV 
un peth. 
Llangefki, Mon : — 

Athraw, — John Roberts, Athraw Brytanaidd. 

Rhif 30 

Hyderir y bydd yma amryw yn alluog i gymeryd 
CertificcUes cyn hir. 
Llanllschid, Arfon : — 

Athraw, — W. Williams. 

Rhif 24 

Cynwil, Caerfyrddin : — 

Athrawon, — ^D. a J. HoweUs. 
Elementary Certificate - - - - 28 
Intermediate eto - - - . g 

Llanberis, Capel Coch :— 

Athrawon, — Parch. J. Roberts, a Mri. 0. Ellis a 

W. Griffiths. 
Dosbarth 1. — 

Rhif 29 

Elementary Certificate - - - - 29 
Intermediate eto - - - - 11 

Dosbarth 2.— 

Athrawon, — ^Parch. J. Roberts, a Mri. Ellis Jones 
a J. Wheldon. 

Rhif 153 

Dosbarth 3.— 

Athraw, — Parch. J. Roberts. 
Rhif ....... 47 

Rhosllanerohrugog : — 

Athraw, — Joseph Owen. 

Rhif 67 

Groes, ger Rhos : — 

Athraw, — Joseph Owen. 

Rhif 44 

AiNOir, Mbthyr Tydfil : — 

Athraw, — Lewis Morgan. 

Rhif . - 30 

Hwlffordd, Coleg y Bedyddwyr : — 
Athraw, — Timothy Richard. 
Rhif 13 

Pa le y mae y Bala, Merthyr Tydfil, Caerdydd, Caer- 
narfon, a lluaws o leoedd ereill, yn y rhai y gwyddom 
fod llawer o ymdrech yn cael ei wneyd gyda'r gyfun- 
drefn hon ? Erfyniwn yn daer unwaitn eto am gy morth 
ein cyfeillion i wneyd y rhestr mur gyfiawn ag y sydd 
ddichonadwv. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 



35 



Llavpcmsaiht. — Arholwyd dosbarth Mr. Dayid Mor- 
gan, jn y lie hwn, gan 7 Parch. W. Thomas, Bwlch- 
newydd, Mawrth 12fed, pan y Uwjddodd 16 i gymeryd 
yr Élementary Certificate a 9 yr IntermedicUe. Traddod- 
odd Mr. Thomas ei ddarlith ar gyfundrefa y Tonic Soif a 
fel moddion i wella canu cynulleidfaol, yn yr hwyr, i 
gynnlleidfa laosog. Ac ar y diwedd cyflwynodd anrheg 
dros y dosbarth i Mr. Morgan, yr athraw, fel arwydd eu 
bod yn gwerthfawrogi ei wasanaeth, ac nid fel ta) am y 
cyfryw. Mae ymweliad golygydd y Cerddor er ys tua 
i\wy flynedd yn ol a*r eglwys hon yn nghyd a Uafar di- 
flino Mr. Morgan wedi gwellhau en cann cynuUeidfaol 
yn fawr iawn.— Gohebtdd. 

Naktoxbsdio, Cabsvtrddin.— Maeyn y gynnlleidfa 
loosog a chyfrifol hon ddosbarih yn cael ei addysgn gan 
Mr. W. Jones, Caerfyrddin. Arholwyd y dosbarth gan 
y Parch. W. Thomas, Bwlchnewydd, ar yr 8fea o 
Chwefror, a Uwyddodd 8 i gyraedd yr Elementary Cer- 
tificate. 

Hbrmon, Ctnwil. — Mae dosbarth lluosog iawn yn 
perthyn i'r gynnlleidfa hon yn cael ei addysgn gan Mri. 
D. a J. Howells, Gilfachgwnda. Y maent wedi codi yr 
holl gymydogaeth ati gyda hwynt Cynhaliwyd arholiad 
yma gan y Parch. W, Thomas ar Chwef. 13eg. Llwydd- 
odd 28ain i gymeryd Certifieates, ac amryw o honynt yr 
Intermédiare. Nid yn ami y cyfarfyddir ag eglwys wedi 
cymeryd at y gorchwyl mor gyffrediaol ag y mae yr 
eglwys hon. Yr oedd y capel yn Uawn trwy yr oU o'r 
arholiad, er iddo barhaa dros wyth awr. Ac y mae 
effaith jx ymdrech i'w weled yn amlwg iawn ar eu canu 
cynuUeidfaol.^ Gohbbtod. 

Rhestr o'r Personal a ovmerasant 
YR Intermediate Certificatk yn Nghymru. 

Arholyddr—VKtiCB., W. Thomas, Bwlchnewydd, 
Mr. David Howells, Clytian Cochion. O. N. 

„ John Bowen, Melin, Llanpnmsaint. O. N. 

„ David Bowen, eto O. N. 

., William Thomas, Clothier's Arms. O. N. 

„ David Jones, Ffynon Newydd. O. N. 

„ John James, Waunifor, Llandysil. O. N. 

„ Josiah Bowen, Melin, Llanpumsaint. 
Miss Kliza Bowen, eto. 

„ Mary Thomas, Manbras. 
Hermon Cthwil : — 

Mri. Jas. a Thos. Thomas, Penalltddu, O. N. 
Mr. Humphrey Howells, Gilfachgwnda. O. N. 

„ David Griffiths, Nant yr Erwydd. O. N. 
Mri. Wm. a Daniel Davies, Cadwgan. O. N. 
Mr. John Davies, Pantycrng. O. N. 

„ Benjamin Davies, Cilmachan. O. N. 

Ffynon Henry:— 

Mr. Griffith Thomas Miles. O. N. 

„ Simon Miles, Cwmmorgan. O. N. 

Àrhàlydd — Mr. W. Griffith, Caemarfon. 
Gaeswbn : — Mr. J. D. Jones, Athraw. 

Arholydd — Parch. J. Bobbrts. 
Llanberis : — 

Pierce J. Weldon, Llwyncelyn. 0. N. 

Hngh Williams, Bryncoch. O. N. 

Hogh D. Jones, Tyngadlas. O. N. 

Catherine M. Davies, Tynyraelgerth. 
Yn niffyg cyiieastra, gellir cymeryd y ddwy (7erh>îcate 
yr un pryd. Yr hyn sydd yn angenrheidiol i un a fyddo 
wedi cymeryd yr Intermediate Certificate, mewn trefn i 
fod yn Arholydd, ydyw anfon ei enw a'i gyfeiriad i'r 
Parch. J. Curwen. Wedi hyny, argreffir yr tnw yn y 
Tonic Sol/a Reporter. Os ceir fod rhywbeth yn erbyn 
yr vm^eisydd, gyda golwg ar ei allu neu ei gymeriad, 
hysbysir hyny yn y rhifyn canlynol o'r Beporter ; os na 
fydd dim yn ei erbyn yn y rhifyn hwnw, y mae i gy- 
meryd yn ganiataol ei fod wedi ei gymeradwyo. Au- 
foned am CertifiaUes, gyda thaï yn mlaen Uaw, at Mr. 
Kobertshaw. 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Bheitr o*r Darnau a çyhoeddwffd yn y Cxbddob Gtxbsio, y rhai 
y geUir ê% cael trwy ai^on ol Menn, B. Hughei é Son, Wrêxkam. 



Bhif. 

1 T Gwanwyn UtOler 

2 Denwch, oanwn l'r Arglwydd . . . . J. A. Lloyd 
8 Doffro, Arglvydd . . ^ . . . Eos Lleohid 
4 DiBgwylied Israël am yr Arglwydd . . E. Stephen 

6 Cadwch oddiwrthi Owain Alaw 

y, Trem Aran R. Prichard 

6, 7, 8 Molwch yr Arglwydd Owllym Owent 

8 CerddiGymm Owain Alaw 

,, Llanrhaddlad Dewl Wyllt 

9 Y Ffynon Alaw Gymraig 

„ YrYnysWen Cyndeym 

10 Y Blodenyn olaf J. A. Lloyd 

11 Tfllvnan mwyn Cymm OwOym Owant 

„ Ar dori mae 7 dwfn ddistawrwydd . . Mendelssohn 

la Oorf oleddwn yn d^ iaohawdwnaeth . . Dr Crof t, 

„ O Arglwydd, fy Nuw Palestrina 

18 El Arglwydd a ddywedodd wrtho .. .. Alaw Ddnr 

♦, Eofn YlltjrEryi 

14 YWawr H.Smart 

15 Cwymp Llywel3ni AlawOvmraeg 

„ YDderwen D.Lewis 

16,17 YrAwelfwyn Webb 

,, Clyw, O Ddnw, fy ngweddi Pergolesi 

18 Cymrygynt Owilym Owent 

19 Croesawiad i*r Frenhines Cyndeym 

„ Y rhai hyn sy'n dilyn yr Oen .. Palestrina 

ao Aed mawl a gweddi'r aaint Dr. Tye 

„ T*rewchytànt .. D. Lewis 

ai Denwch. oanwn l'r Arglwydd .. D. Lewis 

aa Chwi feibion dewrion Dirwest .. .. Dr.Galcott 

„ Mawl a*th erys, O Ddnw Dr. Oreen 

,, Mêlas gof apheraidd gann MoaarU 

as Pie mae'r £faf ? Mendelssohn 

a4 CartreflCymm D. Jones 

„ CartreflCymm D.Lewis 

as Dyrchafer enw lesn on Byrd 

ae Arglwydd, par i mi wybod EosLlechid 

27, a8 YBoren Ame a Jackson 

29 Datod mae rhwyman oaethiwed . . . . Alaw Ddu 

80 Tellwng ydyw'r Oen Bpohr 

81 sa Datod mae rhwyman oaethiwed .. John Tltomas 

82, Hddagwynfyd Owilym Owent 

88,84,85 Mor fawr ydyw dyfnder .. Mendelssohn 

86 BwfhfyNhad Charles James 

86 Nant y Mynydd John Thomas 

87 O Arglwydd, tmgarha Dr. Ame 

„ Oras ein Harglwydd lesn Orist .. .. E.James 

88, SOYrHaf Owilym Owent 

89 Ehedydd baoh mwyn Tydfylyn 

40 Dedwydd yw y dyn O. w. Martin 

41 YrAlarchWen O. Oibbons 

,, Cartref John Dalles 

42 Clywch ganiadan liais a thant, sef 

" Serch HudoV* Alaw Oymreig 

„ Shon Dafydd, sef "John Andersen," .. Alaw Ysgotaidd 

48 Draw yn yr eangder mawr CherabinL 

44 Dnw a gyioda yn ei nerth R.AlliBon. 

46 O Oymra anwylal John Thomas 

46 A'r Oair a wnaethpwyd 3rn gnawd .. .. W.L Argent 

47.48 Adar man y mynydd John Thomas 

48.49 YrAfonig OwilymOwent 

49 Arglwydd pari mi wybod f y niwedd .. JohnEllis. 

60 YOwllthyn AlawDdo. 

61 Paham yth ddarostvngir Orl. Oibbons. 

61,53,68, Canig y Clychan OwilymOwent 

68 NosCalan Heman Owent 

64,66 FyNgwlad John Thomas 

66 Oolen 3rn y Ff enestr Bradbnry. 

66 rr Ffynon ger fy mwth AlawDdo. 

67 Hiraeth ainy Nefoedd J. de Pinna. 

67, 68, 60, 61, ea Ar ben mae'r Oogoneddns 

waith ... Haydn. 

68 Dysg i mi O Arglwydd (TonieSo^a) .. Thos.Atwood 
„ Ymarferiadan yn y Tonic So^a .. .. L O. 

„ Seiniwch Doh (Tonic 5oI/a) Bradbnry 

60,60 Pob cnawd edrychant atat ti .. Haydn. 

„ Y Owenith Owyn (Tonio Sol/a) Cyng.LOwylIt 

61 Seren Heddwch (Tonic ;8oIfa) .. .. L. Mason. 

., Rhosyn diweddaf yr Haf (Tonie Soif a) . . Cyng. LOwyll 

6a Unwaith ar fy Ngradd (Tonic 5ol/d) ... DriCaloot 



Yn IViai\au iSivUt. 
GYFRES GERDDOROL GYMREIG. 



Yn 



JL cynnwys Cerddoriaeth wreiddiol a detholedig ; sef Anthem- 
an, Motetts, Cydganan, Canigan, a Chanenon. Dan olygiad 
Owain Alaw, Penoerdd. 



Digitized by 



Google 



36 



Y CERDDOR CYMREIG. 



OWAIN ALAW, PENCERDD, 

A ddymima hyabrau ei frodyr cerddorol ei fod yn bwriadn ym- 
weled ag amnrw Slroedd yn Ngogledd % Dehendir Cymrn, oddeu- 
tu misoedd Mehefln a Oorphenaf. 

Cyfeirier Uythyran ai 

OwAiN AxAW, Cheiter. 

CYLCHWYL LENYDDOL LLANBËRIS~Â^ 
DINORWIC. 

Mewn oyfarfod cerddorol a gynhellr y nos o flaen y gylchwyl 
hou, bydd cystadleoaeth, agored i'r byd, ar y testynan isod, a 
ffwobrwyir y gorenon fel y cazilyn :— 

1. " Y Blodenyn Olaf ," (Ckbddob, Bhif. 10) Canig : gwobr, £8. 

2. Unawd 1 Ferched, " Dynion cyfrwys ail dy dwyllo.** (JtuUu 
Maeeabauê^ Bhif. 50) ar y geiriaa Gymxaeg a welir jn y Gsbddor, 
Bhif. 61 ; gwobr, 58. 

8. Unawd i Feibion, " ydw ladwyr dewiion," {Cantata Llewelyn 
BhU. 19); gwobr, 58. 

4. Teirawd, " Pob onawd edrychant atatti,** (Gesddob Bhif. 69 
60) ; gwobr, ISb. 

6. Ton i bedwar Hais ar y pryd, yn yr hen Nodiant nen Nodiani 
j Tonie 8olfa } gwobr, 88. ' 

Beirniad.-'J. A. Llotd, Ybw. 

Tn y cyfarfodydd dranoeth, cenir y Oydgan **HàIelwia "(Handel) 
ar geiriaa Cymraeg.a welir yn y Cskddor, Bhif. 61, a "Mawr a 
ihyfedd" (Spohr), o'r Gyfhics Oymrkio, Bhif. 21 ; gan y oorau 
ynghyd, dan arweiniad y Parch. J. Boberts {letum ChoyUt), 

BARDDONIAETH CYHOEDDEDIG GAN 

B. HUGHES AND SON, WEEXHAM- 



G 



lANEUON AMRYWIAETHOL CYMREIG: 



c 



DLL GWYNFA. Pryddest mewn deuddeg 

o lyfran, gan JOHN HILTON. Wedi el haddnmo kg am- 
rvw Gernonian ysblenydd, a gymerwyd oddiwrth Ddarloniau 
William Hanroy, gan Brif OerfWyr Prydaln. Cyflelthiedig i'r 
Oymraeg gan y Parch. JOHN EYANS (L D. Ffrald). Y mae y 
gyfrol vn cynnwys : Bachedd John lOlton ; sylwadaa ar ei athry- 
lith, a'i fydryddiaoth ; y bryddest ; gyda nodiadan helaeth a man- 
wl i OoU Owynf a. Pris Ss. 

ORIAU'R HWYR.—Yn cynnwys : Myfanwy 
Fvchan ; oam*r llenad ; Daf ydd y ffareg wen ; Owendolen 
Pngh ; O dowch i'r mynyddoedd ; Owain INVq ; Ganenon a Ooheb- 
iaethan swyddogol Syr Meurig Grynswth. Gan J. Geiriog Hnghes. 
Amlen, Is. 

ORLAIPR BORE : yn cynnwys Alun Mabon— 
Galon wladgar ydy w calon Dyn— Siaradwch y ddwy— Ffar- 
wel iti Qjmm Fad— Garibaldi— Tyr'd yn ol fy Ngeneth wen, a thna 
phedwar ngain o ddaman eraUl: gan J. Geiriog Hoghea. Ar- 
groMad newydd, Amlen U. 

flANT O GANEUON— Yn cynnwys y Gyfres 



ar y mixio Saesneg : y ddafad benllwyd; drws y nefoedd ; toriad 
dydd ar ben y Wyddfa ; Anthem Tywysog Gymra, gan Brinley 
Bichards ; yn nghyda geiriaa ar odaeatu deagain o'r Hen Alaw- 
on, &c. Gan John Geiriog Hnghes. Amlen, Is. 

YBARDD A'R CERDDOR:— yn cynnwys: 
Hen 7«tra«(m— Ystori Cloohydd Mynafon; breuddwyd 
Dafydd Bhys ; fTarwel Ednyf ed Fyohan : fTkrwel Dio y Pibydd, 
Twm Bach, a Ned Pngh ; Hwch Sion Parri ; Llyn Gwemen ; 
Mantell Siani; Margeâ fwyn nch Ifan; Tlysig; Tri aehwech; 
Yr ysbryd liw dydd. Nodiadau Hame$ioL BarddonUieihr—Bn- 

feilio'r Gwenith Gwyn, gan W. Hopkin ; Gaihl y gair mwys, i 
•eter Lewis ; Dydd y biiodaB ; Geni*r TVysog baoh ; Ymwc 
Ladv Mearig. Gan J. Geiriog Hnghes. Amlen Is. 

OANIADAU MAETHLU. — Gyda Darlun 
hardd a chywir o'r Awdwr. Yn cynnwys :— Y Sabboth yng 



Nghymm ; Y Sarph Bres ; Unigrwydd ; Yr Edif eiriol ; Fy Nghys- 
tudd ; Awr Olof y Gristion ; Bywyd yr Annuwiol ; 8arah Jan 
Can y Gryd ; Bachgen y Swyddfa ; Te 



yd yr Annuwiol ; 8arâh Jane ; 

J Tegedrych taa« adref ; Glan 

y Môr; Y Golendy ; Y Gwallgofdy ; Yr Hwyr; Bageilgerdd; Eleo- 



nora ; Gariad : Sf élus oofio'r amser ^nt ; Yr Hoeden ; Pnodas ; 
Ar BriodaB Cyfaill; Odlan'r Bedd— Smynau, ftc. Pris mewn 
Amlen Is. 6c.; Llian 2s. 

GANEUON GWLADGAROL CYMRU.— Yn 
cynnwys Ganenon ar destynan gwladgarol Gymra ; meg- 
ys— Genedlgarwch Gymm ; ein Gwlad ; gwna bob peth fel Cymro ; 
priodas Tywysog Gymm ; y Ferch o Denmark ; tostnriwch wrih 
y caethwas ; blodaa Gymra ; awelon fy ngwlad ; clymedlg yw 
fy enw; mi gadwaf y BibI Cymraeg; mae ffordd igodi; gad i 
athrylith fyw ; mae digon o gerig Ynghymra ; mae*r adar jn cana 
Oymraeg; O cadw*r Cymro*n dlawd ; Ho, ho, ho Tomoso ; pesg- 
wch lo, nid dyn ; alltndier miloedd Gymm ; os mynwoh fod yn 
enwog ; anrhydedd rfaowch i'r gwron ; gollwng dy ofid allan ; 
gwlad mynyddoedd ydyw'r nefoedd ; o'r nefoedd ceisiwch nertfa ; 
edrychais yn ei Uygaid; mewn gardd wrth dy eymydog; daeth 
•ngel gynt i G3rmm ; daeth angel disolaer ataf ; I lawr a Gwyl 
fiant Dewl, yn nghyda lloaws eraill : gan Bobert Jones Derfel. 
Amlen Is. 







. y mae y Gwaith hwn yn ddetholedig o Byddiaith a Biurdd' 
oniaeth Mr. Joh« Wiuuamb (afauimor), M.^G.P.. Gwersyllt. 
Awdwr yr " Âncieni and Modem Denhigh," ftc, 4ko. Amlen, Is. 

TU OVMMWYS ; -BHYPPIAITH. 

Hanes Gerddoriaeth y Gysegr-enghreifllian o wahanol fathan o 
Oerddoriaeth, Arlonlan o Oflérynaa Cerdd henafol gwahanol 
genhedloedd. Hanes y byd. Oes gwybodaeth a rfaeswm. Di- 
wedd y byd. Meddylian a dywediadan moesoL 

BABDDOHIAXTH. 

Cy/antoddiadau cytegredig ;— Awdl ar Job; Adlais càn yr angel- 
lon ar enedigaeth Crist ; oywydd nadolig : pryddest ar ing Geth- 
semane ; pryddest ar Eli; oarol nadolig; dydd y fam ; emyn ; 
y greadigaeth; y croeshoeliad : hawddgarwch Onst. 

Cyfàiuoddiadau marwnadol :— Goflhdwriaeth am Mrs. Sandbach, 
Hafodunos ; marwnad Wm. Owen. Ysw., Tan-y-girt ; marwol- 
aeth Ab Ithel ; marwolaeth Golydaan. 

Cffantoddiadau amryvoiaethol .—Pryddest ar briodas Tywysog 
Gymm; gosteg ar briodas eiMawrhydi; oywydd tymmestlar 
oror Mon ; cywydd adf eilion Dinbycfa ; englyn i'r bedd ; ber 
awdl ar hen Faes Bhyfel ; llinellan mewn monwent. 

DyddafttoM .*— Awdl ayffes yr oferddyn; gwahoddiad i rodiot* 
gwrUan ; cywydd carwriaeth Bobin Dda y cyntaf ; cywydd car- - 
wriaeth yr hen GraJiydd ab Ifan ; twU baoh y do ; gwr ag on 
goes ; dammeg y falwodon nchelgais ; englynion i'r peizlant sy- 
mndol, i'r fedwen, i'r lleoad. 

Cyfan»oddiadau Syniaefhol .-—Y fam oedd yn wylo, gyda eherdd- 
oriaeth ; bageilgerdd : proest i bryddest faddagol sal ; " Hen 
Frydain "; oaoiodaa Odyddol ; englyn i»r morfll ; canladaa oyf- 
rinfaol ardd y Derwyddon ; y dderwen Frydeinig ; cariad par. 

Englynion: -Beddangraph meddwyn ; i'r Bhyl ; i glyehan Gwreo- , 
sam; i'rywen feddrodol. 

DYDDANWCH YR AELWYD.-Yn cynnwys 
Ganenon dewisol o weithian y Prif Feirdd hen a diweddar. 
Pris mewn amlen, Is. 

GANEUON MIN Y FFOÊDD: yn cynnwys 
oddeata deg a thriagain o Ganenon ar wahanol destynan: 
gan Bobert Jones Derfel. Argraffiad newydd. Amlen \$. 

"lATHLAU BYRION, ar Amrywiol Destyn- 

J an ; ynghyda Daman Byrion Bhyddiaethol : ot yr hyn yr 
yr ychwanegwyd ** The Siège of Harlech." Gan D. T. Williama 
(TydJUyn). Pris Is. 

HOLL WAITH DAFYDD lONAWR. — 
Dan olygiad y Pareh. Morris Willisms (trieemder)^ M.A. 
Yn cynnwys : -Hanes Bywyd y Bardd, gan y Gyhoeddwr ; traeth- 
awd ar ei athrylith, gan lenan Gwynadd ; anerehiadan barddonol 
i'r Gwaith; cywydd y Diindod; cywydd y Daran; mawl i'r Gre- 
awdwr; cywydd y DUnw; cywydd loseph; cywydd y Milblyn- 
yddoedd ; barddoniaeth Oristionogol ; yr Amrywion, orefyddol a 
chyffredinoL Llian 68. 

CAROLAU GAN BREF FEIRDD CYMRU 
al Phrydyddion. Wedi eu cyfansoddl a»u oasgln gan 
Mr. John Williams (Qlanmor)^ awdwr y ^ Caneuon AmrywiaeihoU 
Cymreig,^ de. Pris 6c. 

CTîCNWTSliLD :— 

Garoll.— Ton, " Diiyrwch Gwjr Gaernarfon." 

„ IL— Ton, « Tempeat of War." 

„ HL— Ton, " Galar Gw^ Ffrainc" 

„ IV.— Ton, " The Smooth Lake." 

„ Pasg V.— Ton, " Adeiyn." 

„ Nadolig VL— TAn, " Old Darby.»' 

„ Gynaual VII.— Tôn,8ynselia." 

„ Plygain Vni.-Tdn, " Croesawiad." 

„ Nadolig EL— Tdn, " God Save the Queen." 

„ Plygain X.— Tdn, " AUwedd ▼ Melinydd-- 

M Plygain XL— T6n, " Devonsnire Maroh." 

„ Pasg Xn.-Tôn, " Ar hyd y Nos." 

„ Nadolig ao Ystwyll XIIL 

„ HafXIV. 

„ Nadolig XV. —Ton, " Ffarwel Gw^r AberflVaw." 

, Nadolig ao YstwyU XVI.-Tdn, " Old Darby." 

„ YstwyU XVIL—Tto,"Diniweidrwydd." 

,, Genhadol XVm. 

„ Nadolig XIX.— Ton, " Bethlehem." 

„ Pasg XX -Ton, " Fenneland." 

,. Pasg XXI.— Ton, " Y Geilîog Gwm." 

„ Plygain Nadolig XXH.— Ton " Ffarwel Ned Puw." 

Galan XXIIL-5?ôn, " Allwedd y MeUnydd." 

„ Plygain Nadolig XXIV. —Ton, " Montra Gwen." 

„ Nadolig XXV. 

„ Plygain XXVI. _. ^ „ . .; « 

„ Plygain Nadolig XXVÎL— Ton, " The Bmigrant's Far- 

woll." 

„ Nadollff XXVni.— Ton , " Mentra Gwcn." 

„ Emyn Garol Dyrchafael XXIX. 

, Carol NadoUg XXX.— TOn, « Duw gadwoY Frenines." 

„ Nadolig XXXI.— Ton " Hyfrydwch y Brenin Sior." 

" Nadolig XXXn.— Ton, ** Sasanca." 



Argi-^ffwyd gan B. HUGHES A SON, Wrexham ; ao i'w gaal 
I . ganyrArgraffwyr,yGolygydd, 'r hoU Lytrwerthwyr. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 

AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MTSa CENEDL Y CYMRY. 

CTHOBDDEDIG DAN NAWDD 

PRIF GEEDBORION, CORAU, AC IINDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



Rhif. 63. 



MAI 1, 1866. 



Pris 2g, — gyda'r post, 3c. 



ï COR. 



TuAG at ffiirfio Cor, casgler ynghyd gynifer ag a 
ellir o gantorion goreu y dref neu yr ardaL Fel 
rheol gyfFredin, gyda gof al na byddo lleisiau drwg, 
na phobl hoUol anf edrus a dilaf ur, yn gynwysedig 
ynddo, goreu oll pa gryfaf fyddo y Cor. Wedi 
eu cael ynghyd, a gosod eu henwau yn dref nus ar 
y Uyfr, y peth nesaf ydyw dosbarthu y. lleisiau at y 
g^<7ahanol ranau. Y mae o bwys mawr f od cyf ar- 
taledd, neu gydbwysiad da, rbwng y rhanau. Yr 
ydys wedi myned i alw y Soprano, neu y Treble, 
yn gyffredin yn "brif lais," neu Air ; ac y mae 
hyny yn fynych yn gywir. Mewn Tonau CynuU- 
eidfaol y Soprano ydyw y prif lais. Mewn Alaw- 
on Cenhedlaethol, y prif lais, bid sicr, ydyw yr 
hen Alaw ; ac nid ydyw y rhanau ereill mewn 
ystyr, ond cynghaneddiad iddi. Mewn amgylch- 
iadau felly, dylid bod yn dra gofalus am fod yr 
Alaw yn cael ei chanu gydag eglurder, ac na 
byddo un o'r rhanau ereill yn ei chuddio nac yn 
ei gorbwyso. Ond yn y rhan fwyaf o lawer o 
gerddoriaeth gorawl, nid feUy y mae. Mewn 
Bhan-ganau, Canigion, Anthemau, Cydganau, 
bydd y cyfansoddwyr 3m ymdrechu rhoddi ei le, 
ei swydd, a'i bwys i bob un o'r lleisiau. Nid math 
o wisg wedi ei gosod am alaw, neu f elodedd, ydyw 
y gwahanol leisiau mewn cyfansoddiadau o'r fath 
hyn, ond corph cyfan, ac " ysbryd y peth byw" 
yn rhedeg trwy bob rhan o hono. Y mae o'r 
pwys mwyaf, gan hjmy, fod cyfartaledd priodol o 
nerth a gallu yn perthyn i bob liais. Nid ydym 
yn meddwl, nac am haeru, felly y dylai pob liai* 
fod yn gy fartai o ran rhif a nerth. Y mae am- 
ryw ystyriaethau yn ein perswadio i gredu na 
ddylent fod felly. Dichon mai y cyfartaledd 
goreu, a chymeryd yn ganiataol fod y lleisiau 
perthynol i bob rhan yn rhai cyf&edin o ran nerth, 
fyddai rhywbeth tebyg i hyn. Djrweder fod 
Rhif V Cor yn - - - - 24 

Ynarhodder — Soprano - - - 8 
Alto - - - .5 
Ténor - - - 5 

Bass - . - - 6 

— 24 



Byddai y Soprano felly yn cynwys tua'r drydedd 
ran oV holl nifer. 

Y mae gwahaniaeth xhwng lleisiau o ran gradd- 
eg (pitch\ gallu (power), ac ansawdd (qiudiiy neu 
timbre) ; ond nid oes angenrheidrwydd i ni fanylu 
ar y pethau hyn yn y lie hwn, yn gymaint a'n bod 
wedi ysgrifenu yn helaeth amynt yn fiaenorol. 
(Gweler Cerddor, Rhif 23, 25, 27, &c.> Ceir 
syniadau prif athrawon y byd cerddorol wedi eu 
corphori yn yr erthyglau hyny. Wrth ddosbarthu 
lleisiau y Cor, nid oes gan yr arholwyr ond profi 
yn unig beth fy dd cylch neu raddeg {pitch) liais 
pob un o'r aeîodau, Y mae lleisiau y merched, a 
siarad yn fanwl, yn dri dosbarth. Yr uchaf ydyw 
y Soprano, Cylch helaethaf y qî^nen -^ 

liais hwn ydyw o B isalaw yr Q {" T 
erwydd i E neu F uwchlaw yr ^ , - "T 



erwydd. 



E neu F 
fel hyn: — 




Nid oes ond ychydig a gyrhaeddant 
F, ac ambell un G. Cylch mwyaf 
cjffredin y liais hwn ydyw o C i A, 
sef,— 

Nid oes nerth mawr yn nghyhjrrau y peinant 
Ueisiol hwn, a lied amherfFaith ydyw eu nodau 
isaf, ond y mae ei rai uchaf yn glir ac ysgafn. 

Yr ail ddosbarth y w y Mezzo Sopr- 3?: 

ano, Nodau eithafol y liais hwn Jf • — 1-^ 
ydyw o G isaf i C uchaf, sef, — j^— ^ 

Ond ei gylch mwyaf esmwyth yd- ^ ' {g~z 
y w o A isaf i F uchaf, sef, — ^ — !~ 

-0- 
Mae y Hais hwn yn f wy crwn a îlawn naV Hall, ac 
y mae cyhyrau y peiriant Ueisiol yn y cyfifredin 
yn fwy cryfion. 

Y trydydd dosbarth yw y Con- 
tralto. Cylch eithafol y Hais hwn 
ydyw o E isaf i B uchaf, sef, — 

"ir 

Ond ei gylch mwyaf cyffredin yd 5 E j ?= :: 
yw o F i D, sef,— S^-^f^^— 

Y mae cyhyrau y peiriant hwn yn gryfion, ond 
sych ac amherffaith ydyw ei nodau uchaf. 

A siarad yn fanwl, yr un modd, y mae Ueisiau 
y meibion hefyd yn dri dosbarth. Yr uchaf 




Digitized by 



Google 



38 



Y CERDDOR CYMREIG. 



ydjw, y Ténor. Ei gylch helaetliaf 
ydyw o B y Bass hyà B uchaf y 
Tenorj sef, — 



^^ 



Ond ei gylch mwyaf cyffredin a -^ [■ — 

natiiriol ydyw o C i A, sef, — WE3zzii= 

Yr ail ddosbarth yn y Baritone, Ar ei eitliaf, 

y mae yn cyrhaeddyd i F hyd G ; -^ 

ond ei gylch mwyaf esrawyth ydyw gg^rizziz 

o A i F, sef,— ^^^-ai -r^ 

Y trydydd dosbarth yw y Bass. Ei seiniau 

eîthaf ol ydynt o D (rhai ac isod) -^ 

hyd E ; ond ei gylch mwyaf natur- -^ ^ ■ : 
iol ydyw o F i D, sef, — 



Er mwyn mantais i*w gweled ar un olwg, ni a 
osodwn gylch natnriol pob un o'r lleisiau gyda'u 
gilydd fel hyn : — 




Cyn i neb gael ei dderbyn yn aelod o*r Cor, 
dylai sefyll ei brawf o flaen yr arhoiwyr, neu y 
pwyllgor, y rhai a ymofynant am ei fedmsrwydd 
i ddarllen cerddoriaeth, ansawdd, nerth, a graddeg 
ei lais, ynghyd a*i gymeriad. Os byddant yn 
cael boddlonrwydd jmddo o ran ei fedr, ansawdd 
ei lais, a*i gymeriad, yna rhoddant iddo Docyn 
aelodaeth Tr perwyl a ganlyn : — 

EbHni6/ed, 1866. 
C^^meradwywyd Mr. John Mis ifod yn atîod o Oor Eryi'i, 
LUùa— Ténor. CyUh esnmyth, C^iA^. 
Dro8 y PwyUgoTy 
RhJif. SO. Ellis Foulkes. 

Pan na fyddo y gerddoriaeth yn cynwys dim 
ond pedair rhan, fel y mae y rhan fanychaf, yna 
rhodder y Soprano a'r Mez20 Soprano i ganu y 
Treble, a'r BariUme a'r Bass i ganu y Basa. Gellir 
rhoddi bechgyn hefyd i ganu Contralto gyda 
merohed ; ond dylent gael eu dysgyblu i ganu yn 
dyner, yn Uawer iawn tynerach nag y gwna y 
mwyafrif o honynt yn nghorau Cymru yn bresen- 
ol. Nid oes ond ychydig iawn o feibion wedi 
dyfod i oedran a allant ganu y rhan h on yn effeith- 
ioL Uawer gwell ydyw arferyd y merched ag y 
mae natur wedi eu donio â gallu iV ganu; ac nid 
priodol, mewn un modd, ydyw fod bechgyn yn 
canu y Soprano gyda'r merched. Y mae hyny yn 
y cyffredin yn dyrysu y gynghanedd ; ac nid oes 
un angenrheidrwydd am dano, oblegyd y mae y 
Creawdwr wedi cy f ranu dawn i ganu yn Uawn mor 
helaeth i'r rhyw f enywaidd aV rhy w wrywaidd ; a 
hyderwn nad ydyw y dydd yn mhell pan y bydd 
ein merched yn llawn mor aîluog a'n meibion i 
ddarllen cerddoriaeth wrth y nodau. 



GEIEIADUE Y CEBDDOE. 

Anthem Cjxirlutd o tudal. 24: J. — ^Yn mysg yr enwogion 
nchod y mae rhai yii ymgodi gryn lawer yn uwch iia*r 
lleill. Y rhai uchaf, oll, mae yn ddiau, ydynt y rhai 
caulynol : — Tye, ar gyfrif ei eglurder ; TalUs^ ar gyfrif 
* a cny ' * ' ' * ' - - 



yfoeih ei gynghanedd ; Byrd ac O. 
ydd cyiansoddiad ; Purcell, 



ei ddyfeisgarwch i 

Gibbons, ar gyfrif destluarwyd- _^ , , 

ar gyfrif amrywiaeth a nerth ^a Br. Croft, ar gyfrif ar- 
ucheledd. Ychwanegwyd llawer at anthemau Uoegr 
trwy gyfaddasiadau hefyd, allan o weithiau Orlando de 
Lasso, Palesfcrina, Cariasimi, Pergolesi, Marcello, Léo, 
Jomelli, Ferez, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Mendel- 
ssohn, a llawer ereill. Y'r hwn a laf uriodd yn helaeth- 
ach na phawb ereill yn y gorchwyl o gyfaddasu oedd 
Dr. Aldrich. Mae yr Anthemau Coroniad o waith 
Handel yn sefyll yn gwbl ar eu penau eu hiumin ; yr un 
modd hefyd, er yn gwbl wahanol o ran fifurf ac ysbryd, 
y saif Molette Bach, ac Anthemau neu Psalmau Men- 
delssohn. 

Cyfansoddwyd cryn nifer a Anthemau gan awdwyr 
Cymreig ; a dangosir cryn lawer o athrylith gerddorol 
mewn rhai o honynt ; ond y mae y rhan luosocaf, hyd 
yn ddiweddar, yn dra amherffaith a gwallus fel cyfan- 
soddiadau. Y prif awdwjrr, hyd y gwyddom ni, heb- 
law y rhai sydd yn breaenol ar y maes, ôeddynt : — 

John Williams, Dolgelleu, 1740^1821. 

William Wilson. 

Edward Jones» Cricieth. 

David Harria, Camo. 

John Ellis, Llanrwst. 

Dd. Jenkin Morgan, LIechryd. 

Kichard Mills, Ûanidloes, 1810--44. 

William Owen, Porthmadoc. 
Cyfansoddodd John Williams lawer o antheman, a bu 
llawer o sanu ar rai o honynt yn y Dy wyBo^aeth. Am- 
lygir ynddynt athrylith gref ; ond yr oedd ei gy&^hanedd 
yn wallus a'i synlluniau yn wael. Yr oeddcymnsodd- 
ladau W. Wilson yn fwy cywir ; ond ni amlygent gy- 
maint o dalent. Iselach na*r ddau, yn mhoD ystyr, 
oedd Edward Jones, tra yr ydoedd David Harria, o ran 
gwreiddioldeb a nerth ei athrylith, yn. fwy na phob nn 
o honynt. Safai John Ellis yn. hollol ar ei ben ei hun. 
Llaf uriodd lawer yn ei ddydd ; a bydd ei waith yn an- 
wylffanbob CVmro cerddgar; ond oblegyd amherifeith- 
'rwydd celfyddydol, nis gellir canu ei anthemau gyda 
nemawr o âas yn y modd y gadawyd hwynt gauddo ef. 
Isel ac ymddifad o ddefosiwn ydyw cynyrcfion D. J. 
Morgan. Yr oedd gweithiau R. Mills yn welliant nid 
bychan ar ddim a gynoeddasid o'u blaen yn Kghymru ; 
a choUed ddirfawr a gafodd ein gwlad pan y galwyd ^ 
mor ieuanc oddiwrw ei lafur. Ni chyhoeddodd W. 
Owen ond un anthem ; ond y mae hono wedi ei osod ya 
y dosbarth blaenaf o gerddorion ei wlad. Y mae y rhan 
amlaf o gerddorion presenol Cymru wedi cjrfansoddi 
anthemau ; ac o'r nirer y mae : — David Hughes, J. A. 
Lloyd, Koeser Beynon, Owain Alaw, Cyndeym^ £. 
Stephen, Alawydd, Eos Ilechyd, Gwil)rm Gwent, Dewi 
Alaw, W. Davies (CaeVblaidd), D. Lewis (Llanrhystid), 
Alaw Ddu, John Thomas (Blaenanerch), Ab Alaw. 

Ychydig o le, pa fodd bynag, a saf odd yr antheman 
hyd yn hyn yn Nghymru ; ac ymddeuffys i ni nas gall 
y dosbarth hwn o gerddoriaeth gael y ÏÏe sydd ddylcâus 
iddo hyd nés byddo Ymneillduwyr ein gwlad wedi 
dyfod i roddi mwy o bwys ar ddarUcn yr Ysgrythyrau, 
gweddio, a chanu mawl yn eu ^asanaeth crefyddol. 
Cenir Anthemau mewn rhai o e^wysi esgobaethol ein 
gwlad ; ond y mae corph mawr yr \ mneiuduwyr jti eu 
hesgeuluso yn mron yn hollol. Y drefn oreu, mae yn 
ddiamheu, i ^nu y Psalmau ydyw eu dyganu ; ac o^n 
rhan ein himain, nid ydym am glywed un araU-eiriad o 
Psalm yn cael ei ganu byth mwy. Ond gyda'r gynuU- 
eidfa yn dy^nu y Psalmau, ac yn caAu yr Hymnau 
goreu a fedd barddoniaeth grefyddol ein gwlad, ar y 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOE CYMBEIG. 



89 



Tonau xnwyaf syml ac nrddasol, yv ydym yn credn mai 
tra djmimol hdfyd fyddai fod anthem, neu gyfansodd- 
iad arbenig ar ryw Psalm, neu Tan o Psalm, jn cael ei 
chanu can nifer bennodol o gantorion goreu y gynuU- 
eidfa. Dichon nas gellid disgwyl, o leiaf yn sefyllfa 
bresenol caniadaeth^ i'r hoU cvmdleidfa ymiino yn y 
damau hyn ; ond trueni a cholled ydy w fod yr anthem 
yn cael eu gosod yn gwbl o'r neilldu mewn cynifer o'n 
cynulleidfa^edd. 

ANTHOLoaiov. — Enw llyfrgwasanaeth E^lwys Groeç. 
Rhenir ef yn 12 mis; a go8o£r dau bob mis y cwersi, 
y gweddïau, a*r PssJmau a arferir ar y Sabbatnau a*r 
gwyUau arbenig ynddo. 

Akti. — GairGroegyn arwyddo, yn erbyn. 

AirriBACCHius. — Corfan mewn barddoniaeth, yn cyn- 
wys tair sill, y ddwy gyntaf yn bir a*r claf yn fer ; 



i 



bï 



rô. 



Anticipatioit. — Antisipe^shyn, — Blaen-gymerîad. Y 
mae blaen-gjrmeriad yn cymeryd lie pan gymerir mewn 
cord blaenorol ran nea ranau o gord ag na fydd yn dy 
Ibd i fewn yn gyfreithlon hyd y cord nesaf. Fel hyn :— 




Wrth y Uythyroman a, 6, c, di e, /; y mae sain a darewir 
yn perthyn l'r cord nesaf. Y mae yn cael ei ladr- 
ata, megys, i'r gwasanaeth cyn yr ainser; ond gwneir 
hymy bob amser gyda sicrwydd mai y cord 1 ba nn y mae 
y sain hwnw yn perthyn sydd i gael ei ddwyn i fewn ya 
nesaf. 

ANTioBJïiDAS.-'Un o heu enwogion cerddorol Groeg. 
Bhydd traddodiad yr anrhydedd iddo o fod yn athraw 
Aleibiades ar y flûte. Dywedir iddo ddygwydd gweled 
ei wyneb mewn drych pan yn y weithred o chwareu ei 
èhwibanogl, ac iddo ffieiddio yr olwg i'r fath raddan fel 
y torodd j cbi;?ibanogl yn y fan, a pbenderfynodd na 
cbwareuai byth nodyn arni drachefn. Dygodd hyny yr 
offeryn i anfri yn ngolwg pobl ienainc Athen; ond 
dywed Flutarch ei boa mewn arferiad anrbydeddus yn 
mhell ar ol hyny yn Groeg. Dywedir am Antigenidas 
hefyd nad oedd yn rboddi nemawr o bwysar ganmoliaeth 
ao yn eawedig canmoliaeth gan bobl anfedrus. Un tro, 
pan glvwodd efe grochlef o gymeradwyaeth i an chwarca- 
ydd, dywedodd, **Rhaid fod rhywbeth allan o le yn 
ngwaith y dyn yna yn chwareu, onide ni dderbyniasai 
y fath ganmoliaeth oddiwrth y bobl yna," Gwnaeth 
amryw welliadau, mcddir, yn y flûte. 

Antinoki. — Cerddor Italaidd a gyflogwyd gan Handel 
i ganu yn ei cipercu, yn Llundain, yn 1726. 

Antipbon. — Yr euw a roddid yn yr hen amser ar yr 
adnod a genid o flaen y Psabn yn y gwasanaeth, 

Antiphonabium. — Llyfr gwasanaeth yn cynwys y 
cwbl o'r gwasanaeth yn ol trefn £glwys Rhufain, ond y 
Uithian. Enw arall a roddid amo oedd responsiarum, 
oddiwrth yr atebion {responaes) oedd yn gynwysedig 
ynddo. Awdwr y llyfr hwn oedd y Pab Gregoii Fawr. 
Yr oedd llyfrau pennodol hefyd at wasanaeth y dydd a 
gwasanaeth y nos, at wasanaeth y gauaf a gwasanaeth 
yr h^, at wasanaeth eglwysi yn y wlad, &c, Yn ol 
gorchymyn yr Archesgob, a roddwyd allan yn Merton, 
yn 1305, yr oedd un antiphonary i fod yn mhob eglwys 
yn nhalaeth Gaergaint» Taflwyd hwynt o arferiad yo 
nheymasiad Edward VI. 



Antiphony. — Gaîr Groeg, cyfansoddedig o antif gy- 
ferbyn, a pAone, ILais, neu sain. Daeth y gair i arferiad 
gyntaf mewn gw rthgy ferbyniad i Homopkony, Dynodai 
y gair hwnw ganu yn unsain, ac anU'phony ganu seiniaa 
cyferbyniol, nid yn unsain, ond o fewn Sfedau neu 
15fedan. Wedi hyny dacth i arferiad er dynodi canu 
atebiadol, un cor ar y naill ochr i'r eglwys yn ateb cor 
arall ar yr ochr gyferbyniol. Dywedir mai Ignatius a 
ddygodd y duU hwn i arferiad (i drefn yn hytrach, fe 
ddichon) yn yr eglwys Gristionogol : ac mai Ambros a*i 
dygodd i fewn i eglwysi y GorlTewin, trwy ei dwyn i 
arferiad yn Milan yn y flwyddyn 874 (gwel Ambsos). 
Tybir ei bod yn arfcredig yn Antioch lawcr o flynydd- 
oedd cyn hyny. Y mae ys'tyr fwy diweddar i'r gair ; ac 
jti ol yr ystyr hono y mae yn dynodi math ogyfansodd- 
lad wedi ei wncyd o wahanol adnodan o*r Beibl argyfer 
gwyl neu achlysur arbenig. 

Antiquis, Giovanni De. — Capel-feistr mewn tref vu 
Naplcs, yr hwn a gyhoeddodd rai mcuhiyalê yn Vemce 
yn 1684. 

Antisthbkes. — Disgybl i Socrates. Ymwrthodai i 
raddan eithafol a phob mwy niant a phleserau ; ae wrth 
welcd y wîsg dlawd, dyllog oedd am dano y dywcdodd 
Socrates, fod **balchder Antisthenes y a dyfod i'r golwg 
trwy y tyllau oedd yn ei fantell." Ysgrifenodd weithiau 
ar gerddoriaeth ; ond nid oes dim o honynt ar gael. 

Antistrophk. — Y rhan hono o gan adawns a arferid 
gan yr hennfiaid, gyda pha un y dychwelent, o flaen yr 
aller, o'r gorllcwin i'r dwyrain; yn wrthgyfcrbyniol i 
Strophe, 



GOHEBIAETH. 

HELAETHIAD Y "CERDDOR CYMREIG." 

Yb ydymy tro hwn yn taflu ein bnnain ar drugaredd ein 
cyfcillion sydd yn ymwneyd a cherddoriaeth yn ol nod- 
iant y Tonte Sol/a, gan wybod eu bod yn dysgu bod yn 
hynaws a charedig, yn gystal a bod yn gantorion da. Yr 
ydym heb un dam iddynt yn y Rhifyn hwn, oherwydd 
ein bod heb gael un ateb cadam i'r gofyniad bychan a 
roddasom y mis diweddaf. Mae yr ychydig lythyrau a 
gawsom yn lied unfrydol yn ein hanog i ychwanegu 
maint a phris y cyhoeddiad. Un a ysgrifena : — 

" Yr wyf yn credu yn ddibetrus fod y mwyafrif mawr 
yn Siroedd Morganwg a Chaerfyrddin dros y cyfnewid- 
iad a nodwch. Yn wir, pe costiai 6ch. y mis, gwyddom 
y byddai raid i lawer o gerddorion ieuainc ei gael. Y 
mae amr^w bethau yn péri hyny. Yn un peth,^ mae 
yn rhoddi mwy o eglurhad ar bynciaa tywyllaf cerdd- 
oriaeth nag un'Uyfr arall y gwyddom am dano, mewn 
un o'r ddwy iaith. Hefyd, y mae yn rhatach o lawer 
na dim o'r fath a fedd y Saeson, ac felly yn llawer 
hawddach i blant gweithwyr ei gyrhaeddyd. Os cymcr 
yr ychwanegîad le, bvdd wedi hyny le i wers bob misyn 
y *Llyw-lyfr ;* ac felly, gallem ddisgwyl cael eglurhad 
ein hathraw ar y penau sydd eisoes wedi eu nodî, sef, 
Melodedd, Cynghanedd, Cyfosodiant (CounterponU), 
Ffurftau Celfyddydol Gerddoriaeth Leisiol ac Offerynol. 
Mae yr ieuenctyd am fyned yn mlaen, ar ol unwaith cael 
gafael ; ac nid oes achos i neb o honynt gywilyddio os 
hwn y w yr unig lyfr ar elfenau cerddoriaeth ag sydd yn 
eu meddiant ; oblegyd y mae yn cynwys mwy o wybod- 
aeth am gerddoriaeth a'i hegwyddorion nag a geir mewn 
un llyfr arall cyflelyb iddo. Yr ydym am dalu pob parch 
dyladwy i bawb ; ond tua'r A B G y buasai Uawer liane 
Gymro hyd y dydd hwn, oni buasai i'r Ckrddob ei 
dywys yn ei flaen.*' 

Gwyddom na ddylem gyhoeddi llawer o'r ysgrifiiu 
hyn, ond y mae un ysgrif fechau ara il ag nas gailwn ei 
' thailu heibio gyda'r pentwr ; a dyma hi :— 



Digitized by 



Google — 



40 



Y CERDDOR CYxMRElG. 



"Y Grwgwaohwyr." 

" Mewn atebiad i * Betb yw liais eîn derbjmwyr ar 
hvn ?' yr wyf fi, fol un o honynt, yn dymiino na esgeul- 
user yr ieuenctyd er dim— y dosbarth y dylid gofalu 
mwyaf am danynt oV un. Goddefwch i mi gynyg cyn- 
11 un trwy ba un y gellwch wasanaetbn gwahanol ddos- 
barthiadau cerdaorion ein gwlad : Cyhoeddwch Gbbdcor 
bycban ar ei ben ei hun, at wasanaetb y plant, a gelwch 
ef Cbrddor t Plant. Yr wyf yn credu y cal dderbyn- 
iad croesawus gan filoedd o ieuenctyd Cymru, ac y byddai 
ei gylchrediad yn ddigon i'ch digoUedu yn yr anturiaeth. 

" Gofynaf flnau, Beth y w liais y derbynwyr ar hyn ? 

«Hbn Wa." 

Yr ydym yn gadael y pwnc ar y bwrdd, yn agored, heb 
ei benderfynu, hyd yr 22ain o'r mis bwn (Mai; ; a bydd- 
wn ddiolchgar iawn am bob awgrym o fam a theimlad 
o hyn i hyny. 



CYMANFA GERDDOROL DDIRWESTOL 
GWENT A MORGANWQ. 

Cyfarfyddodd y Pwyllgor yn Merthyr, nos Lun, 
Mawrth 26;— Mr. D. Evans, Caerdydd, tu y gadair. 
Ar ol darllen penderfyniadau y pwyllgor biaenorol, a*u 
cadarnbau, penderfynwyd yn mysg erelU, ar y petbau 
canlynol : — 

Fod y Gymanfa flynyddol nesaf 1 fod yn Merthyr, ar 
y lun cyntaf yn Gorphenaf nesaf. Trefniadau y gy- 
manfa i fod dan ofal cyfeillion dirwestol a cherddorol 
Panttywyll. 

Fod cais i gael ei anfon, trwy gyfeillion Pant-ty wyll, 
at eglwys Zoar, am fentbyg eu capel i gynaly gymanfa. 

Fod pob Cor i anfon enwau y damau a ddysgant ar 
gyfer y cyfarfodydd 10 a 2 o*r gloch i law Mr. Daniel 
Griffiths, Aberdar, cyn yr 20fed o Fai. Disgwylir dau 
ddarn oddiwrth bob cor fel arferol 

Fod yr '* HaUelvJah ChoruSy'* &c "Ymae'rgwyntoedd" 
( Ysiorm) i'w cydganu, gan v corau ; y Parcb, J. Roberts 
(/ GwyUt) î arwain yr HaUelujah, V pedwar cor can- 
lynol i ofalu am " V mae'r gwyntoedd," fel y gallo y 
corau ereill ymuno a hwynt, ac ymddiried ynddynt, sef 
corau Rhif 1 a 2 Dowlais, Merthyr, a Pant-ty wyll ;— y 
corau hyn i ddcwis eu harweinydd. 

Fod y cyfarfod 10 o*r gloch i ddechreu trwy ganu 
"Amsterdam" (Ll. T. G. Rhif. 134), a'r cyfarfod 2 o'r 
gloch trwy ganu "Verona" (Ll. T. G. Rhif. 174) gan yr 
holl gantorion, dan arweini^d lenan Gwyllt. 

Fod" Mr. Rosser Beynon i fod yn ohebydd y gymanfa 
nesaf. 

Fod Cyngherdd i'w chynal y nos yn y Neaadd Ddir- 
westol, pryd y bydd Miss Watts, y Parch. E. Stephen, a 
Mr. Aptomos yn bresenoL Corau Rhif. 1 a 2 Dowlais, 
yn nghyd a chorau Merthyr a'r Pant-tywyll, i barotoi 
demyn bob un ar gyfer y gyngherdd— y parties nid i fod 
dros 16 mewn nifer. Énwau y pedwar dam hyn i fod 
yn llaw Mr. Griffiths cyn y dydd diweddaf o Ebrill, er 
trefnu'r program yn brydla^m. Bydd ihyddid i bob 
parti ddewi* eu hai-weinydd. 

Cafwyd pob manylion am helyut addysgiadol Miss 
Watts yn Llundain. Rhoddodd tystiolacthau Sig. 
Garcia am ei thalent y boddlonrwydd mwyaf i'r pwyll- 
gor, a diau y bydd i Miss Watts arfer pob manylrwydd 
i gario allan gyfarwyddiadan Sig. Garcia, gan beidio 
meddwl dyfod allan yn Llundain hyd nés byddo yn 
gantores orphenedig. Yr oedd deall hefyd ei bod yn 
rayned rhagddi mor gyflym yn ei hefrydiaeth mewn 
canghenau ereill, megys piano, hnrmonjf, Italiariy French, 
&c., yn destyn Uawenydd i*r pwyllgor'; a chrtdirybydd 
iddi gadw ei naturioldeb gyda phob addysg a dderbynia 
yn y gelfyddyd. 



Bod arholiad y merched sydd yn darparu er ymgeisio 
am addysg dan nawdd y gymanfa i fod ar ddydd y cy- 
manfa. Y Parch. J. Roberts (/ GwyUt), Y Parch. E. 
Stephen, a Dr. Evan Davie», Abertawe, i fod yn arhol- 
wyr, gyda'r sawl a ddewisont hwy ei alw atynt. Gwelir 
safon yr arholiad yn y 6fed Penderfynlad o eiddo y 
pwyllgor. 



UNDEB CERDDOROL DIRWESTWYR ERYRI. 

Ett pan ysgrifenasom o'r blaen, y mae pwyllgor yr 
Undeb uchod wedi cynal dau bwyllgoryn Nghaemarfon, 
yn y rhai y cynrychioUd y Ueoedd canlynol : — Rehoboih, 
Jérusalem, Capel Coch, Cwm y glo, Llanrug, Waenf awr 
Rhostryfan, Talsam, Tremadoc, Porthmadoc, Dinaa^ 
Caemarfon, Disgwylfa, a Dinorwic. 

Cadamhawyd penderfyniadau y cyfarfod biaenorol • 
a phaawy d yn ychwanegol : — ' 

Fod y person a ethohr gan gor i V gynrychioli yn y 
pwyllgor 1 aroB yn ei swydd hyd y gyf arf od cyntaf ar ol 
y Gymanfa flynyddol. 

Fod y personau canlynol i wasanaethu yr Undeb am 
y flwyddyn bon — 

Ysgrifenydd^Mr. William Jones, Clwi-y-bont gor 
Caemarfon. 

Trysorydd— Parch. Robert Lewis, Caemarfon. 

Arweinydd— Parch. J. Roberts (leuanOwylltLUjBJi- 
beris. 

Fod y Gymanfa i gael ei chynal ddydd Mercher, 
Gorphenaf 11, 1866; y cyfarfodydd i ddechi€u am 10, 
2, a 6. 

Fod y cyfarfod cyntaf i ddechreu trwy ganu y Don 
Gynulleidfaol, "Manheim," (Llufr TcmauCynuOeidfaol 
Rhif, 1 1 1^; aV cyfarfod yn y prydnawn i ddechreu trwy 
ganu " St. Bamabas," (LL T, G. Rhif. 129); y cyfar- 
fod cyntaf i derfynu trwy ganu yr HaUlujah Ghorus, ar 
eiriau Cymraeg (gwel Ckrddor, Rhif. 61); aV cyfarfod 
prydnawn i derfynu trwy ganu " Datod mae rhwymau" 
( J. Thomas), o'r Cerddor, Rhif. 31 a 32. Cenir y dam- 
au hyn gan yr holl gorau ynghyd, dan arwainiad y 
Parch. J, Roberts. ' 

Fod i bob un o gorau yr Undeb ganu un dam o'u 
dewisiad eu hunain, yn y cvfarfod 10 ac yn y cyfarfod 
2 o'r gloch. Gan fod dros ddwsin o gorau wedi ymuno 
yn barod, tybir y bydd un dam gan bob cor yn ddigon 
yn mhob cyfarfod. 

Fod cyfarfod nesaf y pwyllgor i gael ei gynal ddydd 
Sadwm, Mai 19, yn yr YsgoldyBrytanaidd, Caemarfon, 
am un o'r gloch. 

Fod pob cynrychiolydd i ddwyn i fewn i'r cyfarfod 
hwnw mf er pennodol ei gor, ao enwau y damau y bwr- 
iadant eu canu yn y Gymanfa, 

Gan y disgwylir i'r pwyllgor nesaf fod yn un pwysîg, 
yn ^rmaint ag y bydd lie, gwaith a threfniadau y gy- 
manfa i gael eu penderfynu ynddo, erf^nir yn daer am 
i'r holl gynrychiolwyr wneyd ymdrech i fod yn bresenol, 
a hyny erbvn un o'r gloch. 

Hyderir hefyd y byddant wedi rhoddi sylw i'r pethan 
uchod, ao yn enweaig Ue y Gjnoianfa, a phwy fydd i 



ymgymeryd à gwaith y cyfarfod am 6 o'r gloch. 

Yn y cyfarfwi nesaf hefyd, jrmdrediir cwblhau rheol- 
au sylf aenol yr Undeb, a rheolau y Corau, fel y galler eu 
hargraffu ynghyd, at wasanaeth yr aelodau. 



L'Atbicains. — ^Ar y 9fed o'r mis diweddaf datgan- 
wyd L'Africaine, opéra ddiweddaf Meyerbeer, y canfed 
tro yn Paris^ Mae yn amlwg fod y Ffrancod yn cael 
blas ami. 

Mb. Howard Glovbr. — Y mae Mr. H. Glover wedi 
rhoddi i fyny ei swydd o olygydd cerddyrol y Morning 
Po8t, a hysbysir fod ei holl erthyglau yn ystod y 18 
mlynedd y bu yn y swydd hono i gael eu cyhoeddi yn 
un gyfrol. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG 



41 



CRONICL CERDDOEOL. 



Fbluchbli.— Chwef. 23, cjnalîwyd cyngherdcl vn yr 
Ysgoldy Gwladwriaethol yn y lie hwn, dan lywTddiaeth 
y Pareil W. Herbert, Tanymaes. Cymerwyd rhan yn y 
cyfarfod gan gor Tanymaes, Cymdeithas Oerddorol 
BethelfCymdeithafl Ganigyddol Saron, Cor Eryri, Llinos 
Arfon, a Mr. Roberts. Y darnau a ganwyd oeddynt :— 
Codiad yr Hedydd, Bardd yn ei Awen, Ust Corwynt, 
Soldiers brave, Adar man y mynydd, Heddwch, Fv 
Ngwlad,Cartrefi Cvmra, Glorioue ApoUo, Yr Ymddifad, 
Twrf y dref, Mor ddedwydd y foment ; a Bedd Qelert. 

Îfu dra rhagorol gan Llinos. Ganwyd y gydgan "Haie- 
wia " (Handel) gan y corau yn nghy^d, dan arweiniad 
Mr. W. Owen, Blaenddol, Llanberis, i derfynn ; a chaf- 
wyd cyfarfod rbagorol. 



Llâktstumdwt. — Cynhaliwyd cylchwyl lenyddol y 
dosbarth hwn ddydd tlun y Pasg, yn yr Ysgoldy Cen- 
hedlaethol. Dyfamwyd y gwobrau cerJdorol fel hyn : — 
Cann '^Dafydd y Garreg Wen ;" goreu, W. Evans, 
Cricieth. Cann ** Y Blodeuyn olaf ;" goreu, Thos. Wil- 
liams, Cricieth, a'i gor. Cann "Deilen ar yr afonj" 
gorea W. Roberts a W. Evans, Cricieth. Canwyd am- 
ry w ddarnan — alawon Cymreig a chyfansoddiadan ereill 

ran goran Cricieth a Llanystamdwy, yn ystod y cyfar- 

odydd. 



l 

DoLGELLEtT. — ^Nos Wener, Mawrth 23, rhoddwyd 
c\Tigherdd yn Neuadd y Dref, gan Mr. D. Davies (Dewi 
Glan Peryddon), Mr Eidwin Jones ( Alaw dwyd), a Mr. 
J. R. Jones (Gomeiydd). Yr oedd y cynuUiad yn llu- 
OBog, a*r canu yn dda. 

Llundain. — Nos Fawrth, Mawrth 27, yn addoldy y 
Methodistiaid Calfinaidd yn Jewin Crescent, rhoddwyd 
Cyngherdd gan y Gymdeithas Gorawl Gy mreig, dan 
arweiniad Mr. T. reters. Y prif gerddorion a gymerasant 
yr Unodaa oeddynt fel y camyn:— BCiss Anne Cox, 
Soprano, Miss Palmer Lisle, Contralto; Mr. David 
Rosser, Ténor ; a Mr. John Evans, Bass. Gwnaeth pob 
nu ei ran yn ganmoladwy. Canwyd y Cydganau hefyd 
yn rhagorol dda, ac ystyried mai dyma y tro cyntaf Vr 
Gymdeithas fyned trwy waith cynawn o*r fath yma. 
Hyderwn, pa fodd bynag, mai nid dyma y tro diweddaf, 
ond y bydd y datganiad hwn o'r Messiah yn ddecEreuad 
cyfres gan y Gymdeithas Gymreig. fYr ydym yn 
meddwl mai gwaith tra rhagorol fyddai i*r Gymdeithas 
bon ymroddi ati o ddifrif, a rhoddi datganiad o*r prif 
Oratorios ; a pha bryd bynag y bydd datganiad Rhif. 2 
yn cymeryd lie, bydd y Cbrddor yn ddiolchgar am 
adroddiad cryno a gair o feimiadaethJ] 

Abbrdyfi.— Cynaliwyd cyfarfod Uenyddol yn y dret 
bon ddydd Gwener y Groglith diweddar. Dyfarnwyd y 
gwobran am ganu fel hyn : — Can Cartref i gor Aberdyfi. 
Y Gwanwyn; cydfuddugol, cor Aberdyfi a chor Bryn yr 
eglwys. Deilen ar yr afon ; Miss M. Jones a Mr. J. 
Jones, Towyn, Morfa Rhnddlan; rhanwyd y wobr 
rhwng trL Cyfansoddi Ton G^nulleidfaol ; goreu, Mr. 
Evans (Llwynog) Towyn. Beimiad y testyn diweddaf 
oedd leuan Gwyllt. 

BiRKENUBAD.^Nos Lun, Ebrill 8, rhoddwyd dadgan- 
iad yn Neuadd y Gweithiwr, yn y lie hwn, o'r Mesaiakj 
gan yr Undeb Corawl Cymreig, dan arweiniad Mr. 
W. Parry. Y prif gantorion oeddynt Miss Armstrong 
(Soprano), Mrs. Skeaf(C(MifraÛo), Mr. Willey ÇTenor) 
Mr. T. J. Hughes {Bass), a Mr. Skeaf ar y piano, 
Dichon y goddefir i ni air yn y lie hwn ar bob un o hon- 
ynt. Yn gyntaf, ynte. Miss Armstrong. Y mae hi fel 
y gwyr Uawer o*r Cymry bellach, yn gautores dda iawn ; 
ond nid oedd mewn hwyl dda yn y cyfarfod hwn, o 
herwydd anwyd. Canodd ei chwaer fechan unwaith yn ei 
lie, a chafodd uchel gymeradwyaeth. Mrs. Skeaf. Liais 



lied fycban, a rhy deneu o*r braidd,] ganu CotUralto^ajàd. 
gan y foneddiges bon ; ond o ran celfyddyd, y mae yn 
dra meistrolgar. Gwr ienanc penddn, yn gwisgo tnous- 
iachêj ac yn ediych felly yn lied gerddorol, yn ol ffasiwn 
bresenol yr nrdd, ydyw Mr. Willey ; ond bychan a chaled 
ydyw ei lais, ac anetfeithiol iawn ydyw ei ganu. Cymro o 
Gymm y w Mr. T. J. Hughes ; ac ni raid i Gymry Liver- 
pool gy wilyddio o hono. Y mae yn amheus a oes un Bass 
gwell nag ef yn y dref. Mae rhywarbenigrwydd cerddorol 
ar blant gweinidogion yn Liverpool. Dyna Mr. T. J. 
Hughes yn fab Tr Parch. Lot Hughes, gweinidog ffydd- 
lon ac anwyl gyda'r Wesleyaid ; Mr, Thos. Pierce, un 
o^rbassers goreu yn Liverpool eto, sydd fab i*r diweddar 
Barch. Thos. Pierce, yr hwn oedd awenydd ac efengyl- 
ydd o radd uchel yn mysg yr Annibynwyr ; a Mr. Thos. 
Hughes, un o'r ténors melysaf yn y dref, sydd fab i'r 
Parch. Edward Hughes, gweinidog parchus yn mysg y 
Methodistiaid Calfinaidd. Canu y mae Mr. Thos. J. 
Hughes. Nid déclamations neu haner adroddiadau yn 
ymylu ar orphwylledd, ac yn troseddu yn barhaus ar 
derfynau bam a chwaeth dda, a geir oddiwrtho ef, ond 
canu ; a byddai yn werth i rai a orfolir yn Nghymru fel 
cantorion digyfielyb gymeryd taith i Liverpool i wrando 
arno. Y mae Mr. Skeaf yn chwareuwr galluog ar y 
piano ; a da gcnym ei weled yn rhoddi c^maint o'i was- 
anaeth i*r Cymry. Dealla Mr. Parry ei waith fel con- ' 
ductor yn dda. A rhwng pob peth, mae yn rhaid cy- 
hoeddi fod y datganiad hwn o'r Messiah yn un rhagorol. 

LiVBRPOOL. — Nos Fercher, Ebrill 11, yn y Neuadd 
Gerddorol yn y lie hwn, rhoddwyd cyngherdd, dan 
lywyddiaeth Mr. Bryan. Y pri f gantorion a gjrmerasan t 
ran ^ddi oeddynt, Miss Kate Wynne, Miss Llwyfo 
Lewis, Mr. T. J. Hughes,>Mr. Bryan, Mr. P. Hughes, 
Mr. W. Roberts, Llew Llwyfo, a Mr. Skeaf. Canodd 
Miss Kate Wynne, Miss Lewis, Mr. T. J. Hughes a 
Llew Llwyfo yn Uawn cystal ag arferol ; ond yr oedd 
dan neu dri o bethau yn y cyfarfod ag y chwenychem 
alw sylw y jhai y perthyn iddynt atynt. Y n y lie cyntaf, 
ymddengys i ni yn hollol sicr fod gormod o'r ysgafn, 
ysmala, disylwedd, a Uawer rhy ychydig o'r hyn sydd yn 
dyrchafu ac yn eoethi y teimlad, yn y gerddoriaeth. 
Yn yr ail le, yr oedd gwagedd, ysgafnder (ac yr oedd 
nodwedd cyfn-edinol y gerddoriaeth i fesur helaeth yn 
gyfrifol am dano) yn ymdori allan mewn ymddygiadau 
annheilwng ac anweddaidd yn y cyfarfod ; megys Unthio 
eu gilydd ft chrwyn oranges, chwibianu ar y cantorion» i 
ail ganu fel pe buasent nifer o gwn, &c. Dealled y 
Cymry yn Liverpool mai pertbyn i'r cynulliadau iselaf, 
mwyaf llygredig a digymeriad y mae y pethan hyn ; a 
byddai o'r goreu i'n cantorion ddeall hefyd^nad oes dim 
nerth mewn dim a ddywedir ganddynt er gwahardd ac 
atal y pethau hyn i dori allan tra y byddant hwy yn 
porthi y Uuaws a'r gerddoriaeth hono ag sydd yn eu 
cynyrchu. Nis gall neb ddwyn tân yn ei tynwes heb 
losgi ei ddillad. Y trydydd peth oedd amhrydlondeb 
yn nechreu y cyfarfod. Y mae hyn, rvwfodd, yn per- 
thyn i ni fel cenedl ; ac y mae yn llawn bryd i ni feddwl 
am ry w drefn i'w ddiwygio — Shon Scuborddegwm, 

HuTTOW, OBR LiTBRPooL.— Lie bychau, ond hvnod 
dlws, heb fod yn mhell o Liverpool, ar ochr rheilflrordd 
Liverpool a Manchester, ydyw y lie hwn; ac yno yn 
bresenol y preswyliay cerdaor chwaethus, Mr. Benjamin 
Williams, un o brif gydii^eithredyddion Mr. Ambroso 
Llovd gyda'r ** Gymdeithas Gorawl Gymreig "yn Liver- 
pool coffa parchus am ei henw. Nos Fercher Ebrill 4, 
rhoddwyd cyngherdd yn addoldy yr eglwys gynulleid- 
faol, gan gor y lie, dan arweiniad Mr. B. Williams, yn 
cael eu cynoithwyo gan Miss Edith Wynne, Mr. Edward 
Foulkes, Mr. T. J. Hughes; a Mr. Brest ar yr organ. 
Y gweithiau cyflawn a ganwyd oeddynt : — ** The tran- 
sient and the etemal** (Komberg); ** Hear my prayer " 
(Mendelssohn) ; " Faith and adoration " (Sacred Cantata 
gan Bierry); ac ychwanegwyd. y •* Kyrie" a'r ** Gloria" 
o'r"Twelfth Mass" (Mozart), Yroedd yr addoldy yn 
orlawn ; y canu yn rhagorol ; a r elw yn cael ei roddi at 



Digitized by 



Google 



42 



Y CEEDDOR CYMREIG. 



VBgoI garpioff Prescot. Tn ei waîth yn dethol cyfaiïiodd- 
ladaa o'r fiith a nodwyd,rhoddodd Mr. Williams esiampl 
&g sydd yn wir d«ilwng o efelychiad gan eia cerddorion. 
PoRTHMADOC.—Dvfarnwyd y ffwobrwyon «ry teatynau 
cerddorol yn y cyfarfod cystadleuol a gynhaîiwyd yn 
Salem, Porthmadoc, ddydd Llun y Pasg, fel hyn :— Am 

fana Unawd, 4 yn cystadln ; goreu, Mr. W. Evana, 
'ortbmadoc. Canu Dwyawa; 6 parti jrn cystadln; 
goreu, Mr. Humphrey Kcîberts, Tanygrisiau a'i barti. 
îanu Pedrawd ; 8 parti yn cystadln ; goren, Mr. Evan 
Evani, Tanygrisiau, a'i barti, Canu Ton Gynulleidfaol, 
*• Bavaria ;" dan gor yn cystadln; cor Tanygrisian a chor 
Salem yn gyfartal. Canu "Lift np your heads; tri cbor 
yn cystadln ; goreu cor Tanygrisian, dan arweiniad Mr. 
Lewis Roberts» Y Beimiaid oeddynt, John Thomas, 
Portmadoc, Gomerydd, a Mr. Hayden, Caernarfon. Âm 
gyfaosoddi anthem ar farwolaeth y diweddar Mr. W. 
Owen, Porthmadoc ; goreu, Gwilym Gwent. B«irniad, 
Mr. W. Davies, Cae'rblaidd. 

Kbbo, Mo»*— Nos Sadwm, Mawrth 8, cynhaliwy^ 
cyfarfod cyhoeddus yn y Ho uchod i'r dyben o anrhegQ 
Mr. John Jones, ieu., 1^^'rcapel, am ei lafur a*i ffyddlon- 
deb gyda'r rhan bwysig hon o wasanaeth y cysc^. 
Gafwyd anerchiadau buddiol gany cadeirydd, Mr. W. 
Williams, Mr. O, Williams, Mr. W. Parry, Mr Thomas 
Prichard, a cban y Parch. J. Prichard, Amlwch, yn 
rymus, ar Ddyledswydd swyddogion eglwysig i fod yn 
àyddlawn gyda cherddoriaeth y cysegr. Canwyd hefyd 
8mryw ddarnau gyda chwaeth a thaimlad. Yr oedd yr 
anrheg yn gynwysedig o Alawon Cymreig (Pencerdd 
Gwalia), Gems of Welsh Mélodies (O. Alaw), Alawon y 
Bryniau ( J. D. Jones), Y Canigydd, Mcssiah, Samson, 
Israël in Egypt, Judas Maccabeus^ Création, Elijah^ 
Twelfth Mass Métronome, ynghyd ag amryw o lyfrau 
Duwinyddol a HanesyddoL Cafwyd cyfarfod difyrus 
iawn, ac yr oedd y capel yn orlawn. Dymunwn iV ar- 
ddangosiad yma o deimlad diolchgar yr ardaiwyr fod yn 
gymhelliad i'n cyfaill ieuanc i barhaayn ci ffyddlondeb 
a myned rhagddoi— -Monw'ywM^ 



COîîGL T TOinO SOLFA. 

Y MAK genym heddyw i ychwanegu yr hyn a ganlyn 
at y rhestr a ymddai^oaodd yn y Ckrddob Cymbelg y 
mis o'r blaen. Gwyddom fod eto lawer o leoedd ar ol j 
ond nia gwyddom paham na buasent yn anf on. 

Pant-Tywyll, Mbkthyb Tydfil :— 



40 
21 
12 



Bhif 

ElementaryOertificate - 
Intermediate eto 

Tan-y-ddbrwbn, Port Dinorwic : — 

Athraw, David Jones. 

Rhif. DoBbarth 1 - - - - - 33 
— Do8bariih2 48 

Bala :— 

Athraw,— R. H. Pritchard. 

Yr œdd yma ddosbarthiadatt llaoso^g, jrn myned yn 
mlaen yn llwyddianus dan ofal Mr. Pntchard hyd ddi- 
wodd mis Tachwedd, prydiy goddiweddwyd ef gan 
drallodblinynafiechydmaithaphwysigcifai). Achos- 
odd hyny i'r dosbarthiadau gael eu chwalu; ond md 
cyn bod y rhan fwyaf o*r plant a,*T bobl ieuainc wedi 
cael crap lied dda ar y drefn hon. 

COLSa Y MlSTHODISTIAI» Ca-UINAIDD : — 

Bu dosbartii ymia yn y gauaf cyn y diweddaf , dan 
ofal Mr. John Jones ; ac yr oedd yr efiydwyr yn d^fod 
yn mlaen yn rhagorol Un cwrs drachefn fiiasai jm 



ddigonol iV galluoci i gymeryd yr JBlementarv CerOfi- 
cate, Ond methwycL fiumo dosbarth y gauaf diweddaf, 
am nad oedd yn bosibl cael adeg at hyny, gan amledd 
gorchwylion ereiU. 

LLn>iA,Ri>x : — 

Athraw, — Mr. John Jones. 

Y mae yma ddosbarth llaf urus ; oud ni chawsom ei 
rifedi ; ac ni hyabyawyd i ni ychwaith 9, oea rhai hob- 
law Mr. Jonee «L hun a'i blani wedi cymeryd Cert\fic(Ueê. 

CoLEâ Athrawol, Bakgob : — 

Athrww,— T. C. Reea. 
Rhif 56 

Facbwbît, Abfon :— 

Athrawon, — Owen a John Jones. 
Rhif y ddau Ddosbarth - - - - 67 
Cabrqybi : — 

Athraw,— R. P. Griffith. 

Rhif 23 

Elementary Ceriâflcate - - '11 

Intermediate eto .... 4 

Y mae rhai ereill a^ nad ydynt yn peithyn Tr dos- 
barth yn bresenol wedi cymeiyd yr Elementary CerHfi- 
cote ; ac y mae dosbarth anJi yn y dref , ond nia am- 
lygwyd i ni beth ydyw ei nif er. 

Baoillt : — 

Athraw,— Peter WelA. 

Rhif 25 

Pbncae, Mynwy : — 

Athrawon, — James Davies ac Owen Jones. 

Rhif 60 

ElementaryOertificate - - - - 12 
Intermediate eto .... 4 

UsA'mYR Tydml, Hofe Chapbl .— 

Athraw, — Morgan Samuel. 
RJiif ....... 30 

CWMDWYFBAN, CaBRFYRDDIîT :-^ 

Athraw, — ^Eyan^ Williams. 
Rhif 20 

NxBO, AbsrG'Wili : — 

Athraw, - -Evan Williams. 

Rhif 40 

Tbepriw : — 

Athiaw,— G. C. Owen. 
Rhif 30 

Y mae dau o'r dosbarth hwn yn dysgu yr haxmonium 
gyda " llyfr yr harmonium " yn y SoUa ; ac y mae yr 
athraw yn dysgu y piano yn yr un nodiant.. 

COCKBTT, GBB AbBBTAWE : — 

Athraw,r-T. Davies, Sketty. 
Rhif 40 

TalysaBN :— 

Athraw, — G. £. Jones. 

Rhif 85 

Elexnentaty Certtficate - - - - 8 

Mabiaw-glas, Mon — ^Ysgol Pi-ytanaidd : — 
Athraw, — J. K Jones. 

Rhif 40 

Llanallqo, Mon: — 

Athraw, — J. B. Jones. 
Rhif 32 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOK GYMREIG. 



48 



Wrth ddarlloB nodiadau y cyf eillion a anf onaaant y 
cyfrifon a<^od, a'r rhai a gyhoeddwyd yn ilaenorol, y 
mae dau neu dn o bethau yn eîn taro f el yn deilwng o*u 
crybwyll. Un peth (ac nis gallwn edrych amo ond gyda 
hyfrydwoh digyœys^) jdyw fod llawer iawn o athrawon 
Ysgolion Brytanaidd wedi ymgymeryd à'r cyfundrefn. 
Y mae hwn yn gam hollol yn ei le ; a gemr disgwyl 
daioni lawer od<uwrtho. Peth arall a^n liona ydyw fod 
llawçr o'r dosbarthiadau yn llafuiio }ii Qgnïol gyda 
golwg ar gymeryd Ceréificaîee. Pa faint byna£ o bwys 
sydd yn y Certificate ynddi ei hun, y mae ei cnymeryd 
yn arwyddo fod y drefn yn cael ei dysgu yn rheolaidd, 
yn gyson, ac }'n effeithiol. Owyddom fod llawer iawn 

ryw grapio didref n gyda hi eto ; ac anogem y cyf eill- 
ion yn mnob man i ymgymeryd â hi o dcufrif, a gosod 
y CerHficates yn nodau l'w disgyblion i ymgyrhaeddyd 
atynt. Dywedir mewn cysyUtiad ag amryw o'r dos- 
barthiadau rywbeth i'r perwyl : — "Y mae ymanifer yn 
mron yn barod i gymeryd Certificate, a disgwylir y 
-byddant wedi pasio yn lied fuan." Peth arall a ean- 
fyddwn ydyw fod y rhagfam flfol a disail a eoleddid yn 
ei herbyn heb Iwyr farw yn mhob parth o'r wlad eto. 
Dyma fel y siarada un ar y pwnc : — ''Y gwirionedd 
ydyw, y mae llawer o gerddorion yn rhy fawr i wneyd 
rhyw orchwyl mor isel a dysgu plant i ddarllen cerdd- 
onaeth yn ol y gyfundrefn blentynaidd (?) hon ; ond ar 

01 blwyddyn neu ddwy eto, bydd y plant oes o flaen y 
mawrion hyny." Pa mor wrtheinol bynag yr ym- 
ddengys ein gohebydd, y mae 3m eithaf cywir. Dywed 
un arall : — " Y mae yma gryn lawer o ragfam yn erbyn 
y drefn gan y rhai sydd wêdi bod yn gwneyd ychydig 
bach gyda*r hen nodiant. Ond yr ydym yn meddwl yr 
argyhoeddir hwy pan y ffwelont fod rlud ieuainc yn gallu 
duilen yn well yn mhen tri mis nag y gallant hwy 
ar ol treulio blynyddoedd gyda'r hen nodiant." 

RUESTB 0*B PeRSONAU à. OYMSRASANT 

YR Intbbmsdiate Gebtificate yn KOHYMRtr. 
Arhûlydd — Pabch. W. Thomas. 

Whitland.— Parch. William Thomas. 0. N. 

Henllan. — Mr. David James, Yseolfeistr. O. N. 

Abektawe. — Mr. T. Davies, Ysgolfeistr, Sketty. O. N. 

Castell Newydd Emlyn. — 

Mr. James Davies, Cwmmor an O. N, 

Ffynonhenry. — 

Mr. Thomas Jones, Penronw O. N. 

Mr, Joseph Harxis Owen, Cynwil O. N. 

Mr. Thomas Evana, eto. O. N. 

Mr. Owen Picton, eto. O. N. 

Mr. David Evana, eto. O. N. 

Mr. David Mor^ans, eto. 0. N. 

Mr. David Davies, Gilfachmain O. N. 
Miss Mar^aret Evans, Pfynonpumsoint O. N. 

Miss Mana Jones, Pandy O. N. 

Miss Sarah Jones, eto, 0. N. 

Miss Mary Phillips, Llandre O. N. 

Miss Mary Jones, Cynwil O. N. 
Miss Bachel Evans, eto. 

Arholydd.—yiB„ G. C. Owen. 
Trefriw. — 

Mr J. J. Griffith, Rhiw, Blaenau Ffestiniog. 

Arholydd — Paroh. J. Eoberts fJeuan Owyllt), 

FïESTINIOG. — 

R. Evans, Âthraw, firitish Sohool. O. N. 

0WA.IN ALAW, PENCERDD, 

A ddymana hysbysii ei frodp cerâdorol ei fod yn bwriAda ym- 
weled ag amryw Siroedd yn Ngo^ledd a Deheadir Cymm, oddea- 
tn miiioedd Mehefln a Oorphenai. 

Cyf eiiier llytiiyraa at 

OwAiN A1.AW, Ghester 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Rhestr o*r Damcat a gyhoeddayd yn y Gebddob Cthbeio, y rhai 
y yettir ev-coef tnoy au/on at Menn. R. Hughes A Son, Wrexham. 

Bhif. 

1 Y Qw an wyn Miiller 

a Deuwch, oanwn i'r Arglwydd . . . . J. A. Llovd 

8 Deflh), Arglwydd EosLlochid 

4 Diagwylied Israël am yr Arglwydd . . E. Btephen 

6 Cadwch oddiwrthi Owatn Alaw 

„ TremAran R. Prichard 

6, 7, 8 Molwch yr Arglwydd . . . . - . . Gwilym Gwent 

8 CerddiCymru .. ; OwoinAlaw 

„ Hanrhuddlad Dewi Wyllt 

9 Y Pf ynon Alaw Oymreig 

„ YrYnysWen .- Cyndeym 

10 T Blodenyn olaf ; «tf . A. Llayd 

11 Telynau mwyn Cymm Gwilym Gwont 

„ Ar dori mae y dwfn ddifltawrwTdd .. MendelsBohn 

12 Gorf oleddwn yn dy iadhawdwnaeth . . Dr Croît, 
„ O Arglwydd, fy Nuw Palestrlna 

18 Ei AKlwydd a ddy wedodd wrtho .. .. AlawDdur 

„ Eofn YlltyrEryi 

14 YWawr H.Smart 

16 OwympUywolyn AlawGymraeg 

„ TDderwen D. Lewis 

16,17 YrAwelfwyn Webb 

,, Clyw, O Ddaw, fy ngweddl Pergoleai 

18 Cymrygynt Gwilym Gwent 

19 Croesawiad i'r Prenhine» Oyndeym 

„ T rhai hyn 8y*n djlyn yr Oen .. Palesttina 

30 Aed mawl a gweddi'r saint Dr. Tye 

„ ITrewcbytânt D. Lewis 

Sa Denwch.canwn I'r Arglwydd .. .. D.Lewis 

&â Cbwi feiolon dem'rion Dirwest .. .. Dr.Calcott 

„ Mawl atb erys, O Dduw Dr. Green 

„ Melus gof a pheraidd ganu Mozart 

fb Pie mae'r Haf ? Mendelssolm 

S4 Cartrefl Cymru D.Jones 

,, Cartreâ Cymm D. Lewis 

25 Dyrchafer enw iGsn en Byrd 

SW Arglwydd, par i ml wybod EosLleobld 

37,38 YBoren Aznea Jackson 

S9 Datod-mae rhwymau caethiwed .. .. AlawDdu 

80 TeUwng ydyw'r Oen Spohr 

81 82 Datod mae rhwyman caethiwed . . John Thomas 

82, Hddagwynfyd Gwilym Gwent 

88,84,86 Mor fawr ydyw dyfnder .. Mondelaaohn 

86 BwthfyNhad Charles James 

86 Hant y Mynydd John Thomas 

87 O.Aiglwydd, tmgarha Dr. Ame 

„ Gras eln Harglwydd lesn Grifft .. .. E.James 

88, 80 Yr Haf Gwilym Gwent 

89 Ebedydd bach mwyn Tydfylyn 

40 Dedwydd yw y dyn G.W.Martin 

41 YrAlarchWen O. Gibbons 

,, Cartref JohnDaYles 

éâ Clywch goniadan liais a thant, sef 

" Serch Hudol," Alaw Gymreig 

„ Shon Dafydd, sef *' John Anderson,*' .. Alaw Ysgotaidd 

48 Draw yn yr eangder mawr ChembinL 

44 Dnw a gyfoda yn ei nerth R. AlllBon. 

46 O Gymru anwylaf John Thomas 

46 A'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd . . . . W. I. Argent 

47.48 Adar man y mynydd John Thomas 

48.49 YrAfonig Gwilym Gwent 

49 Arglwydd par 1 mi wybod fy nlwedd .. JohnEllis. 

60 YGwUthyn AlawDdn. 

61 Paham y th ddarostyngir Orl. Gibbons. 

61,62,68, CanigyClychan Gwilym Gwent 

68 NosCalan Heman Gwent 

64,66 FyNgwlad John Thomas 

66 Golen yn y Ff enestr Bradbnry. 

66 I'r Ffynon ger fy mwth Alaw Dda. 

67 Hiraeth am V Nefoedd J. dePinna. 

57, 68, 60, 61, 62 Ar bon mae'r Gogoneddas 

waith Haydn. 

68 Dysg i mi O Arglwydd (TonieSolfa) .. Thos.Atwood 
„ Ymarferiadan yn y Tonic Bolfa . . . . L G. 

„ Seiniwoh Doh (Tonitf 5o^a) Bradbuy 

59,60 Pob cnawd edzychant atat ti .. .. Haydn. 

., Y Gwenith Gwrn (Tonic SoWa) Cyng. I.Gwyllt 

61 Seren Heddwch (Tonie 5o|ra) .. .. L. Mason. 

M Khosyn dlweddaf yr Haf {Tonie So\fa) . . Cyng. I.Gwyll 

62 Unwaith ar fy Ngrudd {Tonie SoTfa) ... Dr. Calcot. 

63 SerenUnig AlawDdu. 



Yn Bhanau SwlU, 

YGYFRES GERDDOROL GYMREIG. Yn 
cynnwys Cerddoriaeth wreiddiol a dotholedig: sef Anthem- 
an, Motetts, Cydganan, Canigaa, a Chanenon. Dan olygiad 
Owain Alaw, Pencerdd. 



Digitized by 



Google 



44 



Y CERDDOR CYMREIG. 



BARDDONIAETH CYHOEDDEDIG GAN 

E. HUGHES AND SON, WEEXHAM. 



OOLL GWYNFA. Pryddest mewn denddeg 
o lyfran, gan JOHN MILTON. Wedi ei haddarno ig am- 
ryw Oerflnniav ysblenydd, a grmerwyd oddiwrth Ddarlanian 
William Haryey, gaa Brif Qerfnjr Prydain. Cyfleithiedig i'r 
Gymraeg gan y Parch. JOHN EVANS (I. D. Ffraid). Y mae y 
gyfrol vn cynnwys : Bachedd John Milton ; sylwadaa ar ei athry- 
llth, a'i fydryddiaeth ; y bryddest ; gyda nodiadaa helaeth a man- 
wl i Goll Owynfa. Pris Sa. 

ORIAU'R HWYR.— Yn cynnwys : Myfanwy 
Fychan : cam*r Uenad ; Dafydd y gareg wen ; Owendolen 
Puah ; O dowch i'r mynyddoedd ; Owain Wyn ; Canenon a Goheb- 
iaethan svyddogol Syr Meoxig Orynawth. Gan J. Geiriog Haghes. 
Amlen, la. 

ORIAIPR BORE : yn cynnwys Alun Mabon— 
Galon vladgar ydy w oalon Dyn— Slaradwch y ddwy— Ff ar- 
wel iti Gymm Fad — Garibaldi— Tjrr'd yn ol fy Ngeneth wen» a thna 
phodwar ugain o ddaman enùll: gan J. Geiriog Hughes. Ar- 
graffiad newydd. Amlen U. 

/Tant o GANEUON— Yn cynnwys y Gyfres 

yj Gyntal o Eiriau ar Alawon Gymrelg, yn nghyda nodiadan 
hanesyddol yn en cylch ; bywgral&adaa byrion am y prif gerddor- 



ion Cymreig ; Cantâta Tywyaog Gymm; ymgom y clebrod ; stop 
ar y mizio Saeaneg : y ddafad benllwyd ; drws y nef oedd : toriad 
dydd ar ben y Wydcua ; Anthem IN^ryaocr Gymra, gan Brinley 



luohards : yn nghyda geiriaa ar oddeata dengain o'r Hen Alaw- 
on, fto. Gan John Geiriog HngheB. Amlen, la. 

YBARDD A'R CERDDOR :— yn cynnwys : 
Hen ir<tra«on— Tetori Cloohydd Mynafon ; breuddwrd 
Dafydd Bhys ; ffarwel Ednyfed Fychan : fEuwel Die y Pibydd, 
Twm Bach, a Ned Pogh ; Hwch Sion Farri ; IJyn Owernen ; 
MantéU Siani ; Marged twjn noh Ifan ; Tlyaig; Tri a ehwech ; 
Tr ysbryd liw dydd. Nodiadau Hanesiol. BamkLoniaethr—Bn- 
geilio*r Owenith Owyn, ffan W. Hopkin ; Gathl y gair mwys» gan 
Peter Lewis ; Dydd y bnodas ; Geni'r T^wysog bach ; TmweUad 
Lady Monrig. Gan J. Geiriog Hughes. Amlen Is. 

OANIADAU MAETHLU. — Gyda Darlun 
hardd a ohywir o'r Awdwr. Yn cynswys :— Y Sabboth yng 
Nghymru ; Y Sarph Bres ; Unigrwydd ; Yr Edifeiriol; Fy Nghys- 
tudd ; Awr Olaf y Gristion ; Byiryd yr Annuwiol ; Sarah Jane ; 
Gan y Cryd ; BaoBgen y Swyddia ; TeJK edrych tnag adref ; Olan 
y Mdr; Y Goleudy ; Y Gwallgofdy ; Yr Hwyr; Bugeilgerdd; Eleo- 
nora ; Gariad ; Melus cofio'r amser gyni ; Yr Hoeden ; Priodas ; 
Ar Briodas Gyfaill; Odlauf Beld<— Emynau, ftc. Pris mewn 
Amlen Is. 6c.; Llian 2s. 

OANEUON GWLADGAROL CYMRU.— Yn 
cynnwys Ganeuon ar deatynau gwladgarol Gymru ; meg- 
ys— Genedigarwch Gymm ; ein Gwlad ; gwna bob peth fel Gymro ; 
priodas Tywysog Gymru ; y Ferch o Denmark; tostnriwch wrth 
y oaeihwas; blodau Gymru; awelon fy ngwlad; clymedig yw 
fy enw; mi gadwaf y BibI Gymraeg; mae ffordd i godi; gad i 
athrylith fyw ; mae dJgon o gerig Ynghymru ; mae'r adar yn cann 
Gymraeg ; O cadw*r Grmro'n diawd ; Mo, ho, ho Tomoso ; pe^- 
wch lo, nid dyn ; alltudier miloedd Gymru ; os mynwch fod yn 
enwog; anrhydedd rhowch i'r gwron; gollwnff dy ofid allan; 
gwlad mynyddoedd ydyw'r nefoedd ; o'r nefoedd ceisiwch nerth ; 
edryohais yn ei Uygaid: mewn gardd wrth dy cymydog ; daeth 
angel gynt i Gymru: daeth angel disclaer ataf ; I lawr a Gwyl 
Sant Dewi, yn nghyda lluaws eraiU: gan Robert Jones DerfeL 
Amlen Is. 

EOS GEIRIOG :— casgliad o Bêr Ganiadau 
yr hen fardd enwog HUW MORUS (Eoê Ceiriog), o 
Boni y Meibion, Dyff^ Geiriog, Sir Ddinbyoh ; o gynulliad a 
diwygiad y diweddar Barchedig Walter Davies, A.G. (OwalUer 
Meehain,) Yn cynnwys :—Buchedd yr Awdwr ao amlunelliad 
ei farddoniaeth ; rhagymadrodd, yn yr hwn j ceir oglnrad o wa- 
hanol fesuran cerdd a arferir yn oasgUad ; y farddoniaeth, yr bon 
a ddosberthir yn naw rhaut sef yn 

Cjfwyddion^ I PriodolioHf | (Talar-ffWfrnion, 
MabinogioUt IHfyrolion, Ihey/oliont 

Haneêionf \ Moesoliont | Ynglynion. 

Gyhoeddwyd y swaith hwn ar oyntaf yn ddwy orfrol (pris 12s.) 
ond gellir ei gael yn bresennol yn gyfrol, mewn llum, am 6b. 

LLYFR TONAU GYNULLEIDFAOL. 
Yn cynwys:— RHAOUTHhelaeth ar Gerddoriaeth Grefyddol 
Mtheoai Mesvbol, yn yr hwn y rhoddir penill yn engreifTt o 
bob Mesnr, jmghyd a Rhif, Awdnriaeth, Gynghanedd, Gywair a 
Nodwedd Gyffiredinol, pob un o'rTonau. Myiœoai Gwtddobawl, 
yn dangoB, Khif , Enw, Mesurau, êto, Tonau yn 220 o nifcr. At- 
TODiAD, yn cynwys 20 o Donau. GanlxuAW Owtllt. Llian Ss. 6c, 

LLAWLYFR CANIADAETH. Pris Is. Sef, 
Gttbxs o W&rbx ar drefn y TONIG SOLFA o ddysgu 
canu, wedi eu dethol, gan mwyaf, o amrywiol lyfrau y Parch. J. 
GUBWVR, ac wedi en cyhoeddi ar ei gais. Y mae y Rhan gyntaf 
yn cynwys eglurhad cyflawn ar Nodiant y Tonic Solfa, ; a'r Ail 
Ran yn cynwys hyfforddiadaumanwl i ddeall ac i ganu oddiwrth 
y Nodiant GriTrcdin. Yn y ddwy Ran ceir eglurhad ar egwydd- 
orion Ganiadaoth yn ei holl ranan. GanE. Kobebtb Liyerpool 



CANEUON AMRYWIAETHOL CYMREIG: 
y mae y Gwalth hwn yn ddetholedig o Ryddlaith a Batdd- 
onlaeth Mr. John Wiujams {Glanmor), H.R.G.P.. GfrwersyUt. 
Awdwr yr " Aneient and Modem Denbigh^** Ac., fto. Amlen, Is. 

YN CTNNWT8 : -BHYDDIAITH. 

Hanes Gerddoriaeth y Gysegr— enghreifltlan o w^anol fathau o 
Gerddoriaeth, Arluniau o Ollérynau Gerdd henafol gwahanol 
genhedloedd. Hanes y byd. Oes gwybodaeth a rheswm. Di* 
wedd y byd. U eddyliau a dywediadau moeaol. 

BAIU>I>OKIAXTH. 

Cy/amoddiadau ey êegredig :—Awài ta Job; Adlais cûn yr angel- 
lon ar enedigaeth Grist: oywydd nadolig; pryddest ar ing Oeth- 
semane ; pryddest ar Eli; carol nadolig; dydd y fam ; emyn : 
y greadlgaeth ; y croeshooliad ; hawddgarwcn Grist. 

Cy/aruoddiadau marwnadol :— Goflkdwrlaeth am Mrs. Sandbach, 
Hafodunos; marwnad Wm. Owen, Ysw., Tan-y-cirt: marwol- 
aeth Ab Ithel ; marwohteth Golyddan. 

Cufanêoddiadau amrywiaethol .-—Pryddest ar briodas Tywysog 
Gymm; gosteg ar briodas ei Mawrhydi; cywydd tymmestlar 
oror Mon ; cywydd adieilion Dinbych ; englvn i'r bedd : ber 
awdl ar hen Faes Rhyfel ; llinellau mewn mon went 

Dyddanion r—A-wàl cyffes yr oferddyn; gwahoddiad i rodio^ 
gv^liau ; cywydd carwriaeth Robin Ddu y cyntaf ; cywydd car- 
wriaeth yr hen GmlTydd ab Ifan ; twU bach y do; gwr ag un 
goes ; dammeg y falwoden uchelgais : englynion i'r peiiiant sy- 
mudol, i'r fedwen, i'r lleuad. ^ 

Cy/amoddiadau Syniaethol .-—Y fam oedd yn wylo, gyda cherdd- 
oriaetfa ; bugeilgerdd : proest i bryddest fuddngol sal ; " Hen 
Frydain " ; caniadau Odyddol ; englyn i'r morfll ; caniadau cyf- 
rinf aol urdd y Derwyddon ; y dderwen Frvdeinig ; cariad pur. 

£n^Iyn<o« :—Beddargraph meddwyn ; i'r Rhyl ; i glychau Gwrec- 
sam; i'rywen feddrodol. 

DYDDANWCH YR AELWYD.-Yn cynnwys 
Ganeuon dewisol o weithiau y Prif Feirdd hen a diweddar. 
Pris mewn amlen, Is. 

OANEUON MIN Y FFORDD: yn cynnwys 
oddeutu deg a thriugain o Ganeuon ar wahanol destynau : 
gan Robert Jones Deriel. Argraffiad newydd, Amlen It. 

pÂTHLAU BYRION, ar Amrywiol Destyn- 

V>' au ; ynghyda Damau Byrion Rhyddiaethol : at yr hyn yr 
yr ychwanegwyd " The Siège of Harleoh." Oan D. T. Williams 
(Tyc^filyn), Pris Is. 

OLL WAITH DAFYDD lONAWR. — 

Dan olygiad y Parch. Morris WilUams (Nieander)y M.A. 
Yn cynnwys:— Hanes Bywyd y Bardd, gan y Cyhoeddwr; traeth- 
awd ar ei athrylith, gan leuan Gwynedd ; anerchiaduu barddonol 
i'r Gwaith ; cywydd y Drindod ; cywydd y Daran ; mawl I'r Gi«- 
*7?^.',*'3r^^î y Diluw; cywydd loseph; cywydd y Milblyn- 
yddoedd; barddoniaeth Gristlonogol; yr Aznrywion, erefyddola 
chylfredinol. Llian 5s. 

pAROLAU GAN BRIF FEIRDD CYMRU 

\J al Phrydyddion. Wedi eu eyfansoddi a'u casgln gan 
Mr. John Williams (Olanmor), awdwr y " Ganeuon Amrywiaethol 
Cymreig» ite. Pris 6c. 

ctnnwysiad: — 
Carol L— Ton, " Difyrwch Gw^r Gaemarion.'* 

•n.— Ton, " Tempest of War." 

m.— Ton, " Galar Ow^ Pfrainc." 

IV.—Tôn, " The Smooth Lake." 

Pasg V.— Tdn " Aderyn." 

Nadolig VI.— Ton," Old Darby." 

Gynauaf VH.— Tôn,8yn8elia." 

Plygaln Vin.— Ton, ^' Groesawîad." 

Nadolig IX.— Ton, " God Save the Queen." 

Plygaln X.— Ton, " AUwedd y Melinydd." 

Plygain XI.— Ton, " Deyonshire March." 

Pasg XII.- Ton, »• Ar hyd y Nos." 

Nadolig ao Ystwyll XIIL 

Haf^fV. 

Nadolig XV. - Ton," Ffarwel Qw^r AberflVaw." 

Nadolig ac Ystwyll XVI.-«Tôn, " Old Darby." 

Ystwyll XVn.— Ton, " Diniweldrwydd." 

Genhadol XVIIL 

Nadolig XIX.— Ton, "Bethlehem." 

Pasg XX.-Tdn, " Fenneland." 

Pasg XXI.— Ton, " Y GelUog Gwyn." 

Plygain Nadolig XXII.— Ton " Ffarwel Ned Puw.»» 

Galan XXIII.— Ton, " Allwedd y Melinydd." 

Plygain Nadolig XXIV,— Ton, «'^Mentra Owen.» 

Nadolig XXV. 

Plygain XXVI. 

Plygain Nadolig XXVIL— Tdn, " The Emigrant^ Far^ 
welL" 

Nadolig XXVm.— T6n, "Montra Owen.** 

Emyn Garol Dyrchafael XXIX. 

Garol Nadolig XXX.— Ton, " Duwgadwo'r Frenines." 

Nadolig XXXI.— Ton " Hyfrydwch y Brenin Sior." 

Nadolig XXXIL— Ton," Susanna." 

Argraffwyd gan R. HUGHES & SON, Wrexham ; ao i'w gael 
gan yr ArgrafTwyr, y Golygydd, a'r holl Lyfrwerthwyr. 



H 



Digitized by 



Google I 



Y CERDDOR CYMREIG. 

AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMRY. 

CTHOEDDBDIO DAN NAWDD 

PRIF GERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



Rhif. 64. 



MEHEFIN 1, 1866. 



Pris 2g, — gyda^r post, 3c. 



ï COR. 



Wkdi cael y lleisiau, a'u dosbarthu yn ol graddeg 
(pitch) pob un o honynt, y peth nesaf ydyw dysgu 
pob un o aelodau y Cor i wneyd y goreu o'r Hais a 
gafodd. Mot bell ag y mae a fyno lleisiau natur- 
iol da, ni fyddw yn'bosibl cael canu corawl gwell 
mewn un wlad nag yn Nghymru ; a'r unig achos 
f od corau gwell i'w cael nag a geir yn Nghymru 
ydyw, fod y corau hyny wedi cael eu dysgu a*u 
harferyd i wneyd gwell defnydd o'u lleisiau Nid 
oes gwell lleisiau naturiol jgan un genedl ; ond y 
mae y rhan fwyaf o lawer o leisiau y Cymry heb 
ddysgyblaeth briodol i'w tynu allan. Dylai ar- 
weinydd pob cor astudio y pwnc hwn yn dda ; ac 
ni ddylai adael i un cyfarfod fyned heibio heb 
ryw gymaint o addysg gyda golwg ar ymarferiad 
y Hais. Dylai ofalu fod pob un yn cadw ei hun 
yn yr agwedd fwyaf manteisiol i ganu. Os yn 
sefyll y bydd y cantorion, dylent sefyll yn hollol 
syth. Ni ddylai y corph fod yn gwyro mewn un 
cyfeiriad, ond yn gwbl syth, ac yn pwyso yn mron 
yn hollol ar y troed chwith. Dylai fod darpar- 
iaeth briodol, o ran goleuni, llyfrau, a phob peth 
angenrheidiol, fel na byddo raid i un oV cantor- 
ion fod mewn sefyllfa anghyfleus. Sefyll ydyw 
yr yatum fwyaf manteisiol i ganu ; ond os bydd 
y cor neu y dosbarth yn eistedd, gofaled pob un 
ci fod jn eistedd yn y dull mwyaf naturiol a man- 
teisiol — na byddo pwys yn cael ei roddi ar y frest, 
na byddo y pen yn gogwyddo yn ormodol tua'r 
Ilawr, na'r llygaid wrth ganu yn dal gormod o 
gymdeithas â'r Uwch. Dylai y genau hefyd fod 
yn ddigon agored. Y mae difiFyg mawr iawn yn 
Nghymru yn y pwnc hwn. Oherwydd gau-wyl- 
eidd-dra, mursendod, neu rywbeth, ychydig iawn, 
ac yn enwedig o'n merched, a agorant eu genau 
yn ddigonol wrth ganu; ac felly, bydd naill ai 
naws y ffroenau ar y liais yn ei wneyd yn rhy 
debyg i gerddoriaeth teulu y trwynau hirion, neu 
ynte naws y gwefusau yn ei wneyd jm aneglur a 
thew, neu ynte naws y dannedd aV cilfochau yn 
ei wneyd yn fain, teneu, cras, a gwichlyd, yn 
debycach i gerddoriaeth y llif ddur na cherddor- 
iaeth y galon a'r liais dynoL Angenrheidiol iawn 



hefyd ydyw gofalu am yr anadl. Canu tra dalio 
yr anadl y mae y rhan fwyaf, ac wedi hyny cy- 
meryd ystor newydd i fewn. Ond y mae hyny 
yn péri fod y canu yn anghyfartal ; oblegyd fel 
y mae y corph yn myned yn wag o awyr, y mae 
y liais yn myned yn deneuach, a'r canu yn fwy 
llesg, gwanaidd, a difywyd. Dylai y canor edrych 

hyd am fod ei gorph yn lied Iawn o awyr — mor 
Uawn fel y byddo ei asenau, a muriau tyner a 
hydwyth ei babell yn cael eu gwthio aUan. Rhydd 
hyny sylwedd yn ei lais, ac yni yn ei gerddoriaeth. 

Gyda golwg ar gyfansoddiad peiriant y liais 
dynol, gwahanol ansoddau y liais, a'r dulliau gor- 
eu i'w drin, nid oes genym ddim neillduol iV 
ychwanegu yn y lie hwn at yr hyn a ddy wedasom 
yn ein herthyglau ar " Ganiadaeth,^^ ac nid ydym 
yn gweled yn angenrheidiol ail argraffu jrma jrr 
hyn a ysgrifenasom yn lied helaeth yno. Nid 
ydym yn gweled yn angenrheidiol yn y lie hwn 
ychwaith i ni roddi dim cyfarwyddiadau gyda 
golwg ar ddysgu darllen cerddoriaeth. Yr ydym 
wedi cymeryd yn ganiataol eisioes, yn wir, fod 
holl aelodau y Cor yn medru darllen — nid ydyni 
i gael eu derbyn yu aelodau hyd nés byddont, yn 

01 cyfundrefn y Tonic Soif a, neu ryw gyfundrefn 
arall, wedi dyfod yn alluog i hyn. Nid ydym ara 
dynu dim o'r hyn a ddywedasom jn ol. Dos- 
barth y Solfa ydyw y lie i ddysgu darllen ; a 
doethineb yn swyddogion y Cor ydyw ei wneyd 
a'i gadw yn ammod gaeth — nafyddo neb i fod yn 
aelodau o'r Cor heb fedru darllen cerddoriaeth. 
Bydd hyny yn fantais i'r sefydliad yn mhob ystyr. 

Ynghyd a chael pob un i leisio yn y modd 
goreu — i ddefnyddio ei lais, a'i lais i gyd, yn y 
modd mwyaf naturiol ac effeithiol, gorchwyl 
pwysig iawn arall mewn Cor ydyw cael pawb i 
gydleisio. Yn y lie cyntaf, dylai pob un fyddo yn 
canu yr un ran fod yn cydasio mor berflfaith ag 
sydd ddichonadwy. Gyda lleisiau o wahanol 
ansoddau, ac o nerth amrywiol, nid heb lawer o 
ofal ac ymarferiad y ceir cydymdoddiad da. 
Gorchwyl arall, a mwy anhawdd fyth, ydyw cael 
y gwahanol ranau drachefn i gydasio. Byddai yn 
dda i bob arweinydd a chor gredu mai heb hyn 
brith ac anefiFeithiol fydd pob canu corawL 

Mae yn anhebgorol angenrheidiol fod y nodau 
i gyd yn cael eu seinio yn hollol gywir gan bob 



Digitized by 



Google 



46 



Y CERDDOR CYA'ffiEIG. 



un o*r cantorion — yn gywir o ran sain, ac yn gy- 
wir o ran amser. Ni ddylid gadael i un nod 
anghywir nac àmherffaith fyned heibio heb ei 
gywiro. A tbuxig at ganu mewn amser da, rhaid 
iV boll Gor fod jn hollol dan reolaeth yr arwein- 
ydd. Dylid bod yn dra gofalus befyd fod y geir- 
iau )m cael eu dweyd jn gywir, yn eglur, ac yn 
cael eu dweyd gan gynifer fydd iV dweyd yn 
hollol gyda'u gilydd. Os unsain fydd y gerdd- 
oriaeth, pwnc y dylid ymorcbestu i'w gyrbaeddyd 
ydyw bod yn hollol unsain, unair, o*r dechreu i'r 
diwedd. Yr ydym yn dweyd " ymorchestu " iV 
gyrbaeddyd, oblegyd y gwyddom i ryw fesur pa 
mor anhawdd jàyw, a hefyd, am fod canu cerdd- 
oriaeth unseiniol yn dda yn un o'r profion mwyaf 
amlwg o ddysgyblaeth dda mewn Cor. Unwaith 
yr ydym yn clywed unseiniau yn cael eu taro yn 
dda gan Gor, yr ydym yn y fan yn cael ein 
codi i ddisgwyl cryn îawer oddiwrth y Cor hwnw ; 
ac o*r ochr arall, os methu a wna Cor yn y prawf 
hwn, bydd ein gobaith a'n disgwylîad oddiwrtho 
yn syrthio i lawr amryw raddau. Os bydd yr holl 
leisiau yn cydredeg, mewn cynghanedd lawn a 
syml, y mae o'r pwys mwyaf fod pob cord yn cael 
ei daro gyda'r eglurdeb a'r unoliaeth mwyaf. 
Dylai yr arweinydd ofalu yn gyntaf oU fod y cord 
cyntaf yn cael ei seinio, a'i seinio yn llawn ac ar un- 
waith, ac na byddo cynif er ag im yn dyf od i f ewn 
ar ol y lleUl ; ac ar ol cael y cyntaf f elly, gofaled 
fod pob un arall yn cael ei ddwyn i fewn yr un 
mor eglur a chryno. Y mae eisiau gofal hefyd 
nid yn unig fod pob siûn yn cael ei tharo, ond fod 
pob gair, a phob llythyren yn y gair, yn cael eu 
dweyd yn hollol unol. Yn y fan hon hefyd godd- 
efer i ni wasgu yr angenrheidrwydd o ddweyd y 
llafariaid yn gywir, ac i bob un eu dweyd yn 
hollol yr un fath. Y mae mwy nag un sain yn 
perthyn i'r rhan fwyaf o lafariaid yr iaith Gy- 
mraeg ; ao nid da mewn un modd ydyw fod un- 
rhyw lafariad yn cael ei seinio yn wahanol ar yr 
un pryd gan aelodau o*r un Cor. Mewn llithreni 
hefyd gofaler cadw yr un sain i'r Uafariad o 
ddechreu y llithren i'w diwedd. Mewn llithreni 
lied hirion clywsom yr un Uafariad weithiau yn 
cael ei threiglo trwy ddwy neu dair o wahanol 
seiniau, ac ambell waith yn colli ei sain ei hun yn 
hollol. Nid rhagoriaeth, na cham tuag ato ydyw 
hyn ; a dylai pob canor ymogelyd rhagddo. 



GEIBIABUB Y CERDDOfi. 

Antoin, F. — Cyhoeddodd raigweithiaa cerddorolyn 
1792 a 1794. 

Antoine, D. — Disgybl i Marpurg a Blimberger. Cy- 
hoeddodd amryw weithiau cerddorol yn niwedd y gan- 
rif ddiweddaf . 

Anton, C. G. — ^Ysgolhaig dwyreiniol o enwogrwydd 
a breswyliai yn Wittenburg. Cyhoeddodd amryw weith- 
iau ar gerddoriaeth gynegrediff ao ar yr hen fesurau, yn 
y rhan ddiweddaf o'r ganrif flaenorol. 

Antonelli, Torres. — CyfansoddwT Portuguaidd. 
Yagnfenodd amryw opercu yn y rhan ddiwe&af o*r 
ganiif flaenorol. 



Antonellio, Abundio. — Preswyliai yn Naples, a 
chyhoeddodd rai motetU, &c., yn nechreu yr ail canrif 
ar bymtheg. 

Antonei, p. D.— Capel-feiatr ynBologna. Cyhoedd- 
odd amryw gyfansoddiadau yn niwedd yr ail canrif ar 
bjrmtheg. 

Antonio. — Cyfansoddwr aoncUaa a motetiSj y rhai a 
gyhoeddwyd tua 1729. 

Antonio, D. O. — Organydd tra enwo^ a drigai yn 
Rhufain tua 1460. Dywedir y byddai dieithiiaid o bob 
parth yn cyrchu yno l'w wrando. 

Antoniotto, Giorgio. — Cerddor Italaidd a f u yn 
preswylio yn Llundain am Iawer o flynyddoedd. Ei 
brif waith ydoedd traethawd ar gyfansoddiad, pa un a 
ysgrifenwyd yn yr iaith Italaeg, ac a gyhoeddwyd yn 
1760. Cyfieithwyd y gwaith yn uniongyrchol i'r iaith 
Saesoneg, dan arolygisà yr awdwr ; a bu yn dra phobl- 
ogaidd am dymor. 

Antonius. — Cyfansoddwr yn Sicily. Yn 1680, efe a 
cyhoeddodd waith o'r enw **Telyn Seith-dant" (GUhara 
aeptem Chordarum). 

Antonius, J. G. — Cantwr enwog yn Bremen. Cy- 
hoeddodd draethawd ar gerddoriaeth yn 1742. 

Antonius, Mabcus. — CyfansoddwrRhufeinig, aflod- 
euodd tua*r flwyddyn 1647. 

A parte equale — Dwy ran gyfartal o ran pwysig- 
rwydd mewn cerddoriaeth. 

Apel, Friedrich A. F. — Docfor o'r gyfraith yn byw 
yn Leipsic ; ond yr oedd eanddo Iawer o chwaeth at 
gerddoriaeth, a chyhoeddodd amryw gyfansoddiadau, 
yn niwedd y canrif diweddaf. 

Apell, David Aaron. — ^Ei brif orchwyl oedd ffofalu 
am y swyddfa rhyfel yn Cassel, ond cyfansoddodd 
Iawer iawn o gerddoriaeth i'r chwareudy, i'r eglwys, 
ac ïr ystafeU. Bu farw yn 1806. 

Aperto. — (liai.) Agored. Gair a arferir weithiau 
er dynodi fod y pedal agored i geiel ei ddefnyddio. 

Apiac«be.=^ pW Uhere. \ ^JÎT'V^ii^^^^^^n" 
. ^ y yda. x mae yn mron yn 

APLiOiMBNTO. I Istj^kyt ag IdUbitum: 

A PLOMB. — Gydachywirdeb mawr o ran yr amser. 
A poco. — Yn raddol ; o ychydig i ychydig. 
A POCo Piu lento. — Ychydig yn arafach. 
A POCO piu Hosso. — Ychydig yn gyflymach. 

Appassionatamente.) ^ 

Apollo. — Dywed Cicero fod pedwar o'r enw Apollo 
a'r mwyaf enwog oedd y pedwerydd, yr hwn oedd fab 
Zeua (lau) a Leto. Yr oedd yr Apollo hwn ac Artemis 
(Diana) yn efeilliaid, a ganwyd hwynt yn ynys Delos. 
Teimlai Hera ( Juno) yn dra eiddigus oherwydd anllad- 
rwydd ei g^r lau, ac ni chai Loto le i roddi genedig- 
aeâi i*w phlant hyd nés darfu i Neifion, o wir dosturi 
ati, gyfooi ynys Delos o waelod y môr, a'i rhoddi at eî 
gwasanaeth. JPriodolid i'r duw hwn Iawer iawn o bri- 
odoliaethau a gweithredoedd nerthol ; ond nid ydyw yn 
perthyn i ni yn y lie hwn i sylwi ar ddim ond ei cysyllt- 
lad a cherddoriaeth. Y duw ag oedd yn gouJu am 
gysur, mwynhad, a Uwyddiant plant dynion mewn 
modd arbenig oedd hwn ; ac f elly yn oeaoedd mwyaf 
diweddar chwedloniaeth Groeg, cafodd ei gyaylltu ft 
duw yr Haul. Efe, mewn modd neillduol, oedd duw 
cerddoriaeth. Efe oedd ffynonell y gân. Ei breswylf od 
yn y cymeriad hwn oedd mynydd Pamassus. Yno, 

g yda thelyn yn ei law, a choron o lawryf ar ei ben, 
ywyddai yn mysc yr Awenau ; ac oddiwrtho ef, trwy 
yr Awenau, y derbyniodd y prydyddion gelfyddyd y 
ffân. Myn rhai mai efe a ddyfeisiodd y chwibanogl a'r 
delyn; ond haera ereill mai Hermès (Mercher) ai 
rhoddodd iddo yngyfnewid am y fugeil-ffon ardderchog 
a pha MU Y byddai yn bugeilio defaid ei <diwaer Artemia 
E&, medd traddodiad, a gododd furiau Caerdroia, 
(dylem grybwyll, bid sicr, mai Cymro ydoedd), trwy 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 



47 



ddylanwad ei gerddoriaeth. Ac yn mjeg hanesion 
lawer a adroddir, y rhal nis gallwn ea crybwyll yn y lie 
hwn, dywedir i ApoUo fyned i ymryson â Fan— ^ 
cyntaf i chwareu ar y delyn, a'r olaf ar y bibell. Y 
beimiaid oedd Tmolus a Midas. Bamai y blaenaf mai 
Apollo oedd y goreu, ond yr oedd Midas yn groes iddo, 
a derbyniodd oddi'WTth Apollo bar o glustiau asyn yn 
wobr am ei ffolineb. Chwedl arall a adroddir am dano 
ydyw iddo roddi ei delyn i lawr un tro ar gareg, ac i 
nono gael ei llanw yn y fath fodd & cherddoriaeth fel 
03 cyfÇrrddaî careg arall ft hi y seiniai yn y fan fel telyn. 
Apoliko. — Ofieryn neu beiriant cerddorol a wnaed 
gan Mr. Plimton yn America. Gwnaed arddangosiad 
o hono y waitb gyntaf yn New York a Boston yn y fl. 
1820. Cynwysai 28 o wahanol ofierynau, y rhai y ^ellid 
eu chwareu ar yr un pryd, i gyd neu unrhy w nif er o 
honynt. Heblaw organ, yr oeâd yn gynwysedig ynddo 
37 o dannau violin a viotonceUo, 37 o dannau telyn, 28 o 
flûtes, 28 o Jifea, 26 o clarinets, 25 o flageolets, 26 o 
trumpets, 8 o Prench homs, 4 bugles, 12 o bcusoons, 10 

sen}etUêf hagpipea, tabyrddau o amrywiol fathau, 
gwy(&an cerddorol, sjinbaiau, efelychiadau o adar, &c., 
a'r cwbl jm yr un peiriant, ac yn cael eu chwareu gan 
un dyn, gyda chymorth bachgen^nbychan. Er mwyn 
cadwenw y dyfeisydd mewn comulwriaeth, newidiwyd 
enw yr offeryn, a galwyd ef Flimtonia, ac wedi hyny 
PlimtomcTiord. 

Apollomi. — Gan^d ef yn Arezzo. Cyhoeddwyd 
amryw opéras o'i waith. 

Afpoloni, Salyadokh. — -EiUiwr a ohiythwr lied 
wael ydoedd ar y cyntaf yn Venice. Wedi hyny daeth 
yn gyfansoddwr o cryn enwogrwydd, o leiaf yn ei 
ddinas ei him. Blooeuodd tua dechren y canrif pre- 
senol. 

Afopbsitic. — Gerddoriaeth ymadawol a genîd gynt 
pan y byddai un dieithr Wn dychwelyd iV wlad ei 
nun. Rhoddid jrr enw hefyd ar gerddoriaeth a genid 
ar y dyddiau pennodol ar ba rai y tybid fod y duwiau 
yn talu ymweliad a'u gwledydd neu eu dinaaoedd car- 
trefol. 

Apotome. — Gr. Toriad ymaith, — ^Yn gymaint agnas 
gaUent ranu ton fwyaf yn ddwy ran gyf artal, yr oedd- 
ynt yn ei rhanu yn anghyfartal mewn amrvr wiol ddull- 
lau. Yn ol un o'r rhaniadau hyny, a ddyfeisiwyd gan 
Pytha^raB, rhoddid yr enw Apotome ar yr hyn fyddai 
yn weddill o don fwyaf ar ol cymeryd Limma i ffordd 
— cyfrwng yn y cyfartaledd o 2187 i 2048. Yr ydoedd 
felly ychydig yn liai na thonig, {tonvle, neu "haner 
ton naturioV*) ac ychydig tu fwy na haner ton osfefol. 
Khoddai rhai o'r hensmaid hefyd yr un enw ar gyfrwng 
bychan liai na'r un a nodwyd. Galwent Apotome 
maioT ar chwarter ton, neu y cyfrwng rhwng 125 a 128, 
ac Apotome Mmor ar cyfrwng liai lyth, sef o 2025 i 
2048. ^ Gwna Jean de Mûris ddefnydd arall o'r gair, a 
galwai haner ton leiaf yn Apotome, a haner ton fwyaf 
yn 2>ie«i9. 

Appoggiatura. — Ajmodjiatvfra, — Ystyr y gair yw 
pwyso ar beth arall. Mewn cerddoriaeth, sain addumol 
ydyw, yn cael ei argrafifu mewn nodyn liai na nodau 
cyÔredm y gerddoriaeth. Fel rheol gyffredin, mae yr 
addum-nod yn cymeryd haner amser y nod fyddo ar ei 

01 ; ond pan fyddo y nod hwnw yn nod bannodol, bydd 
yr addum-nod yn cymeryd dwy ran o dair o'r amser, 
fel hyn : — 

Yn aigraifedig. 



pM^r l (" i rrË ^^i^gil 



Cenir. 



Nid ydyw y rheol hon, pa fodd byn^, yn cael ei chadw 
yn gaeth ; ond arferir Uawer o rydcUd ar y pwno gan 
gantonon a chwareuwyr. Yr unig reol sydd fw chadw 
gyda manylrwydd ydyw hon :— Pa faint bynag o amser 
a roddir l'r Appogiatura rhaid bod yn ofalus na chaflfo 
y nod fyddo ar ei ol ddim ond y gweddiU o'r amser. 
Nid llawer o ddefnydd a wneir gan y cyfansoddwyr 
goreu yn bresenol o'r nodau hyn. Yn hytrach nag 
ymddired llawer i ddatganwyr, y maent yn dewis ys- 
grifenu pob peth i lawr yn hollol fel y maent am ei 
gael, o ran amser, pwyslais, ac arddull. Gyda golwg 
ar gynçhanedd, nid ydyw addum-nodau yn ddaros- 
tyngedig l'w deddf au o gwbl ; neu yn hytrach, y mae 
yr addum-nod yn pwyso mor hollol ar y nod fyddo ar 
ei ol, fel nad yw cynghanedd yn gwneyd dim cyf rif o 
hono. 

Aprili,-Guiseppe.— Bu Aprili yn sefyll yn uchel fel 
athraw canu. Ganwyd ef yn y fl. 1764, a threuliodd y 
rhan ddiweddaf o'i oes yn Naples. 



P 



m 



f-F-*- 



m^=f^ftcfffa 



Y DIWEDDAR WILLIAM JACKSON. 

Dn>D Sadwm, Ebrill 14, bu farw y cerddor galluog. 
William Jackson o Masham. 

Ganwyd ef yn Masham, lie bychan yn Swydd Efrog, 
Ion. 9, 1816. Melinydd tlawd oedd ei dàd, ac yn y 
félin ^d cafodd yntau ei ddwyn i fyny ; ond nid yw 
swn y meini yn malu, mwy na swn olwynion y peir- 
ianau yn y gwaith haiam, presenoldeb y ** damp " yn y 
gwaith çlo, trwst ** saethu" y chwarel llechi, na dim 
arall a ail fod yn amgylchynu preswylfeydd neu weith- 
leoedd y dosbarth ^eithiol yn péri i athrylith droi draw 
a'u eadael yn ddisylw. Yn hen eclwys y plwyf yn 
Masham yr oedd barrel-organ ag oedd yn achosi llawer 
o syndod a hyfrydwch i William, hyd yn nod pan yn 
wyth mlwdd oed ; a llawer iawn o ddifyrwch agafodd 
wirth welea ei gwahanol ranau yn gweithio. Pan oedd 
tuag wyth oed, cymerodd ei nain ef ati i Félin Tanfield, 
ychydig filldiroedd o Masham. Yno efe a ddechreuodd 
chwareu ar hen^e a fuasai gan ei dad er ys blynydd- 
yddoedd cjn hyny pan yn perthyn i Filisia Swydd 
Efrog. Ond yr oedd yr hen^e wedi gweled ei dyddiau 
goreu, ac yn analluog i seinio D, a mawr oedd trallod 
William o'r herwydd. IV dynu o'i ofid, rhoddodd ei f am 
flûte newydd iddo, ac yn fuan ar ol hyny rhoddodd gV^r 
bonheddig o'r ardai ^ute gyda phedwar key arian ami 
iddo. A mawr ydoedd ei orfoledd wedi cael yr oflferyn 
hwn. Anfonwyd ef i'r ysgol, ond ychydig iawn o 
awydd oedd ganddo at lyfrau. Llawer gwell oedd 
ganddo fod gyda chlwb o gantorion pentref Brigham 
Gâte na bod yn yr ysgol. Dysgodd ddarllen cemdor- 
iaeth gyda y rhai hyny mewn ychydig amser. Dychwel- 
odd adref o'r ysgol heb fod ond ychydig o ysgolhaig, 
ond yn llawn o ysbiyd cerddoriaeth ; ac nid oedd dim 
a lanwai ei ddymuniad ond cael organ, er na feddai gy- 
maint a cheiniog i'w phrynu. Pa fodd bynag, yr oedd 
clochydd yn y gymydoçaeth wedi prynu hen barrel- 
organ ag oedd wedi ei threulio allan wrth drafaeHo ar 
hyd y gwledydd gyda show fechan. Tybiai y clochydd 
pan yn ei pmynu y gallai ei had^eirio, ond er ei hoU 
ymdrech nid oedd dim cerddoriaeth i'w gael o'r hen 
oflferyn, ond rhywgjrmysgedd o seiniau 30* asyn, y ceiliog- 
wydd a'r mochyn. O'r diwedd, penderfynodd ei dangos 
i William, a daeth a hi at y ty mewn trol mul, neu 
"gart adonci." Er nad oedd William ond "crotyn" 
(chwedl y Morganwys), deallodd fod gwreiddyn afiech- 
yd yr hen chwaer yn y bibell wynt, ac addawodd y 
byddai yn hoUiach yîi inhen yr wythnos. Aeth y cloch- 
ydd yno yn mhen yr wythnos ; a mawr oedd ei syndod 
a'i lawenydd wrth glywed yr alawon hyfr) d a roddid 
allan gan yr hen organ. Rhoddodd sofren felen i'r 
hogyn ; a hono oedd y gyntaf a f u erioed yn ei feddiant. 



Digitized by 



Google 



48 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Wrth weled ei Iwyddiant gyda'r hen organ hono, daeth 
i ben y pleDtyn y eallai vmeyd oi^an. Dechreaodd 
ami o ddifrif ; ac wrtn ei weled mor benderfynol, trodd 
ei dad ati i'w gynorthwyo. Ond ni wyddai y Daill iia*r 
Uall ddim pa fodd i ddefnyddio un arf ond y fwyell a^r 
gyllell. Pa fodd bynag, trwy ddjrfal barhad, ac ar ol 
mynych f ethiant, yn mhen tri neu bedwar mis, yr oedd 
ganddynt oz|2:an law yn barod, yr bon a ehwareuai ddeff 
o donan yn lied dda. Erbyn hyn, yr oedd pobl y wlad 
yn dyfod yno yn Uuoedd i weled a chlywed yr organ, 
ac anfonid ben organau iddo i'w badgyweirio. Ond nid 
oedd William yn f oddlawn ar byny ; penderf ynodd 
wneyd orsan arall, gyda phump o stops. Cwblbaodd 
j gortkwyl hwnwbefyd. Tua'r adeç hono digwyddodd 
iddo gael casgliad Boyce o Gerddonaeth Eîelwysi Cad- 
eiriol a cbopi o Bamadeg Calcott. Dysgodd cbwareu y 
cyntaf ar yr organ, ac ymroddodd ati gyda diwydrwydd 
i astudio y Uall. Yn nesaf efe a syfansoddodd ddwsin o 
antbemau bycbain, y rbaî a ann>nwyd i Mr. Camidge, 
organydd yr Edwys Cradeiriol yn Efirog. Nododd Mr. 
Camidse yr ycbydig wallau oedd ynddynt, a pba fodd 
j gellid en gwella, a rboddodd air o gemogaetn i'r dyn 
leuanc i f^ned yn mlaen i gyfansoddi ycbwaneg. Dylem 
ddwevd ei f od o byd yn y f elin, ac mai yr unig amaer oedd 
ganddo at gerddoriaeth oedd ycbydig ganol dydd a'r 
nos. Yr oedd band milwrol yn ymarter y pryd bwnw 

SI Masham. Tmunodd William Jackson a bwynt. 
echreiiodd ysgrifenu cerddoriaetb i'r band bwnw, a 
dysgodd cbwareu gyda'r fatb gyflymdra, fel y gallai 
gymenrd unrbyw oneryn a ddigwyddai fod yn eisiau. 
Ar ol nyny, efe a ddysgodd cbwareu pob offervn tant, 
er nas geUid dweyd ei fod yn cbwareuwr o'r dosbarth 
blaenaf ar ddim. Yn y fl. 1832, pan oedd Jackson yn 
16 oed, cafwyd oigan newydd i'r ^Iwys, a pbennodwyd 
ef yn organydd. Ei gynog oedd £30 y nwyddyn, ac 
enillai 3s. 6c. y dydd fel gwas mewn melm. Tiwy 

Smortb llyfrgèll yn Leeds daetb yn gydnabyddus a 
ozart, Haycm, Spobr, Mendelssobn, ac ereill o brif 
feistriaid y celfyddyd. Yn 1839, efe a ymunodd ag un 
Mr. Ascou^ yn y fasnacb o wne^d a gwerthu can- 
bwyllau. Parbaodd gyda'r alwedigaetb hono am 12 
neu 13 mlynedd. Yn y flwyddyn bono efe a gyfansodd- 
odd ei anthem, **For joy let fertile vcUleys sing" ei 
ganig fuddugol, ** T?ie aisters qftïie sea "; y flwyddvn 
ganlynol efe a gyboeddodd ei 103edd Psalm--cyfansodd- 
lad 1 gerddoiTA lawn, a pban yn 29 oed, efe a orphen- 
odd y gydgan ddiweddaf o'i oratorio ** Deliveranee of 
Israël jrom Bàbylon " (Gwaredigaetb Israël o Babilon). 
Datganwyd yr oratorio bon lawer gwaitb yn Bradford 
a lleoedd ereill yn Swydd Efroc, ac wedi hyny yn 
liverpool,* Mancbester, a UuncUdn. Cyn ymadaw o 
Masbam befyd efe a gyfansoddodd ail oratorio, o'r enw 
** Isaiab," yr bon a gyboeddwyd yn 1851 ; ond ni cbaf- 
odd bono gymaint o gylcbrediad a'r gyntaf. 

Yn necbreu yr baf, 1862, efe a symudodd i Bradford, 
ac ymsefydlodd yno fel proflfeswr a gwerthwr cerddor- 
iaetb, a pbennodwyd ef yn oi^anydd, yn gyntaf yn 
Eglwys St. loan, acwedi bynv yn Ngbapel HortonLane. 
Bu ei laf ur ^da' cberddonaetn yn Bradford yn ddiflino a 
tbra efifeitbiol. Oymerodd le Mr. Winn fel arwein^dd y 
Choral Union ; pennodwyd ef wedi byny yn arweinydd 
y Festival Choral Society, yr bon trwy ei lafûr a'i fedr 
ef, a ddaetb yn un o'r cymdeitbasau cerddorol ^alluocaf 
yn y deymas. Yn 1859, efe a gyfansoddodd ei gantata 
** Y Fhoyddyn" yr bon a ddatganwyd yn y gylcbwyl, 
dan ei arweiniad ef ei bun. 

Ond yn ngbanol ei laf ur, efe a symerwyd ymaitb ; a 
tbrist lawn ydyw Bradford ar ol ei golli. Gadawodd 
weddw a naw o blant i alaru ar ei ol. 

[♦Y tro cyntaf y datganwyd yr oratorio bon yn L'pool, 
yr oedd Mr. Jackson ei bun yn arwain ; a da yr ydym 
yn cofio y modd y darfu iddo colli ei bun yn ngkanol 
im o'r cydganau, san mor gynnyrfus a tbanllyd yd- 
oedd ; ond nis gwyddem y piyd bwnw ein bod yn canu 
dan arweiniad un a ddaetbai i fyny trwy y fatb anfan- 
«iaion. — Gol.] 



ANTHEM ANGLADDOL Y DIWEDDAB 
MB. W. OWBN, POBTMADOC. 

At BwyUg&r Cystadkuol Llsyn ae Eifionydd, Pasg^ 1866. 

FONBDDIOION,— • 

Daeth i law 4 o gvfansoddiadau cerddorol ar y testyn 
uchod, yn dwyn y ffugenwan, Amphion yr Ail, Qwilym 
ap Galar, Dafydd Frenin, a Madoc ap Gruffydd. 

Y mae y tri olaf yn gyfansoddiadau ag ydynt yn meddu 
ar raddaa o deilyngdod, a phob un o boDynt yn tellyngu 
y wobr, pe na buasai ond un wedi dod i law ; ond am 
Amphion yr Ail, y mae y llawysgrif yn aflêr, y cyfluniad 
yn ddi-chwaeth, a'r cyfansoddiad fel cyfanwaîth yn ar- 
ddangos nad yw yr awdwr wedi talu sylw digonol i g^f- 
ansoddiant, i fod hyd yn hyn, modd bynag, yn ymgeisiwr 
llwyddianus ar destynau Anthemawl 

Y mae gan Gwilym ap Galar gyfansoddiad lied wych. 
Agora gyda chydganyn y Cywair Lleiaf, yn amserô — i, 
ac ft ymlaen yn Ued feistrolgar hyd y dydd tudalen, ac 
yno daw allan a thrawsgyweiriad •* na wyr am dano " — 
un mor uchel ''na fedr oddiwrthoj" ac oddiyno i ddi- 
wedd yr ysgogiad. ar y 5ed tudalen, y mae y cyfansodd- 
iad yn gmglwytb o dramgwyddiadau ac anhawsderau. 
Ar y 6ed tudalen ceir symudiad newydd, amser 4 — i, ar 
y geirian, " Ond trugaredd yr Arglwydd." Yn mhen 
ycbydig Fannau, fe esgor y symuduid hwn ar Ebedgan, 
y Sylfon yn rhedeg mewn rhan yn y Cywair Lleiaf, ao 
mewn rhan yn y Cywair Mwyaf, yr hyn a bair anhawsder 
yn yr attebiadau yn y Ueisiau eraill. Modd bynag mae 
y gweithiant allan yn unol a'r '* deddfau gosodedig ;" ond 
o ddilyn y deddfau hyny, y mae y trawsgyweiriadan wedi 
eu dwyn yn gaeth, yr awen mewn Uyffethair, a'r cyfan- 
waith yn llesg a dienaitb. 

Dafydd Frenin. Dyma gyfansoddiad Uafurfawr iawn, 
wedi ei ddosbarthu i 5 o ranau, y cyntaf o ba rai yw In- 
troduction, sef damau wedi en cymeryd allan o weithiaa 
cerddorol Mr. W. Owen, y peth a eilw yr awdwr yn 
" Feddylddrych Cerddorol yn gosod allan fywyd ac 
athrylith y diweddar Wm. Owen.*' Y mae yr idea yn 
darawiadol iawn, ond nid yw y modd y mae yr idea wedi 
ei chario allan yn fy moddhau, na chwaith yn fy marn i, 
y D gosod allan yn deilwng deithi cerddorol ein hen gyfaill 
ymadawedig. Dechreair y rhan leisiol gydft Q*tartett 
ar ** Dyddiau dyn," ac eir ymlaen gyda SemicAorus ar y 
geirian, *♦ Canys y gwynt," wedi eu cynganeddu yn gywir 
a rheolaidd, ond heb ddim ynddynt yn galw am 8>^lw 
neillduol. Ar y lOfed tudalen ceir Fugue ar y geiriau 
" Ond trugaredd yr Arglwydd," y sylfon a'r attebiadau 
yn rhedeg yn rhwydd a naturiol, ona fod y gynghanedd 
yn amddifad o felodedd ac amrywiaeth. Ar y cyfan, y 
mae hwn yn gyfansoddiad Ued deilwne : gydag ycbydig 
gyfnewidiadau yma ac acw, a rhoddi rbai épisodes am- 
rywiaethus yny Cydgan olaf, gellid ei wneyd yn ddemyn 
gwir ganmoladwy. 

Madog ap Gruffydd. Dyma gyfansoddiad destins a 
tharawiadol ; y gynghanedd yn esmwyth a naturiol. 
Dechreua gyda Cnydgan o froddegau symlion a tblysion 
yn y Cywair Lleiaf, yn ardduU Beethoven. Y gynghan- 
edd yn chwaethus, ond o'r braidd wedi ei Uwytho gyda 
chydbwysiadau (^Suspensions), Y mae yr ail ran, ar 
"Canys y Gwynt," wedi ei gyflunio yn ddedwydd iawn, 
yr ysgogiadau yn syml a rhwydd, er hyny yn fawreddog, 
y trawsgyweiriadan yn naturiol a meistrolgar, a'r efel- 
ychion disgynol yn cael en dilyn gan gydarllwysiad o 
deimladau galarns, am nad y w " ei le yn adwaen mo 
hono ef mwy," a'r cwbl yn terfynu gyda Chydgan gor- 
foleddus ar "Trugaredd yr Arglwydd a bery yn dragy- 
wydd." Ar air a cbydwybod, dyfarnaf y wobr gyntaf i 
Madog ap Gruffydd, a'r ail i Dafydd Frenin. 

Mawrth 81, 1866. W. Davibs. 

[Y buddugol oedd Gwilym Gwent. Bhoddir dechreu 
yr anthem yn y rhifyn hwn o'r Ckrddob, a'r gweddill 
yn y nesaf. — Gol.] 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYxMREIG. 



49 



TSTAFELL ÎE HEN ALAWON. 



TbWY na roddasom ddim i fewn yn ein rhifynau di- 
wêààsdf y mae dodrefiiyr "Ystafell" ddyddorol hon 
wedi myned yn bentwr lied fawr; ac yr ydym yn 
gweled nas eallwn eu cwbl drefnu y tro hwn eÇo ; ond 
rhoddwn ychwaneg o eylw iddynt y tro nesaf . 

** Syk. — Dyma hen Alaw, " Gwel jrr Adeilad " fel y 
dy Bgais bi tu'30 mlynedd yn ol with glywed hen wraig 
yn yr aidai hon yn ei chanu ar garol. Y mae yn Ued 

Gwel tb Adeilad. 



wahanol i bob un o'r dulliau yn mha rai yr argraffwyd 
hi yn y Csbddor; ac yn ol fy meddwl i, y mae yn 
llawer ystwytbacb a tbynerach Alaw fel hyn. Di- 
gwyddodd gwall bychan, ond lied bwycdg, yn " Agoriad 
y Melinydd," yn banau 6 a 7. 



YnUe 



Dylasai f od 



^^^^^mpf^ 



Y mae ^enyf un neu ddwy eto o hen Alawon, y rhaî a 
anfonaf i chwi cyn bo hir. Yr eiddoch, &c., 
Fandy Saethon, W. Jones." 




^^^^^^p^E^7iJ'fi Jir-^ 






" Syr, — ^Yr wyf yn sicr nad oes neb yn hoffach na 
mi o edrych i mewn i ** Ystafell yr Hen Alawon " jni y 
CsRDDOB, na neb yn teimlo mwy o ddyddordeb yn- 
ddynt. Yr wyf wedi diagwyl llawer am weled rhyw- 
beth tebyg i'r Alaw hon yn jrr ystafell. Pa un ai 
Cymro, ai rhyw un o genedl arall a'i cyfansoddodd nia 
gwn; ond enw Cymreig o gefais i ami, sef ** Nyth y 

Nyth y Gog. 



€rog." Nia gwelaia hi erioed yn argraffedig nac ysgrif- 
enedig, ac ni chlywaia ond un erioed yn ei chanu, a 
hwnw oedd fy lien daid : ond dichon y gwyr rhai o 
gyfeillion y Cebddor ychwaneg yn ei chylcn. Yr unig 
eiriau a gefaia ami oedd ** Cwcw." 

Yr eiddoch, &c., 

Eos y Ceiei." 



^ r-f=F^=t^^^-^-F-r-c=sj^^^d ir r r ss^ff^j^i^ 



ft:^-A ^myyj^^F^:è.^=^^^f^^ S^^ 



i 



J^ 



-#-#■ 



^Sl 



^ 



[g 



=F-^ 



EEE^^^ 



^- 



Wr-^ 



** Syr, — Am y gwelaoch yn dda argraffu yr hen Alaw 
a anfonaia i chwi o'r blaen, wele i chwi un eto, a glyw- 
aia gan lanciau gweini yn mhlwyf lianynghenecQ, Sir 
Fon. Gallwn dybied mai yr un y w awdwr y naill a'r 



Hall. Y maent yn cyfranogi yn helaeth o'r unrhyw 
ysbryd, beth bynag. 

Yr eiddoch, &;c., 

E. E." 



Araf^ 




** Syr, — ^Wele fi yn anfon i chwi ddwy hen alaw, a 
yagrifenais wrth wrando Owen Daviea (Bardd Llechog) 
yn eu canu. Bywedodd wrthyf fod yr alaw sydd heb 



enw wrthi wedi cael ei chanu ar eiriau Cymraes tua 80 
mlynedd yn ol gan rai o'i henafiaid. Gyraf i chwi am- 
ry w o hen alawon eto pan gaf hamdden. — Alaw Lleyn." 



* 



m 



PENCRAIG. 



q=t 



-m ë. 



^ 



V^^^ 



^^ffi 



=p=ic 



-#---#■ 



£ 



m. 



ZÉZZ^ 



^^ 



t=& 



ïs 



I 



^E? 



EErË 



. ë ^0--G- 



Digitized by 



Google 



50 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Y Hall ydyw hon : 




à 



T 1 I 



=F=?^ 



zMtis: 



i 



! I 



ti-^-'^^îr^f ^^ 




CEONICL CERDDOBOL. 



SoAK, ÂBBBTAWB. — Nos WeiierjGroglithyCynalîwTd 
eyfarfod cerddorol yn y lie hwn, gan y cor, dan arwem- 
iad Mr. Dd. Jones. Yn mysg y darnan a ganwyd yr 
oedd y rhai canlynol :— The Lord gave the word (Han- 
del), Chwi feibion dewrion Dirwest (oV Cbrddor), 
Ochenaid am Oymro, Morfa Rhnddlan, Dyfroedd Babi- 
lon, Kant y mynydd, Y pedwar hen lanc, Y peth By*n 
ddamwain (Stephen), Gan yr Arglwydd ein Dnw (o'r 
Gbbal), Lift up yonr heads (Handel), Yr Haf, Y Clych- 
au, a'r Halelolah Chonu. Bu raid gadael allan amirw 
o ddarnaa a ddarparesid o ddiffjrg amser. Yr oedd y 
capel yp. orlawn ; a hyderwn y bydd iV cor ymroddi ati 
o ddifiif i orphen dysgn y àfesstah, a rboddi datganiad o 
bono yn gyflawn ar fyr. — Crohebydd, 

Cabrdydd— Nos Lun, Ebriîl 23ain, rhoddwyd cy- 
ngberdd yn Staart Hall, yn y lie bwn, gan Miss Bell 
Morgan, merch Mr. D. Morgan, Porth, yr hon sydd yn 
bresenol dan addysg gerddorol gyda Mr. Lawrance, 
Merthyr Tydfil. Y cerddorion a wasanaethent yn y 
eyfarfod oeddynt : Miss Edith Wynne, Miss Walters, 
Llew Llwyfo, Mr. Dd. Morgan, a Mr. E. Lawrance. 
Drma yr hyn a ganwyd, gydaff ychydig nodiadau amyot. 
Thon art so near, ean Miss Walters. Dyma gann mewn 
gwirionedd«-enaid y gantores megys wedi ymgoUi yn y 
g&n. The Désert, gan Llew Llwyfo. Y nodan nchaf yn 
aflêr, ond y rhai isaf yn dda. Bobert toi &c., gan Miss 
Wynne. Bloeddio, gwaeddi a chanu yn wan, ond dim 
cynhyrfiad. Sonata ar y piano, gan Miss Bell Morgan. 
Gydag ymroddiad, gall f ferch fechan hon ddyfod i 
chwareu yn dda. Una Voce, gan Miss Walters. Y 
gallu corphorol yn rhy fach. At the peaceful midnight 
hoar, gan Mr. D. Morgan. Mae Mr. Morgan yn well 
arweinydd na chanwr. Llwyn On, gan Miss Wynne. 
Yn rhv arw o lawer iawn. Gwna bob peth fel Cymro, 
gan Llew Llwyfo, yn gjrnhyrfos a disrifoL Fantasia ar 
y piano, gan Mr. Lawrance. Ychydig iawn o feddwl. 
** Solfa,*' gan Miss Wynne a Llew Llwyfo, yn lied dda. 
Tiff the streamer of England, san Mr. Morsan. Cam 
ag ef ei hnn a wnaeth Mr. Morgan y tro hwn hefyd. 
Solo ar y piano gan Miss Morgan ; pert. Mabel, gan 
Miss Walters. Braidd yn rhy anfforfiol. Tell me my 



heart, gan Miss Wynne, yn weddol dda Will o' the 
Wisp, gan Llew Llwyfo. Y minor 3m dda tawn ; ond 
wrth eîrio yn rhoddi gonnod o sain ar y cydseiniaid, a 
rhy y thydig ar y llafanaid. O ye tears, gan Miss Wal- 
ters, yn swynol. Sonnd the tnimpet, gan Llew Llwyfo 
a Mr. Mor^n. Y lleisian yn anghyfartal. SofUy sighs, 
gan Miss Wynne. Yr adroddgan yn dda iawn. Dang- 
osodd Miss Wynne lawer mwy o alla yn y demyn hwn 
nag mewn dim arall a ganodd. Morgan yr Ader, gan 
Llew Llwyfo. Yn ddigrifol ofnadwy ; a dyna'r Llew yn 
ei le. Bychan, mewn cymhariaeth, oedd y cynnlliad. 
Yr oedd hwyl dda ar y cana, a rhoddwyd encore i amryw 
o'r daman. — Ffagan, [Rhoddodd yr nn cantorion ^- 
res o gyngherddan mewn amrywiol fanan yn siroedd isaf 
y Dehendir.] 

Ctsbor. — Kos Sadwm, Ebrill 7, rhoddwyd cyngherdd 
yn y Ue hwn. yn mha un y cymerwyd rhan gan Miss 
Eyans (Eos Gwynedd) Cwmyglo, Llinos Arfon, ynghyd 
a'r Saron Glee Society, yr Eryii Glee Society, a Llystyn. 
Yr oedd y gyngherda drwyddi yn nn o'r rhai goren a 
gawsom yn y parth hwn. Canodd yr Eos, y Llinos, a 
Llystyn yn rhagorol, a'r Eos felly mewn modd arbenig. 
Yr ydym yn credu y dvlai y gantores hon gael mwy o 
sylw a chefnogaeth. leuanc, yr ydym yn deall, ydyw y 
Saron Glee Society ; ond y maent yn cana yn dda, a den- 
ant i gann yn well gydag arferiad. Am yr ** Eryri," 7 
maent hwy yn hen ac yn gyfarwydd ; ac nid gormod 
ydyw dyweyd mai dyma y parti goren o'r fath yn Ngog- 
ledd Cymra. Mae y Ueisiaa yn dda ac yn bar, y c]^ar- 
taliad yn lied wych, a'r expressioi^—j cryf a'r gwan, y 
pwyslais a'r osle^ yn rhagoroL Cafwyd yno gystadlea- 
aeth hefyd, mewn darllen ar y pryd, ac mewn cann, yr 
hon a femid gan y Parch J. Bobarts {leuan GwvUt), 

Abbbtilbri, Mtbwt. — Dydd Llan, Mai 7fed, cynal- 
iwyd Eisteddfod yn y lie hwn, a dyfamwyd y prif wobraa, 
cerddorol fel y canlyn : — Pant Corlan yr Wyn, goren, 
W. Morgan, Nantyglo. Dwyawd, ABC; goren. Miss 
Andrew a Mr. Ambry, Blaenafon. Bnddagoliaeth Dir- 
west ; cydfaddngol, coraa Gwilym Gwent a Joseph 
Job. Yr Haf; goreu, cor Gwilym Gwent. Canig ar y 
*• y Ffrwd ;" goren, Gwilj Bi Gwent, 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 



51 



Undeb Cxrddorol Dirwbstwyb Ebtri. — Dydd 
Sadwm, Mai 19, oyfarfu Pwyllgor yr Undeb hwn yn 
Nghaemarfon. Cymerwyd i lawr enwau a nifer y Cor- 
au sydd wedi ymono, a chafwyd fod eu rhifedi dros 
700. Oafwyd Wyd reetr o'r damau a fwriada pob 
Cor eu canu yn y Gymanf a. Penderfynwyd fod y 
Gymaof a i gael ei chynal yn Nghastell Caemarf on, dydd 
Mercher, Gorphenaf 11. Penderfynwyd hefyd fod y 
Parch. R. LewÏB, a'r Parch. J. Roberta, ynghyd a 
chyf eillion Caemarfon i wneyd y darpariadau angen- 
rheidiol gyda, golwff ar y Ue. Heblaw amiyw o gorau 
perthynoirr Undeb, pennodwyd fod y personau can- 
lynol i gymeryd rhan yn y gyngherdd a gynhelir yn yr 
hwyr : — Miss Evans fJSos Chaynedd)^ Cwmyglo ; Mr. J. 
Owen (Olanmarchlyn), a Miss Owen, ei fercli ; a Mr. 
R. Roberts, Caernsorf on, i chwareu yr harmonium. 

Undeb Cerddorol Cyhrbig yn America. — Ba 
nym ddeaU fod Undeb Cerddorol wedi 



cael ei aefyolu oan gerddorion Ojmreig talaeth Wis- 
consin, yn Amenca. Yr oedd hyn mewn bwriad er ys 
rbai bljmyddau ; ao y mae yn ddiamheu y buasai y 
bwriad wedi ei roddi mewn gweithrediad cyn byn oni 
buasai i'r rh^el ei rwystro. Ar y 27ain o Chwefror 
diweddaf, dechreuwyd Cymanfa gyntaf yr Undeb, a 
pbarhaodd y dydd hwnw jmghyd a'r ddau ddydd dy- 
lynol. Y Ue y cynaliwyd hi oedd Gambria. Euiolwyd 
y Parçh. Rees Eyans Tr gadair, a Mr. J. P. Jones i fod 
Yn llywydd y canu, a phenodwyd amiyw gyf eillion yn 
bwyÛgor er nurfio rheolau yr Undeb. 

Trc»i y gweiihrediadau ar ddydd mawr yr wyl oedd 
felycanlyn: — 

Cyfarfod 10 o*r gloch. Dechreu trwy ffanu Ton 
Gynulleidfaol, darllenaffweddio. Anthem, Morwedd- 
aidd ar y mynyddoedd, gan gor Milwaukee. Pasio 
rheolau yr Undeb. Gwersi ac ymarferiadau mewn 
cerddoriaeth grefyddol. Anthem, Duw sydd noddfa. 
Dechreuwyd cyfarfod y prydnawn yn yr un drefn ag 
un y boren. Charming May, pedrawd, gan gor Racine. 
Aràeth ar Gerddoriaeth gan J. P. Jones. Anthem, 
Teymasoedd y ddaear, san y corau ynghyd. 

Yn y cyfarfod yn yr hwyr, canwyd Ton GynuUeid- 
faol. Anthem, Tejrmasoedd y ddaear. Pedrawd, 
Away, away, gan gor Cambria. Pa fodd y slanha 
liane ei Iwybr, gan ffor Milwaukee. Battle Cnorus, 
»m yr hoU gorau. Over the sea, gan ^r Cambria. 
Pedrawd, Pmse to the soldier, gangantorion o Racine. 
Let the gâtes of Zion ring, gan gor Muwaukee. Eva Lee, 
gan gor Cambria. C&n, Noswaith olaf y saethes ddu, 
gan 0. E. Jones, Cambria. Pedrawd, Y Gemien werdd, 
san gantorion o Racine. CAn gan Mr. William James, 
Milwaukee. Pedrawd, Afonig fechan, can gantorion o 
Cambria. Cftn, LoYely Walee, gan J. P. Jones. Cftn, 
Good niffht, gan Miss Lewis. CAn, Pm londv since my 
mother died, gan E. O. Jones. HsJlélujah Chorus, gan 
y corau ynghyd. Yr oedd yr holl gorau gyda'u gilydd 
yn rhif o tua 200 o gantorion. Yr <^d yr air a'r bass vn 
dra rhagorol, yr alto yn lied dda, a'r ténor yn beraidd. 
Chwareuid y cyf eiliant ar y Mdodion ; ond teimlid ei 
fod yn rhy wan pan fyddai y corau i gyd vn canu gyda'u 
gilydd. Uafwyd cyfarfodvad hvnod o ddedwydiC» di- 
amheu y gwna jt Undeb hwn les nid bychan i ganiad- 
aeth yn mysg ein cenedl yn nswlad y gorllewin. 

Cynelir y cyfarfod blynyddol nesaf yn Milwaukee, 
tua'r un ad^ y fiwyddyn nesaf. Dymunwn i'n cyfeill- 
ion cerddorol yn y wlad hdaeth bellenig hono bob 
llwjdd gyda'r gwaith buddfawr o ddiwyllio eu caniad- 
aeth. 

FfisTiNioo.— -Nos Fawrth a nos PtrcheT, 16 a 16, 
cynaliwyd dwy gyngherdd yn y Ue hwn gan Seindorf 
Bres Gwaenydd, dan arweiniad eu hathraw Mr. KeUy. 
Mm y seindorf hon ^n rhoddi ei gwasanaeth o leiaf un- 
waith bob wythnos l'r gymdeithii Ddiwygiadol, neu y 
" Clwb Du '/' a chydnabyddodd pobl yr ardai eu llafur 
trwy roddi eu presenoldeb wrth y canoedd yn eu cy- 
Dgherddau. 



Trbfriw. — Cynaliwyd cyfarfod cYstadleucl yn addol- 
dy y Methodistiaid Calfinaidd yn y lie hwn ddydd Llun 
y Pasg. Cynwysai y gystadleuaeth gerddorol y damau 
canlynol: — ^Ymweliad v Bardd, Bwth fy ifhad, a'r 
Cyfamod DisitfL Y buddugol ar y gyntaf oedd Mus J. 
Jones, a'r ail Mr. 0. W. WiUiams; y eoreu ar yr ail oedd 
Miss J. Jones a Mr, £. Owen, a'r ail- Mrs. A. Eyans a 
Mr. Dd. Eyans. Ar y drydedd, yr oreu oedd Mrs. A. 
Eyans. Canwyd y damau canlynol hefyd gyda llawer 
o gymeradwyaeth gan gor y Tonic Soif a : — ^A Gaua^, 
Amser Gwell, Y Llwynog, Uchel yw bloedd, The Sky- 
lark, O deued pob Cymro, Ffarwel i Gymru, a'r Gwenith 
Gwyn. 



BWBDD Y_GOLYGTDD. 

loRWBRTH a ofyna — Pa draws^weiriadau sydd yn 
yr Unawd, **A ninau'r disgybSon," yn Yr Ystorm 
(Stephen). 

Cofîed ein gohebwyr yn barhaus mai i'r tân ar un- 
waith yr ydym yn tanu pob Uythyr os na fydd enw a 
chyfeinad yr ysgrifenydd wrtho. 

Ylltyr. — Derbyniasom yr ysgrif, a darUenasom hi 
gyda chryn lawer o ddyddordeb ; ond y mae yn ddrwg 
rm nas geUir ei haigraffu yn y Cxrj^dob o ddifiyg 
lyrenau priodoL 



CONGL I TONIC SOLFA. 



Rhbstr o'r Pxrsonau a gymbrasakt 

YR InTERIOEDIATE CERTIFICATS YN NOHYMRU. 

Arholydd — ^Mr. J. Richards. « 

BANaoR.— Lewis Williams, Hirael, (O. N.) 

Hugh Owen Hughes, 38 James St., (O. N ) 
Drwg genym i ni, trwy ryw anffawd, adael allan o'r 
rhestr yn y Rhif 3m diweddw yr hyn a ganlyn :- 
Llanrwst : — 
Athraw, Mr. Wm. Williams, athraw yr Ysgol 
Brydeinig. 

Rhif 29 

Elementary Certificate - • - - 22 

Mae y cjrf answm yn ol y cyfrifon a dderbyniasom ni, 
yn sefyll teH y canlyn : — 

Rhif dan addysg 1919 

Wedi oymeryd yr Elementwy Certificate- 257 

„ Intermediate eto - 72 

Ond y mae yn hollol sicr fod y rhif uchod yn mhell 
iawn islaw y nod. Rhoddasom ni ein hunain 95 o 
Intermediate Certificaies, yr hyn sydd 23 yn fwy na'r 
nifer uchod i gyd, a rhoddasom 178 o Mementary 
CerUficcLtes. Nidydym yn meddwl y byddem uwchlaw 
y rhif pe dywedem fod 3,000 yn bresenol yn ymarfer A 
cherddoriaeth yn y Nodiant hwn yn Nghymru. 



A gyhoeddir oe ceir digon o gtfnogaeth. Pris 1«. 6cA., 
CEINCIAU'R GERDD: 

Gan ALAW DDU, Pontypridd. 

Tn cynw y g oyfoeth o Amrywiaeth Oerddorol, at wasanaeth y 
Cymaeithaaaa Oirweetol, y Cyfarfodydd Llenyddol, y Darllen- 
iadan Ceiniog, y Oobeithla, &o» çyda ehyf eilliant l'r piano/&rU, 
ar oiriaa moeBol gan rai o brif Feîrdd Oymm. 
Danf oner Orden i'r Awdwr. Rhoddir y Beithfed am ddosbarthn. 



OWAIN ALAW, PENCERDD, 



A ddTmnna hyabysa ei frodyr Gerddorol ei fod yn%wrladn 
weled ag amnrw Siroedd yn Ngoffledr 
ta miaoedd Mehefln a Gorphenaf. 



V Siroedd yn Ngoffledd a Deheadir Cymm, odden- 



Oyf eirier llytbyraa at 

OwAZH Axjkw, Chester 



Digitized by 



Google — 



62 



Y CERDDOR CYMREIG. 



BABDDONIAETH CYHOEDDEDIG GAN 

R. HUGHES AND SON, WKEXHAM, 



OOLL GWYNFA. Pryddest mewn deuddeg 
o lyfran, gaa JOHN HILTON. Wedi ei haddnmo &g am- 
Tvyf GônlimiAa ysblenydd, a gymerwyd oddiwrth Ddarlunian 
William Hazrey, gan Brif Qextwyr Prydain. CvAeithiedlg i'r 
éymneg gan y Parch. JOHN EvANS (I. D. Ffraid). Y mae y 
gyfrol yn cynnwys : Bnchedd John Hilton ; sylwadan ar ei athry- 
uth, a*! tydryddiaeth ; y biyddest ; gyda nodladau helaeth a man- 
wl i Ooll Owynf a. Pris 6b. 

ORIAU'R HWYR.— Yn cynnwys : Myfanwy 
Fvchan ; carahr Uenad ; Dafydd y gareg wen ; Owendolen 
Pngh ; O dowch i'r mynyddoedd ; Owain llrim ; Ganeaon a Ooheb- 
iaethaa swyddogol Syr Menrig Oryngwth. Gan J. Ceixiog Hnghes. 
Amlen, le. 

ORIAU'R BORE : yn cynnwys Alun Mabon— 
Galon wladgar ydy w calon Dyn— Siaradwch y ddwy— Ff ar- 
wel iti Gymrn Fad— Garibaldi— Tyr'd yn ol f y Ngeneth wen, a thua 
phedwar ngain o ddamaa eraill: gan J. Gelriog Hughes. Ar- 
graMad newydd. Amlen 1<. 

HANT O GANEUON— Yn cynnwys y Gyfres 




Richards ; yn nghyda geirlaa ar oddeuta deagain o'r Heu Àlaw- 
on, àc. Gan John Gemog Hnghes. Amlen, Is. 

YBARDD A'R CERDDOR:— yn cynnwys: 
Hen 7«<rae(m— Tstori Clochydd Mynafon; brsnddwvd 
Dafydd Rhys ; fliarwel Ednyf ed Fychan : ffarwel Die y Fibydd, 
Twm Bach, a Ned Pngh ; Hwch Sion JParri ; Llvn Gwemen ; 
Mantell Siani;Harged fwyn uoh Ifan; Tlysig; 'ra achweoh; 
Yr ysbryd liw dydd. Nodiadan HanesioL BarddonUieth—Bii- 
geUio'r Owenith Gwyn, gan W. HopUn ; Gathl y gair mwys, gan 
Peter Lewis; Dydd y briodas; Geni'r T*wy80g bach; Ymwelîad 
Lady Menrig. Gan J. Geiriog Hoghes. Amlen Is. 

pANIADAU MAETHLU. — Gyda Darlun 

V-^ hazdd a chywir o»r Awdwr. Yn cynnwys :— Y Babboth yng 
Nghymra ; Y Sarph Bres ; Unigrwydd ; Yr Edifeiriol; Fy Nghys- 
(odd ; Awr Olaf y Oristion ; Bvwyd yr Annnwiol ; Sarah Jane ; 
Gan y Gryd ; Bachgen y Swyddîa ; Tejff edrych tnag adref ; Glan 
y Môr; Y Golendy ; Y Gwallgofdy ; Yr Hwyr; BngeUgerdd ; Eleo- 
nora ; Gariad ; Meins cofloY amser gynt ; Yr Hoeden ; Priodas ; 
Ar Briodas Gyfaill; Odlaa*r Beid— Emynan, &o. Pris mewn 
Amlen Is. 6c.; Llian 2s. 

OANEUON GWLADGAROL CYMRU.— Yn 
cynnwys Ganenon ar destynaa gwladgarol Gymrn ; meg- 
ys— Genedlgarwch Gymrn ; ein Gwlad ; gwna bob peth f el Gymro ; 
priodas Tywysog Gymrn ; y Ferch o Denmark; tostnriwch wrth 
▼ caethwas ; blodan Gymrn ; awelon fy ngwlad ; clymedig y w 
fy enw: mi gadwaf y Bibl Cymraeg; mae fforddigodi; gad i 
athrylitn fyw ; mae digon o geng Yn^ymra ; maehr adar yn oann 
Gymraeg ; O cadw*r Gymro'n dfawd ; Ho, ho, ho Tomoso ; pesg- 
wch lo, nid dyn ; alltnoier mlloedd Gymrn : os mynwch fod yn 
enwog ; anrhydedd rhowoh i'r gwron ; gollwng dy ofid allan ; 
gwlad mynyddoedd ydyw'r nefoedd ; o'r nefoedd oeisiwch nerth ; 
edrychais yn el llygaid; mewn gardd wrth dy oymydog; daeth 
angel gynt i Gymrn; daeth angel disclaer ataf ; I iawr a Gwyl 
8ant Dewi, yn nghyda Ilnaws eraill: gan Robert Jones DerfeL 
Amlen Is. 

EOS CEIRIOG :— casgliad o Bêr Ganiadau 
yr hen «ardd enwog HUW M0RU8 (Eo$ Ceiriog), o 
Bont y Meibion, Dyffiryn Geiriog, SirDdinbyoh; o gynnlliad a 
diwygiad y diweddar Barohedig Walter Daries, A.G. {QvoaUter 
ir«<;ha<n.) Yn cynnwys :— Bnchedd yr Awdwr ac amlnneUlad 
ei farddoniaeth ; rhagymadrodd, yn yr hwn v ceir eglnrad o wa- 
hanol f esuran cerdd a arferir yn casgliad ; y farddoniaeth, yr hon 
a ddosberfhir yn naw rhan^ 9él yn 

Cpwyddion, I Priodoliony I Oalar-gtoyi^ionf 
MabiHogion, . Difyrolionf Dwyfolion^ 

Hancêion^ \ Moewlion, \ Ynglynion. 

Oyhoeddwyd y gwaith hwn ar cyntaf vn ddwy grfrol (pris 12b.) 
ond gellir ei gael yn bresennol yn gyfrol, mewn Uian, am 6s. 

LLYFR TONAU CYNULLEIDFAOL. 
Yn cynwysr—RHAGLiTH helaeth ar Gerddoriaeth Grefyddol 
Mtneoai Mssubol, yn yr hwn y rhoddir penill yn engreiffk o 
bob Mesnr, ynghyd a Rhif , Awdnriaeth, Gynghanedd, Cywair a 
Nodwedd Gyflredinol, pob un o'rTonan. Mtkboai Gwtddosawl, 
yn dangos, Rhif, Enw, Mesnran, &c. Tovau yn 220 o nifer. At- 
TODiAD, yncynwys 20 o Donan. GaniBUAN Gwtllt. Llian 8s. 6c, 

LLAWLYFR CANIADAETH. Pris Is. Sef, 
Gtfrss o Wbbsi ar drefn y TONIG SOLFA o ddysgu 
oann, wedi en dethol, gan mwyaf, o amrywiol lyfran y Parch. J. 
GuBWBN, ao wedi en cyhoeddi ar ei ffais. Y mae y Rhan gyntaf 
yn cynwys eglurhad cyflawn ar Nodîant y Tonic Solfa, ; a'r AU 
Ran yn cynwys hyfforddiadan manwl i ddeall ac i gann oddiwrth 
y Nodlant Gylfreain. Yn ▼ ddwy Ran ceir eglnrhad ar egwydd- 
orion Oaniadaeth yn ei holl ranan. Gan E. Robsbtb Liverpool 



CANEUON AMRYWIAETHOL CYMREIG: 
y mae y Gwaith hwn yn ddetholedig o Ryddiaith a Bardd' 
oniaeth Mr. Johk Wuju^ahs {Qlanmor)^ M.R.O.P.. Gwen^Ut. 
Awdwr yr ** Anoient and Modem Denbighf** àc., ào, Axnlen, la. 

YN OTÎfirWTS : -BHTDOIAJTH. 

Hanes Gerddoriaeth y Gysegr— enghreifltian o wahanol fathan o 
Gerddoriaeth, Arlnnian o Offerynan Cerdd henafol gwahonol 
genhedloedd. Hanes y byd. Oes gwybodaeth a rheswm. Di- 
wedd y byd. MeddyUan a dywedladan moesol. « 

BABDDOMIABTH. 

Citfantoddiadau eysegredig :— Awdl ar Job ; Adlais o&n yr angel- 
ion ar enedigaeth Grist ; oywydd nadolig ; pryddest ar ing Getfa- 
semane ; pryddest ar Eli ; carol nadolig ; djdd ▼ fam ; omyn ; 
y greadigaeth; y croeshoeliad ; hawddgarwch Grist 

Oiffanêoddiadau manonadol :— Cofhdwiiaeth am Mrs. Sandbach, 
Hafodnnos; marwnad Wm. Owen, Ybw., Tan-y-girt; marwol- 
aeth Ab Ithel ; marwolaeth Golyddan. 

Cy/anêoddiadau amrytoiaethol :— P^ddest ar briodas Tywysog 
Gymrn; gosteg ar briodas ei Mawrhydi ; cywydd tymmestl as 
oror Mon ; cywydd adfeilion Dinbych ; englyn i*r bedd ; ber 
awdl ar hen yaes Rhyfel ; Uinellan mewn monwent. 

Dyddanion :—Awdl cyffos yr oferddyn; gwàhoddiad i rodiot 
gwTliau î cywydd carwriaeth Robin Ddn T cvntaf ; cywydd cai^ 
wriaeth yr hen Gmffydd ab Ifan ; twU Bach y do; gwr ag mi 
goes; dammeg y falwoden nchelgais ; englynion ifpeiriant sy- 
mndol, i'r fedwen, i'r llenad. 

Cyfanêoddiadaii Synlaethol :— Y fam oedd yn wylo, gyda cherdd- 
oriaeth ; bngeilgerdd : proest i brrddeat f nddngol sa! 



*Hen 



Frydaln " ; caniadan Odyddol ; englyn i'r motÊl ; caniadan cyf- 
rinfaol nrdd y Derwyddon ; y dderwen Frydeinig ; cariad pnr. 
Englynion .*— Beddaxgraph meddwyn ; i'r Rhyl ; i glyohan Gwrec- 
sam; if ywen feddrodoL 

DYDDANWCH YR AELWYD.-Yn cynD^js 
Ganenon dewisol o weithiau y Prif Feirdd hen a diweddar. 
Pris mewn amlen, Is. 

OANEUON MIN Y FFORDD: yn cynnwys 
oddentn deg a thringain o Ganenon ar wahanol destynan: 
gan Robert Jones Derfel. Argn^jjfiad netoydd. AnUen li. 

pATHLAU BYRION, ar Amrywiol Destyn- 

\J an ; ynghyda Daman Byrion Rhyddiaethol : at yr h/n yr 
yr ychwanegwyd " The Siège of Harlech." Gan D. T. Wil&ams 
(TydJUyn), Pris Is. 



H 



OLL WAITH DAFYDD lONAWR. 



Dan olygiad y Parch. Morris Williams (Nieander), M.A. 
Brys :— Hanes Bywyd y Bardd, gan y Gyhoeddwr ; traeth- 
awd ar ei athrylith, gan lenan Gwynedd ; anerchiadan barddonol 



i'r Gwaith; oynyddy Drindod; oywydd y Daran; mawli'rGre- 
awdwr; cywydd y Dilnw; cywydd loseph; cywydd y Hilblyn- 
yddoedd; barddoniaeth Gristionogol; yr Amrywion, crefyddola 
chyffredinol. Llian 6s. 

CAEOLAU GAN BRIF FEIRDD CYMRU 
a'i Phrydyddion. Wedi en oyfansoddi a'n casgln gan 
Mr. John Williams (aianmor), awdwr y " Oancuon Amrywiaethol 
Cymreigy** ée. Pris 6c. 

UVMMWÏSIAD :— 

Corol I.— Ton, " Difyrwch Gwjr Gaemaifon.'* 

„ n.— Ton, " Tempest of War." 

„ IIL— Ton, « Galar Gw^ Ffrainc." 

„ IV.— Ton, " The Smooth Lake." 

„ PasgV.— Ton "Aderyn.» 

„ Na&lig VL— Ton, " Old Darby." 

„ Gynanaf Vn.~ TAn,8yn8elia." 

„ Plygain Vm.— Ton, " Groesawiad." 

„ Nadolig IX.— Ton, " God Save the Qaeen." 

„ Plygain X-— Ton, " Allwedd y Melinydd." 

„ Plygain XL*~Tôn, " DeTonshire Maroh." 

„ Pasg XIL— Ton, " Ar hyd y Nos." 

„ Nadolig ao Ystwyll Xm. 

;,* Nadolig XV.--Tàn, " Ffarwel Gw^r Aberifraw." 

„ Nadolig ac YstwyU XVI.— Ton, •' Old Darby." 

„ Ystwyll XVII.— Ton, " Diniweidrwydd." 

„ Genhadol XVin. 

„ Nadolig XDL— Ton, « Bethlehom." 

„ Pasg XX.- Ton, " Fenneland." 

,. Pasg XXI.— Ton, " Y Geiliog Gwyn." 

„ Plygain Nadolig XXH.-Tôn " Ffarwel Ned Pnw." 

„ Galan XXm.— Ton, " Allwedd y Melinydd." 

„ Plymdn Nadolig XXIV.-Tôn, « Montra Gwen." 

„ Nadolig XXV. 

„ Plygain XXVI. 

„ Plygain Nadolig XXVII.— Ton, " The Emigrant's Far- 

well." 

„ Nadolig XXVm.— Ton, " Montra Gwen." 

„ Emyn Garol Dyrchafael XXIX. 

„ Garol Nadolig XXX.— Ton, " Dnw gadwof Frenines.'* 

„ Nadolig XXXI.— Ton " ^frydwch y Brenin Sior." 

„ Nadolig XXXn.— Ton, " Snsanna." 

Argraffwyd gan R. HUGHES 6t SON, Wrezham ; ac l'w gael 
gan yr Ar g r afl P w yr, y Golygydd, a'r holl Lyfrworthwyr. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 

AT WASANAETH CERT)DORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMEY 

CTHOXDDXDIO DAN NAWDD 

PRIF GERDDORION, CORAU, AO UNBEBAU CERDDOROL Y GENEBL. 



Rhif. 65. 



GORPHENAF 1, 1866. 



Pris 2g. — gj/da^r post, Sos 



AWR GTDA CHYNIWEIEYDD. 



MoBOAN.-*-Betli ydjwV Sasiwn gann yna sydd 
i fod jn Nghastell Caemarfon, Cyniweirydd ? Yn 
sîcyr i chwi, maeY bobol wedi y fafydu yn deg loy w 
lan y dyddiau hyii gyda chanu. 

Wmffrb Moris. — Yn Mhwllheli, Morgan, y 
mae 'r ." Sasiwn ganu/' os dyna ydych chwi 'n ei 
galw hi, nid yn Nghastell Caernarfon. Pa fodd y 
darfu i chwi feddwl ara Gastell Caernarfon, Mor- 
gan? 

Morgan. — Oni ddarllenais i ar ddu a gwyn yn 
y papur yna — y Cerddor, neu beth mae nhw yn 
ei alw fo? mai yn Nghastell Caernarfon y mae y 
Gymanfa? Nidmeddwl ddarfu i mi, ond gweled 
a*m llygaid. 

Wmffre. — Wel, na, yn Mhwllheli, medd yr 
Herald^ y mae y Gymanfa. 

Cyniweirtdd. — Peidiwch a thaem ; y mae 
pob un o honoch yn gjrwir. 

Wmffre. — Pob un yn gywir ? Na, y mae hyny 
yn amhosibl, os nad ydych chwi mor ffol a meddwl 
ein perswadio mai yr un peth yw Caemarfon a 
Phwllheli. 

Cyniweirtdd. — Na, y mae ffordd arall i brofi 'r 
pwnc, ac y mae hono yn Uawer hawddach na phofi 
mai Caernarfon yw PwUheli. Ymbwyllwch chm 
▼chydig bach, a chewch ei gweled. Dyma hi. 
X mae dw^ Gymanfa gerddorol i fod. Y mae 
Cymanfa ganu gynulleidfaol i fod yn Mhwllheli 
ddydd lau, Awst 9fed, a hono yw "y Gymanfa" 
Bydd o flaen eich llygaid chwi, Wmffre ; a'r dydd 
Mercher canlynol, Awst lôfed, y mae Cymanfa 
ganu gorawl i fod yn Nghastell Caemarfon, a 
'hono oedd ^^y Gymanfa'' oedd o âaen llygaid 
Morgan. 

Paftdd. — Ar yr lleg o Orphenaf, onide? y 
mae y Gylchwyl Gerddorol yn Nghaemarfon ? 

Cykiweirtdd. — Ar y dydd hwnw y pender- 
fynwyd iddi fod ar y cyntaf, ond y mae wedi ei 
symud yn mlaen iV \bfed o Awst. A chlywais fod 
dau neu dri o resymau dros y cyfnewidiad. Un 
ydoedd, fod yr amser a nodwyd ar y cyntaf yn 
fyr iawn gan y Corau ; un arîdl oedd, ei fod yn 
jigwydd mewn wythnos hynod o anghyfieus irai 



o'r chwarelydd ; a'r trydydd — a dichon mai hwnw 
oedd y cryfaf — y gallesid cael gwasanaeth Miss 
Watts yn y cyfarfod ond ei gynal yn Awst, ac nas 
gellid ei chael yn Gorphenaf. 

Daftod. — Y mae yn taro yn chwithig braidd 
hefyd fod y ddwy mor agos at eu gilydd. 

Cyniweirtdd. — Nid wyf fi yn gweled fod^im 
3m chwithig ynddo ond edrych yn bwyllog ac yn 
deg ar y pwnc. Yn un peth, y mae y ddau le mor 
bell oddiwrth eu gilydd fcl nad oes dim perygl i*r 
naill Gymanfa ddrygu y Hall ; a pheth arall, y 
mae dyben neillduol y ddwy yn wahanol iV gil- 
ydd. 

Morgan. — *Dwn i ddim am y cyfarfod hwnw 
yn Mhwllheli ; ond fe allwn i feddwl, wrth ddim 
a glywais i, mai rhyw amcan go wael sydd i'r 
cyfarfod yn Nghaernarfon. 

Daftdd. — Pa sut felly, Morgan ? 

Morgan. — O'nd ydyn' nhw 'n myn'd i ganu 
gwagedd y no ? Nid oes dim rheswm jn y byd yn 
y pethau mae 'r Corau yna'n ganu y dyddiau hyn. 
Un yn canu clod i Llewelyn a'i Gi, y Hall i 
Arthur, un arall iV Hen Gymry gynt, un arall iV 
Gwynt, un arall i'r Afon, un arall iV Haf, arall 
i'r Gwanwyn, arall iV Adar, afedraf fi ynfy myw 
gofio un o bob cant o> pethau gweigion y mae'r 
Danciau. acw'n ganu. Fe garwn i wybod pwy 
sydd wedi rhoi cenad i neb ganu dim ond mawl i 
Dduw. 

Cyniweirtdd. — Yn y fan yna, Morgan, yr 
ydych chwi a rhai pobl ereill o hyd yn camgy- 
meryd. Y mae yn hollol amlwg i mi fod y syn- 
iad yna yn anghywir, a'i fod yn gwneyd drwg. 
T mae gan ddyn hawl i ganu pob math o gerdd- 
oriaeth ag sydd yn gwasanaethu i holl deimiadau 
naturiol dyn fel creadur ; ond nid oes ganddo 
hawl i ganu, nac i wneyd dim arall, ag sydd yn 
gwasanaethu teimladau dyn fel pechadur. Y mae 
dosbarth mawr iawn o gerddoriaeth yn sefyll 
rhwng y masweddol, y gwag a'r llygredig, ar y 
naill law, a'r crefyddol a'r defosiynol, ar y Uaw 
arall. Yn niflfyg un gair gwell, yr ydym yn ei 
galw yn gerddoriaeth naiurioL I)i%g ystyried a 
ohydnabod hyn a barodd i rai pobl redeg 1 eith- 
afoedd i gondemnio yr hyn sydd gyfreithlon, 
prydferth a da yn ei le, ac i ereill geisio Ilusgo 
alawon cenedlaethol o'u Ue eu hun, ac ysgrifexm 



Digitized by 



Google" 



54 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Hymnau arnynt iV canu yii ngwasanaeth cref-» 
yddoi y cysegr. Gallwn feddwl mai y dosbarth 
hwn o gerddoriaeth sydd yn fwyaf uniongyrchol 
yn ngolwg " Undeh Cerddorol Dirwestwyr Eryri^^ 
ac nid y crefyddol a*r defosiynol. 

Dafydd. — Gallwn dybied fod amcan hefyd, 
yn anunion-gyrchol, i lesoli caniadaeth grefyddol, 
gynulleidfaol. 

Ctniweirydd. — Oes, yn ddiau; ac y mae yn 
sicr wneyd hyny. Y mae dwyn pobl ieuaino 
ein gwlad i ymdeimlo a rhyw ddosbarth o gerdd- 
oriaeth bur, uchel, a choethedig yn dylanwadu 
yn fawr i wellbau eu cbwaeth yn mhob dosbarth 
o gerddoriaeth. Amcan arall teilwng iawn sydd 
gan yr Undeb hwn, yr wyf yn dealJ, ydyw sef- 
ydlogi a threfnu y corau sydd yn perthyn iddo, 
a'u huno yn un corph er dwyn oddiara gy Ich ryw 
ddybenion neillduol. Ond eu cael i ymgynull ac 
ymarfer felly gyda sefydlogrwydd a chysondeb, 
gellir disgwyl y byddant cyn bo hir yn alluog i 
gymeryd rhyw orchestwaith mewn Uaw. Dichon 
nad llawer iawn o lafur newydd a fydd ganddynt 
eleni, oherwydd fod yr araser yn fyr, a'u bod 
hwythau am gynal Cymanfa y flwyddyn hon er 
rhoddi cychwyniad sylweddol ac effeithiol iV sef- 
ydliad. Ar ol hyn, byddai yn ddymunol iawn 
genyf fi eu gweled yn ymaflyd o ddifrif mewn 
rhyw brif orchestwaith, megys un o Oratorios 
Handel ; ac nid oes un amheuaeth na cheir hyny 
cyn hir. 

Daptdd. — A oes rhyw gysylltiad rhwng yr 
" Undeb ** hwn a " Chymanfa Ddirwestol Gwyn- 
edd?" 

Cyniweirydd. — ^Nac oes dim, am a wn i. Sef- 
ydliad cerddorol ydyw hwn ; a'i brif amcan ydyw 
llesoli dynion trwy gerddoriaeth ; a thuag at gael 
y fantais fwyaf at hyny, mae yr hoU aelodau yn 
llwyr-ymwrthod a diodydd meddwol— y diodydd 
hyny sydd yn atalfa mor fawr ar ffordd Uwydd- 
iant pob sefydliad daionus yn y byd. 

Dafydd. — O ïe, dyna bwnc y cly wais i ddadl- 
eu brwd iawn arno un diwrnod. Yr oedd rhai 
yn condemiiio yr Undeb i'r graddau eithaf cher- 
wydd fod yn rhaid i'w boll aelodau fod yn Ddir- 
westwyr. 

Cyniwbirydd. — Yr wyf fînau, o*r ochr arall, 
yn barnu fod yr egwyddor hon yn elfen odidog 
yn ei gyfansoddiad, ac y bydd ei gryfder a'i 
Iwyddiant yn ymddibynu i raddau helaeth ar y 
gofal a gymerir iV chadw. Yr wyf yn gwybod 
ei bod wedi gwneyd lies annhraethol i gannoedd 
lawer o bobl ieuaino yn Nghorau Dirwestol Gwent 
a Morganwg. Mae yn wir fod y rheol hon yn 
f oddion i gau allan rai cerddorion o dalent ; ond 
JT YT^i yn credu y bydd yn foddion i gadw i 
fewn lawer mwy. 

Dafydd. — Dywedwyd i mi fod nifer y cantor- 
ion tua saiih gant a haner, a'u bod yn myned i 
wneyd stage yn y Castell i gynwys y rhai hyn i 
gyd. Fe fydd y draul o'i gwneyd yn Mer o fod 
ya anf erthol o fawr. 



Cykiweirydd. — Bydd ; ac y mae cyfrifoldeb 
pwysig yn gorphwys ar ysgwyddau rhyw rai — 
rhyw ychydig, mae 'n debyg, yn hyn fel pob peth 
arall ; ond gyda ffyddlondeb ar ran yr hoU Gorau 
— diwrnod hyfryd i gynal y Gymanfa— a phres- 
enoldeb y gantores odidog Miss Watts, yr hon 
sydd yn dwr o nerth ynddi ei hun, ymddengys i 
mi nad oes un achos pryderu ynghylch yr antur- 
iaeth. Bydd yno o leiaf ddeng mil o bobl ; ac os 
felly, nid yn unig bydd y cyllid yn ddigon i dala 
y draul, ond fe fydd gweddill go dda yn llaw y 
ïrysorydd. 

Dafydd. — ^Wel, mawr Iwydd iddynt; ac yr 
wyf yn gobeithio y tref na Rhagluniaeth i mi gael 
bod yn un o'r deng mil. Ond os bydd gweddill 
o arian, pwnc lied anhawdd fydd trafod y rhai 
hyny, a phenderfynu pa beth iV wneyd a hwynt. 

Cyniweirydd. — Yr wyf yn deall fod dynion 
da, llygadog, a haelfrydig eu meddyliau ar y 
Pwyllgor ; ac yr wyf wedi clywed neu weled yn 
rhy wle ei fod yn jin o amcanion yr Undeb i roddi 
cymorth i gerddorion ieuainc addawol fyddo yn 
dyfôd i'r golwg o bryd i bryd o fewn cylch yr 
Undeb. 

Dafydd. — Cfempus. Nid oes neb a wyr na 
ddeuir o hyd i ryw ail Miss Watts yn ardaloedd 
yr Eryri cyn hir. Iawn o bcth ydyw cael Cym- 
deithas felly a fyddo a'i llygad ar bob eginyn 
hynod a fyddo yn dyfod iV amlwg o fewn ei 
therfynau. 



GEmiADTJE Y CEEDDOB. 

Apycni. — 0> çair Grœg apuknos, heb fod ynddwys- 
waseedig. Rhoddai y Groegiaid yr eaw hwn ar y tri 
chyfrwng jn eu cyf undrefn a alweat, proBlawJbcui&fnMno9 
(y tant yn y dechreu, neu yn ei hyd), netR synemmenan 
(yr isaf o set y tant wedi ychwanegu haner ei hyd ato), 
a nete hyperboUUon (yr isaf o set y tant wedi ei ddybla 
ddwywaith). . Y cyfryngaa hyn, yn ol taith cerddor- 
iaeth ddiweddar, ooddynt y cyweirnod, y pammed, a*r 
wythfcd dwbl. 

A QoATRE Mains. ) I bedair llaw. Dwy'awd ary 

A QuATRo Main. ^ çiano. 

A QuATRO. — I bedwar o leisiau neu offerynan. 

Aquino, Joseph. — Canwr enwo^ mewn digrif-gerdd- 
oriaeth, yn MUan, tua diwedd yr lul caorif ar bymtheg. 

Aquinus. — Offeiriad Domimcaidd o Suabia. Yn y 
fl. 1494 efe a gyhoeddodd draethawd ar g^rfartaledd 
rhifedi a aeiniau. 

Araja, Frangesgo.— Ganwyd ef yn Naples yn y â. 
1700. Symudodd i St. Peteraburg, a dewiswya ef yno 
yn gapel-feistr i'r Ymerodres Catherine. Ar ol ffwneyd 
iddo ei huu enw, a chasglu ciyn lawer o gyfoetn, efe a 
ddychwelodd i Bolosna, yn 1759. OyfanEoddodd lawer 
o opéras, y rhai oeddvnt o nodwedd fywiog a tharaw- 
iadol ; ac er nad ydoedd yn berohen athzyhth o'r dos- 
barth blaenaf, gadawodd ei ol ar ei gelfyadyd. 

Aranda. — Mvnach yn Venice. Cyhoeddodd nifer o 
madrigals a chyfansodiadau ereill yn y fl 1571. 

Araujo, Francisgo. - Cerddor Ysbaenaidd. Cyfan- 
soddodd gryn lawer o gerddoriaeth, ac ysgrifenodd ar 
yr organ. Bu farw yn y fl. 1663. 

Arbuthnot, Dr. — Meddyg enwog a djrsgedie, a dyn 
o athrylith ac arabedd tnhwnt i'r rhan amliS o ddynion 
yn ei oes. Ysgrif enodd rai anthemau a chryn lawer o 
ertliyglau beirniadol ar wahanol faterion cyayllti^idig ^ 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CTMREIG. 



55 



chetddoriaeth. Y mae yn adôabyddïis iawu ynj byd 
eerddorol f el pleidiwr gwresog i Handel. 

Abcadilt, Jacques. — Tegrifenodd lawer îawn o 
flerddoriaeth. Cyhoeddodd bum' llyfr o mculrigalê yn 
venice, yn y fl. 1572 ; ac y mae rhai o'i wcithiau yn 
aroB mewn bri hyd heddyw. Bu yn g^pel-feistr yn 
Lorraine, a threnliodd y rhan fwyaf o'i oes yn Itali. 

AbcadIâ. — Ymddengys nàd ydoedd pobl Arcadia yn 
dra enwog mewn dim oud mewn cerddoriaeth a bardd- 
oniaeth. Gwlad fechan fynyddig ydoedd, tua 60 mill- 
tir wrth 40, yn nshanol Peloponuesus. Yr oedd cyf- 
raith y wlad yn gotyn fod cerddoriaeth yn cael ei dysgu 
téi rhan o addyiig pob un o*r deiliaid. £u duw neiU- 
duol œdd Pan. Khoddent addoliad iddo bob dydd gvda 
(dLerddorîaeth, y bibell, a dawns ; a dywedii* eu bod ar 
unwaith yn hynod o garedig a hynaws ac yn hynod o 
benderfynol ac annibynol. 

Abcanza. — Cantores a enwc^odd ei hnn 3ra fawr yn 
lisbon yn y fl. 1822. 

Arcato. — rw chwsren (ar y crwth) a'r bwa. Arferir 
y gair yn Wrthgyferbyniol i Fimcato (a'r bys), 

Abohangelus. — Cyfansoddwr eglwysig, a gyhoedd- 
odd amryw weithiau yn Venice tua lo85. 

Abcuinius. — GyhoHeddodd draethawd yn Upaal, yn 
y fl. 1729, ar ddyfeiswyr oyntaf cerddoriaeth. 

AROHiESTBATus.*^Hen ^ansoddwr Oroegaidd oedd 
yn byw yn Syracuse. Yegnfenodd ddau lyfr ar y 
Ohwibanogl. 

A&CHST (Ffr.)— Bwa. 

AitCHLUTE, neu Arcielttjo. — Ohwibanogl fawr a fu 
mewn bn mawr yn Ewrop yn y dyddiau gynt. Y mae 
mewn arferiad eto yn Itali 

AhohiiiVI, La Vittoria. — Cantores Italaîdd o enw- 
ogrwydd mawr yn nechreu yr ail canrif ar bymtheg. 
D vwed Cavalière ei bod yn tynu dwf r o lygaid pob un 
a'i gwrandawai yn canu mewn opéra o'i waith ef, sef 
La Despazione ai FUeno, 

Abchilcohcts. — Un o hen feirdd a cherddorion 
Groeg. Blodeuai, yn ol Herodotue, tua 720 cyn Crist. 
Yr oedd ei dad, Telesicles, yn ddyn o deulu uchel, ond 



priododd gaethes o*r enw Ënipo, ac o hono y gan^d 
Archilochus. Daneosodd duedd gref at f arddoniaetn » 
cherddoriaeth yn tore ; ond oherwydd i Lycambes 
dori ei addewid, a gwrthod un o'i ferchod yn wraic^iddo^ 
efe a adawodd ei \dad, ac a ymfuHodd i Thasos. Mewn 
brwydr a'r Thraciaid, efe a gollodd ei darian, ond 
llwyddodd i achub ei fywyd trwy ddianc ; a dywedai 
fod yn hawddach cael tanan newydd na chael bjrwyd 
newydd ar ol ei golli. Yn ol Plutarch, ni fu un bardd 
henafol yn Groeg a wnaeth symaint ag ef tuag at well- 
hau y ddwy gelf yddyd o f arddoniaeth a cherddoriaeth. 
Iddo ef y priodolir dechreuad y drefn o symud o un 
mjdr i fydr arall yn yr un gan, a dilyn hyny yn rheol- 
aidd ar y delyn. Ac os f elly, géllir dweyd mai efe oedd 
tad barddoniaeth Delynegol. Efe hefyd, meddir, a 
ddechreuodd ganu yn y Oorfan dyrchafedig (lambic)^ 
yn Groeg. Enilload un o'i emynau — emyn i Herowlff, 
y clod mwyaf trwy holl wlad Groe^. Canodd hi yn y 
gystadleuaeth Olympiaidd, aderbymodd vjp^oron. Cenid 
yr hymn hono er anrhydedd i bob gorchÇrffwr yn Ol- 
ympia a^ na byddai ganddo fardd neillduof i ddatgan 
ei glodydd. Byddai tlomer ac Archilochus yn cael eu 
mawrygu fel y ddau fardd mwyaf a gododd erioed yn 
Groeg ; ond erbyn hyn, nid oee ond yâiydig weddillion 
o'i weithiau ar gael. 

Archinta, m. — Cerddor o deulu pendefigaiddyn 
Milan, a gyfansoddodd amryw mcfdrigah tua'r fl. 15^. 

Archytas. — Hen gerddor Groegaidd, ag oedd vn 
esLWOg fel cyfansoddwr a dysgawdwr yn ei ddydd. Vr 
oedd dau, yn wir,' o'r enw, y naill yn Mitylene, a'r UaU 
y-n Tarentum. Y mae un o'r moddau ag oedd gan y 
Groegiaid i ranu y tetraehord ac i fiFurfio eu graddf a, yn 
mynâ ar enw Archytas. 

Arco.— Bwa ; yr offeryn bychan a pha un, fynychaf, 
y chwareuir y crwth. 

Arcoleo, a. — Brodor o Candia. Gyfansoddodd rai 
gweithiau eerddorol tua 1690. 

Ardaltts. — Yn ol Pansanius, hwn a ddyfeiaiodd y 
fluU, ac a ddechreuodd ei chwareu gyda'r liais. 



ÎSTAFELL ÎR HEN ALAWON. 



Stb,— Byddai finan yn hoff iawn o droi i mewn i 
"Ystafell yr Hen Alawon;" abyddaf yn cael pleser 
anffhyfiredin bob tro yr ymwelwyf a hi. Gan fod yn yr 
ardai hon rai hen bobl yn medru CT3m lawer o'r Hen 
Alawon Cymreig, byddàif yn canu yr alawon fydd jn 
yf ** Ystafell " iddynt bob tro, er mwyn cael cwybod a 
fyddant hwy yn eu medru, neu a oes ganddynt ryw 
ddull arall i'w canu. Yn gyffrddin byddant yn «u 

Nyth t Gôg. * 



medru, neu byddant wedi eu dywed, meddant hwy. 
Yr oeddwn wedi dywed fy mam yn canu yr hen alaw 
sydd yn y rhifyn diweddaf o'r Cerddor, sef **Nyth y 
Gôff," lawer gwaith ; ac wrth gwrs, yr wyf yn tybied ei 
bod yn well gan fy mam nag y mae can £os y Ceiri a'i 
hendaid. Yr wyf fi yn bamu ei bod yn Uawer melus- 
ach yn y cy wair lldaf nag yn y mwyaf. Yn debyg i 
^3m y dysgais i M. Yr eiddoch, T. R. 



i 



S^3^U^^J M^JHJ^.-JM ^ 



■^—•- 



^3 



^Ëï 



niSi 



g-^ [ _. » i-j.^Jtj^-7-7J jiK::;ir :7 ^^ 



i 



^ 



m 



s 



î= 



m 



^Ëâ 



i 



dfc 



m 



-rx 



Dyma alaw eto, a ddyqgais pan oeddwn yn hog]^ 4 Ki chefais enw ami. Carwn wybod pa nn ai AUw 
bacl^ wrth glywed ** Bob Dafis," Hafoty'r ddwy faen, j Gymreig ydyw, ai alaw yn perthyn i genedl aralL 
yH «i diwibann. Ni chTy wais néb arall yn ei chyffwrdd. | T. B. 

"* A fydd T. %. iMU ^Ëos y Oetri mor garedig a rhoddi i ni^Tw eirtan iV csmi sr yr h«n Alsw ndiod ?— €k>L. 



Digitized by 



Google — 



se 



Y CERDDOR CYMREIG, 



m 



^ 



m 



J*s=:t 



S^ 



^ 









-= |Vr-i — ^- 

-■—■--• — '- 


=1= 


M 1 1 

-r— --^ 




-1 — ^- w 


#— 


#- «- 


_*zhi ti 


— *-tJ— *— *- 


=Ï2- 


-F 1/ ^ 


_3_ r^rzp^vz; 


^ ;^-û^ 



Syr, — Wrtli weled Hen Alawon yn dyf od o dro i dro 
yn y Cerddor, dyma finau yn aufon y tair canlynol, 
** Mwyiider Cymru," ** Hyd y Frwynen," a *' Sawdl y 
Fiiwcû." Byddai fy nhad yn arfer canu "Mwynder 
Cymru " yr un fath ag y mae yma. Dyma finau wedi 

MWYNDER GWVNEDD, 



ei cliynghaneddu yn eywl. Copiais y ddwy arall o enau 
un a f u yn eu canu ar ol y rhyfel yn Waterloo. Mae 
genyf amrjnv ereill na f uont erioed trwy y wasg yn ol 
fy ngwybodaeth i. Yr wyf yn bwriadu eu hanfon yn 
eu tro. Yr eiddoch, Eos £i>£YRn. 

Cyrtgh, gan Eos Edeyrn. 



^E^E^è^I 



S^^^l 



^î^=^f 



^g= ^-t-Thîs "^ ^ iSi4-: i^ -4-^ -jsc ufczj ^'i — ^^-^P- ^ - ^ - ^ - R1 — s -H- 



^^g^ÉSi^iËg 



^-m=m-4 



N-f 



^ 



*=s 



m 



:»=tc 



« ^ P 



m 



^^i^^^^ï^ia^^^^ 




ss^^^i^^^i^gi 



Hyd y Frwynen. 



i 



ifsi 



^m 



P=^ 



g 



^ESE 



Z£Z3Éiizaiz 



-é P- 



^^^^^^^^^^ hi^:^=^ 



ipLzrac 



5=t= 



=11—!^:==: 



^ ff^=f^gtfc ^ 



t^ 



Sawdi. t Fowch. 

— fe — h 



%^m 



^ 



■ ^^^^^^^^^^^^ 



^ËE^^gg^ ^^^J ^^ -^^^E^g-^^gf 



£i : s ^^=gi^^^E^ 



* 



=te: 



^FfT=T^ 



-* — J- 



-N— iN- 



^^ 



^=^^^^ 



^ 



- j — «- 



jf p f. r n^^ ^^^ 



A 



^m 



M=^ 



Digitized by 



Google 



Y GERDDOB CTMBEia. 



67 



OBONICL CERDDOEOL. 



FFESTiNioa.— Nos lau, Mai 3, rhoddwyd cyngherdd 
yn V 11© hwn, can cor Talsamaii, dan arweiniad Mr. 
O. feoberts. Yr oead y damau wedi eu dethol gyda 
cîiwaeth dda, ac yn gynwvsedig o ganiadau, dwyonaii, 
canigau ac anthemau — oll yn gyfryw ag nas gallai y 
chwaeth fwyaf pur, a'r teimlad m\vyaf crefyddol gael 
dim achos tramgwydd oddiwrthynt. Llywyddid y cy- 
farfod gan y Parch. O. Jones, B. À. Bychan o ran ni fer 
vdyw y cor ; ac felly y maent yn analluog i wneyd cvf - 
îawnder a damau trymion ; ond yr oeddynt yn hollol 
gartrefol mewn canigau esmwytn ac y^fn. Un o'r 
pethau mwyaf tarawiadol yn y cyfarfod oedd yr arwein- 
ydd a'i gor tculnaidd — ei wraic ac wyth o blant, yn 
canu ** Y Nef oedd." Cafodd non y cymeradwyaeth 
mwyaf bnvdfrydig, ac encoriwyd rhai o'r damau ereill. 
Nid gormod ydy w dweyd am y cyfarfod, ei fod yn un 
da iawn. 

DisowYLFA, Llandinorwig. — Cynaliwyd cyngherdd 
yn y Ue hwn nos lau, Meh. 21, gan gor DirwestoT Dein- 
lolen, ac ereill. Y damau a ganwyd gan y cor oedd- 
ynt: — Datod mae rhwymau(J. Thomas), Polka Chorus 
(Denning), Yr Haf (6. fîwent), Carnovale (Rossini). Bu 
raid iddynt ail-ganu y demyn hwn. Yr hyn y cwynid 
mwyaf o'i herwydd ydoedd fod y treble a'r allô yn lied 
weiniaid i ateb y basa a'r ténor; ond cydnabyddid yn 
gyffredinol fod y canu yn rhagorol, ac ystyried am- 
ffvlchiadau a nifer y cor. Canwyd y damau canlynol 
hefvd: — Cvmm fy ngri'lad, gan É. J. Williams; The 
Wdlf, gan bwen Griffith (Eryr Eryri); Y Mud a'r By- 
ddar, gan John Boberts ; Merch Jephtha, gan Miss 
Anne EUen Jones (gobeithiwn y bydd i gefnogwyr cerdd- 
oriaeth gymeryd sylw ary ferch fechan hon) ; Rhodiaist 
a'thfeiich, gân O. Hughes a W. D. Piitchard; What 
are the wild waves saying, gan E. J. Williams ac Eryr 
Eryri; ail-alwyd hon. Chwareuwyd amryw ddaman 
ar y piano gan Miss Ellîs, Miss J. Ll. Ellis, a Miss 
Bessie Ellis, merched G. EUis, Ysw., Hafoty. Y mae 
medr y boneddigesau ieuainc hyn, 3'nghyd a'u dull di- 
rodres yn cymeryd rhan yn y cyfarfod, wedi sicrhau 
iddynt le uchel yn mynwes yr ardalwyr. Ymgystadl- 
euodd 9 ar ddaVllen Âiaw yn nodiant y Tonic Soif a; 

fjreu, G. W. Pritchard ; ail, David Parry ; trydydd, 
oulk Jones a H. Owen yn cydradd. Beimiad, Mr. 
Thos. Morgm. Llywyddwydy cyfarfod yn fedrus gan 
Mr. O. Parry, Bine Perris. Dangosodd y gynulleidfa 
eu diolchgarwch gwresocaf i deuluoedd parchus yr Haf- 
odty a Blue Perris am eu cefnogaeth. Yr oedd yr elw 
yn myned i gynorthwyo Glanmarchlyn, arweinydd y 
cor, i roddi addy^ gerddorol i'w ferch. Miss Jane 
Owen. 

LLW7NHENDT, GBR Llanelli. — ^Yn yr Eisteddfod a 
gynaliwyd yn y lie hwn, ddvdd Llun Sulgwyn diweddaf, 
enillwyd y gwobrau cerddorol fel y canlyn : — Canu 
Deffro (J. A. Uoyd), gwobr £6; 5 cor yn cystadlu ; 
;oren, cor Capel Newydd, Llanellî, dan arweiniad 
r. Harry Thomas. Canu Father (Handel), ffwobr 
£3 ; cydfuddugol cor Capel Newydd a chor Maes- 
canner, ger Llanelli. Canu Y Gwïithyn (Alaw Bdu), 
ffwobr £1 10s ; goreu, cor Maescanner. Canu Amster- 
dam (liyfr Tonau Cynulleidfaol), gwobr 15s; 4 cor yn 
oystadlu ; goreu, cor Maescanner. Canu Ton gan gor 
o bhmt ; goreu, cor plant Maescanner. Canu Alaw, 
chwi o ychydig fTydd (Stephens) ; 6 yn cystadlu, goreu, 
J. H. Thomas. Canu Alaw a roddid ar y pryd ; 6 yn 
cystadlu ; goreu, John Thomas, arweinydd cor Maes- 
canner. Canu Dwyawd i fab a merch ; goreu. Miss S. 
Morgan a J. Harry Thomas. Canu Dwyawd i 
ddwy ferch; goreu. Miss S. Morgan a Mrs. J. H. 
Thomas. Canu Dwyawd i f eibion ; goreu, G. Williams, 
a J. H. Thomas. Canu Solo i f eibion ; goreu, Llewelyn 
ThomA% Catllwchwr. Canu Solo i f erched ; goreu, Miss 




l 



Mary Bowen, o gor Capel Newydd. Canu Cylch-don ; 
goreu, T. Richards, LlaneUi, a'i jgrfeillion: Canu Ton 
ar y ■ 
Canu 

Newydd. ^ ^ ^^ , 

Evans, Cwmafon. . Beimiad y eerddoriaeth oedd Mr. £. 
Hughes, Aberteifi (gynt o Lechryd).--il«apA Dderwen 
Favor, 

Llanllrchid.— Nos Wener, Meh. 16, rhoddwyd cy- 
ngherdd yn yr Ysgoldy Brytanaidd yn y Ue hwn, gan 
gor y lie, dan arweiniad Mr. Edward Jones, athraw yr 
ysgol ;— Cadeirydd, Eos LIechid. Yn gyntaf, canwyd 
rhanau o Gantawd Owain Alaw ; wedi hyny, y damau 
canlynol : — Y Gwanwyn, gan y cor ; Serch Hudol, gan 
E. Thomas ; The Cuckoo, gan y cor ; Plygiad y bedol, 
gan R. Oliver ; Blodeuyn Olaf , gan y cor ; Pancy bread, 
gan Eos LIechid a'i gyf aill ; Hark the Curfew, gan y 
cor ; Can gan Llystyn ; Gymru anwylaf, gan y cor ; 
Molwch y r Arglwydd, çan y cor ; Spring's Delights, gan 
Eos LIechid a'i gyfeilhon ; Nantymynydd, gan y cor; 
Can gan Robert Williams ; Yr Haf gan y cor ; Y felwch 
Tybaco, gan Eos Idwal a'i gyf. Ehedydd bach mwyn, 
ffan y cor ; Can gan Eos LIechid a'i gii, ; Mae'r ddraig 
f u'n ymdoni, gan y cor ; yr Anthem Genedlaethol. Yn 
nghaîiol y cyfarfod, cafwyd cystadleuaeth ar ganu Tor- 
iad y dydd, 4 yn cystadlu; rhanwyd y wobr rhwng 
Eos Idwal a R. Oliver. Y beimiad oedd Eos LIechid. 
Cafwyd cyfarfod cysurns : ail-alwyd amryw o'r damau ; 
a rhoddwyd yr elw at gynorthwyo cymydog mewn 
afiechyd. 

Pentre Estyll, ger Abertawe.— Cynaliwyd cyfar- 
fod cystadleuol yn y lie hwn ddydd Llun, Mai 21, pryd 
y dyfamwyd y gwobrwyon cerddorol fel y canlyn : — 
Canu Teirawd ; Daiomis yw yr Arglwydd; goreu, M. 
Moigan, Ystalyfera, a'i gyf. Canu unrhyw Deirawd ; 
goreu, J. Watkin a J. George a'u cyf. Ymdaith 
Mwnc; corau Treforis ac Ystalyfera, yn gyfartal. 
Myfi sy'n magu'r baban; goreu, H. Morgan, Ys- 
talyfera. Gwalia ; goreu, cor Libanus, Treforis. Dwy- 
awd ABC; goreu, M. Morgan a'i wraig. Yr Haf ; 
5 cor yn cystadlu ; corau Ystalyfera a Threforisyn gyd- 
radd. Canu unrhyw gan; goreu, D. Davies. Hen Feibl 
mawrfy Mam, (alaw "Nebo," o'r Lhjfr Tonau Cynull- 
eidfaol l; goreu. Miss E. Gethin. Darllen alaw ary pryd ; 
goreu, D. Jones, Abertawe. Ser gloy w hafaidd hwyr ; 
goreu parti o Ddowlais (ni chawsom eu henwau). Y 
Beimiad oedd Gwilym Gwent. Yn yr hwyr, rhoddwyd 
cyngherdd yn y Ue. Cymerwyd rhan ynddi gan J. 
Watkin, M. Jenkins, D. Jones, J. George, D. Davies^' 
T. Rees, W. Morgan, ynghyd a'r corau canlynol : — cor 
Libanus, Treforis ; cor Dirwestol Treforis, Soar Aber- 
tawe, a chor Pentre EsyUt. Ar y diwedd, canwyd "Yp 
Haf " gan y corau ynghyd, dan arweiniad yr awdwr. 
Cafwyd cyfarfodydd hwylus a dyddorol iawn. 

W4EHFAWR, Arfon.— Nos Sadwm, Mai 26. rhodd- 
wyd cyngherdd yn y Ue hwn, dan ly wyddiaeth y Parch. 
J. Roberts (I. Choyai), Y gerddoriaeth a ganwyd oedd 
fel y canlyn : — Merry sings the Lark, gan Ddosbarth 
Tonic Solfa Engedi, Caernarfon ; Flora Decks, gan gor 
Rhostryf an ; Cymru yn ddyddan a ddyd, gan barti o'p 
Waenfawr ; Rule Britannia, gan Eos Gwynedd a chor 
Cwmglo ; Jérusalem, gan gor Caemarfon : Y Wawr, 
gan gor Rhostryfan ; Ffarwel i Gymru, gan gor Waen- 
fawr ; Y Seren Unig, gan gor Cwmglo : March of the 
Cadets, gan gor Caemarfon ; Come bounteous May, ^an 
gor Rhostryfan ; Flow gently Deva, gan Mr. O. Griffith 
a'i gyfaiU; Y Gwïithyn (Roberts) gan gor Cwmglo. 
Cafwyd cystadleuaeth ar ddarUen ar y pryd yn nodiant 
y Tonic Solfa; eniUwyd hon gan lanciau o ddosbarth y 
iParch. R. Lewis, Caemarfon. Y beimiad oedd y Uyw- 
ydd ; yr hwn hefyd a roddodd anerchiad ar ganol y cy- 
farfod, ar gerddoriaeth, offer3rnau cerddorol, oerddor- 
iaeth yn y teulu, yn y cor, ac y n ygynuUeidf a Rhoddid 
yr elw at gynorthwyo cymydog flÇddlon a diwyd ynyr 
aidai. 



Digitized by 



Google 



58 



Y CERDDOB CTMBEIG. 



g 



POBTSABTHWY. — NoB LiMi, Meh. 18, rhoddwyd cy- 
ngherdd yn y Neuadd Newjdd, yn y lie hwn, gan y 
Bangor Harmonie Society, Yr oedd y gerddoriaeth s 
lanwyd yn glasurol ; ac yn gynwysedig o'r daniau can- 
lynol : — Moming Prayer (Mcndelssohnj, I love the Lord 
^Beethoven), Kyrie a Gloria (Mozart^a 12l;h Masa), As 
pantsthe Hari; (Spohr), Lord hâve mercy (Pergoleesi), 

Father (Handel), Agnns Dei a Dona Nobia (Mozart* 8 
Ist Masa). Yn yr ail ran eanwyd — O hail us ye free 
(Verdi), Qaoen of the Valley (Calcott), Il Camovale 
(Rosaini), Where the Bee sucks (Ame & Jackson), The 
Army and Navy (Cooke), The Gipsy Chorus (Weber), 
La Serenata (Campana), Vadasi via di qua (Martini), 
The Polka Chorus (Denning). Yr oedd y canu ar y 
cyf an, 3m dra rhagorol ; anaml y cly wir gweU, oddigerw 
gan gantorionproSesedig. Y mae clod mawr yn perthyn 

1 Mr. £. W. lliomas, am ei laf ur efifeithiol i ddwy n y cor 
f w sefyllfa bresonol. Yr oedd yr elw yn myned at gael 
oi^ui newydd yn yr eglwys. 

Blabnau Ffestinioo. — Dydd Llun y Sulgwyn, cy- 
naliwyd cylchwyl lenyddol yn y lie hwn. Y goreu, o 
11 o ymceiswyr, ar y Ddwyawd, oedd loan CyfeiUog ; 
ond ni chafwyd gwy bodaeth pwy ydoedd. Daethai 8 o 
ymgeiswyr yn nuaen ar y Ganig; y çoreu oedd Gwilym 
Gwent; a*r ail, Molw^'nfab. Seimiaid y gerddoriaeth 
oedd y Parch. O. Jones, B. A. , a Mr. D. WiSiams, Cwm- 
bowydd. Ychwanegodd y braaa hand lawer at ddyddor- 
deb y cyf arf odydd, a chanodd y Philharmonie Society 
amryw ddamau yn yr hwyr. 

Llanowm. — Cynaliwyd cyf arf od canu cynulleidfaol 
dosbarth Cerig Druidion yn y lie hwn, ddydd Gwener, 
Mehefin l,danlywyddiaeth Mr. Cad. Lloyd. Canwyd 
y Tonau canlynol dan arweiniad Mr. T. Edwards : — 
Sarah, St. Mary, Stamford, Mamre, Bethesda, Lewes, 
Montgomery, CaJfaria, Siloah, t>orcas. Cafwyd anerch- 
iadau budcQol hefyd gan y llywydd, yr arweinydd, ao 
ereill. 

Llansawel. — Cynaliwyd Eisteddfod yn y De hwn 
dydd Uun Sulgwyn. Csîwyd cystadleuaeth galed ar 
ganu Canig y (Sychau, rhwnc corau Pendaren, Owm- 
afon, a Llansawel. Bamwyd y ddau olaf yn gydfudd- 
ugol. Ymsystadleuodd tri pharti hefyd ar Y Ffynon 
ger f y mwta| a gwobrwywyd LlansaweL Y beimiad 
oedd Llew Llwyf o. Yn yr hwyr, cafwyd cyngherdd yn 
yr un lie, yn mhsk un y cymerwyd rhan ^[an Misa Llwyf o 
Lewis, Miss Forey, Miss Beynon (ar y piano), Ap Madoc 
a Llew Llwyf o. Yr oedd y damau yn gyfry w ag oedd 
yn ateb i chwaeth y lluaws oedd yn bresenol, a derbyn- 
lai y canu lawer iawn o gymeradwyaeth. 

PoRTMADOC.— Cynaliwyd cyngherdd gan gor y Meth- 
odistiaid yn y lie hwn, Meh. 16, dan arweiniad Mr. 
John Jones. Y daman a ganwyd oeddynt ; — Unawd 
ar yr harmonium, gan Mr. T. Casson ; Ti wyddost beth 
ddywed fy nghalon, gan Mr. E. Roberts; Trewch y 
tant (B. Lewis) ; Y gwlithyn (Alaw Ddu); Y dderwen 
(D. Lewis); Now by day's (Bishop); Y bugail ded- 
wydd (Llwyfo) ; Ymdaith gwyr Harlech (ar y piano) 
gan Misses Williams : Y fwyalchen, gan Miss Davies ; 
Pwy yw Sylvia (Bishop); What are the wild waves 
saying (Glover) ; Datod mae rhwymau (J. Thomas) ; 
Unawd ar yr harmoniun, gan Mr. Casson ; And the 
ffloiy (Handel) ; The Lord is a man of war, j?an Mri. J. 
Jones a S. P Owen ; Lift up your heads ; Wave from , 
wave, gan Mr. W. Owen ; Wrth afonydd Babilon (W. 
Owen) ; Then shaU the righteous (Mendelsshon) çan 
M>. T. Casson; Worthy is the Lamb; Hallelujah 
(Handel). Chwareuodd Miss Margaret Williams y 
piano gydag amryw o^r damau. Cafwyd anerchiadau 
Duddi^hefyd gan y Parchn. T. Owen, W. Ambrose, a 
D. Charles, B.A. Da genym ddeall fod y cor hwn 
wedi ymuno ag ** Undeb Cerddorol Dirwestwyr Eryr;" 
ao y maent yn prysur ddarpam gogyfer a'r Gymanfa 
f awr yr Nghastell Caemarf on. Yr oedd y gyngherdd 
bon yn un hynod Iwyddianus yn mhob ystyr, a nyder- 
wn y rhoddir i ni gyngherdd gyffelTb yn f uan èto gan 
yr un cor. — Qohebydd. 



BWRDD I GOLYGYDD. 

Cyïnbwidiad yn y **Cerddor Cymrbio." — Yr 
ydym yn ddiolchgar iawn i*n cyfeillion am ysgrifenu 
atom ar y pwnc hwn. Berbyniasom ugeiniau lawer o 
lythyrau ar y mater, a'r rhai hyny, yn mron i gyd, 
oddiwrth rai a^ ydjmt yn llafurio gyda cherddoriaeth 
— yn arweinyddion corau, yn athrawon dosbarthiadau, 
&c. Cydymdeimlant a ni yn ein dyryswch, a rhoddant 
eu bamau yn onest a charedig ar y pwnc ; ond yr an- 
fifawd ydyw, fod y bamau hyny mor hynod o amrywioL 
Tystia rhai fod y Cerddor yn rhy rad ; a dangosant 
awyddfryd am wneyd pob peth a allant er ei gvnorth- 
wyo.^ Y mae yn wirionedd amlwg i bob meddwl ystyr- 
iol ei fod yn rhy rad. Y mae yn rhatach nag un cy- 
hoeddiad o'i f ath sydd gan y Saeson, er fod cylchrediad 
y rhai hyny yn ddegau o fifoedd. Y mae ereîll yn ein 
cyfarwyddo pa fodd i gynilo y papur a'r llythyren yn y 
f ath f oad a,^ 1 roddi Uawer yn ychwaneg ynddo. Gailem 
dybied mai un casgliad naturiol oddiwrth hyn yd^, 
eu bod yn ystyried fod rhy ychydig ynddo am yranan. 
Pa fodd bynag, ar ol darllen yr holl lythyrau hyn, ac 
ystyried y cwestiwn.o bob cyfeiriad, ein pendertyniad 
ydyw — ^Gadael y Cerddor yn ei ffarî a'i laintioli près- 
enol hyd ddiw&dd yflwyddyn, gyda hyn o ffyfnewid- 
iad: — Fod y pedwar tudalen a roddir yn bresenol i 
gerddoriaeth i fod yn cynwys Cerddoriaeth yn yr Hen 
jNodiant, a bod dau dudalen arall i çnwys Cererddor- 
iaeth yn Nodiant y Tonic Soif a, Bydd felly ekwecK 
tudalen o gerddoriaeth yn mhob rhifyn, ac nid pedwar, 
f el y mae yn bresenol ; a gofelir fod y tudalenau a roddir 
at gerddoriaeth yn y Sojfa yn cael eu trefnu yn y f ath 
fodd, fel y geUir eu gosod gyda'u gilydd wrth rwymo y 
gyfrol. Emyn diwedd y flwyddyn, dichon y bydd 
cynllun gweU wedi ymddangos. Ceir gweled, o leia^ 
pa fodd y bydd y cynllun hwn yn gweii£io. 

NATHAX.-^Yr nnig gam-gymeriad a^wnaethooh oedd rhoddi 7 
car o flaen 7 ceff^L Hwy tebyg i fod 3m gywir faasai iybied tod 
Cftsglydd a Oolygwyr Hymna Aneient and Mod^m wedi oymaryd 
allan o'r TAyfr Tonau Cynulleidfaol heb ei gydnabod, fél y 
gtmaeth rhai' Casglyddlon ereilL Nid oedd y fatb lyfr a Hymne 
Aneient awi Modem mewn bodolaeth pan yr argraffWvd y LlyJ^r 
Tonau CynuUeidfaoU Yr oedd yn annlchonadwy lladxMa na 
benthycla dim oddiar neb c^na ei fod. 

CONGL Y TONIO SOLFA. 

Bhestr o'b Persokau a oyherasakt 
YR Intermbdiate Certipicate yn Nghyhrxt. 

Arholydd — Parch. J. Roberts (leuan Ovoylit), 

OoLSO NoRKALAiDD BanOor. — Mr. David S. Thomas; 
Mr. Thomas Jones, 0. N.; Mr. John Thomas Wil- 
liams, O.N.; Mr. David O. Morgan, O.N. 

Llamberis. — Miss Margaret Roberts. 

Arliolydd— Mb» Ellis Jones. 

CAIBNARFON.—Mr. Wffi. Pany, Penrallt, O.N. 

Wabntawr.— Mr. Owen Griffith, O.N, 

Gaerwen.— Mr. Richard Jones, O.N. 

Arkolyàd^-MR. J. D. Jones, Aihraw. 

Gaerwen.— Mr. J. Roberts, Yegol Prytanaidd, Gaet- 
wen, O.N. 
^rAo?yrfd— Parch. W. Thomas, Bwloh Newydd. 

Llanboidy.— Mr. John Rees John, Ei^airddeugoed, 
O.N. 

CASTELLtiEWYDD Emlyn.— Mr. David Davies, Cwm- 
morgan, O.N. 

Cwbcdwyfran.— Mr. Evan Williams, O.N.; Mr. Tho». 
Evans, Bettws, O.N. 

Penibl, Sir Gaerpyrddin.— Miss Maï]garet Davies, 
Aberdauddwr, O. N.; Miss Jane Davies, Aberdan» 
ddwr, O.N.; Mr. David Davies, Cwmceir, O.N.; Mr. 
Joseph Evans, Peniel, O.N.; Mr. Thomas Alban, 
Bedw, O. N.; Mr. John Alban, Bed^, O. N.; M». 
Richard Alban, Bedw, O.N.; Mr. David RicbardSp 
Blaenpant» O.N. 



Digitized by 



Google 



T CEBDDOR CYMREI6. 



59 



AMRYWION. 

Royal Aoadsmt of Mcsio. — ^Wrth weled fod jr 
Academi bon, fel j dygir hi yn mlaen yn bresenol, yn 
gwbl fethiuit, ymddeogys fod cynllun mewn bwriad 
gyda ffolwg ar naill ai sefydlu Academi newydd neu 
.ynte ddiwyffio yr un bresenol, a'i gosod ar air mwy 
efifeitbiol. Bwriedir gosod Costa yn brif lywydd y 
■efydliad. Yn ddiweddar bu Mr. Costa dan arholiad 
o naen pwyllgor Cymdeithas Celfyddyd. Dywedai ei 
fod yn y wlad bon er ys 25 mlynedd ; ond mai mewn 
atbrofa yn Naplea y caiodd ei addysg. Yn yr atbrofa 
hono, yr bon oedd ar v pryd dan lywyddiaetb Zin- 
garelli, yr oedd tri lljrwoaraetbwr, dau atbraw Italaidd, 
un mewn rbifyddiaeth, un mewn meintoniaeth, dau yn 
yr iaitb Ladin, un yr iaitb Ffrengaeg, un mewn banes- 
yddiaetb, un mewn daearyddiaetb, un mewn dawnsio, 
ac un yn darparu y disgyblion i'r esgynlawr< Yr oedd yno 
Bwyddogion ereill yn eofalu am foesau ac arferion y 
diagyblion, ac yn edryoi eu bod yn cyflawni eu dyled- 
swyddau. Llwyr ansbymeradwyai yr byn a wneir 
mewnrbai atbrof eydd cerddorol (ac yn y Bayai Aca- 
demvy yr ydym yn deall) sef fod atbrawon yn anfon 
ereill yn eu Ile i roddi gwersi i'r disffyblion. Con- 
demniai befyd y drefn o roddi cynsberduau gan y disg- 
yblion i^r cvboedd, a cbodi tal am fyned i fewn iddynt. 
Dylai cyngberddau y disgyblion fod i gyd yn anghy- 
hoedd. Credai y dylai y disgybl fod dan addysg o 
leiaf am 7 neu 8 mlynedd — dyweder o 13 byd 21. Ni 
adewid i neb adael atbrofa Ntiples yn gynt na byny. 
Dylai yr atbrawon gael eu tabi yn dda ; a tbuag at 
hyny, yr oedd yn anbeb^orol angenrbeidiol i'r liywodr- 
aetb iB^vfranu swm o anan tuag at gynal y sefydlilad, 
Un diffyg mawr yn y BoycU Âcadeniy ydoedd di£fyg 
atbraw mewn llenyddiaeth. Gwyddai a gofidiai oble- 
gyd byny, am rai cerddorion da na allant ood yn brin 
yagrifenu eu benwau. Yr oedd yn Mbrydain ddiffonedd 
o ddefnyddiau o*r fath ragoraf, o ran lleisiau a tuaient, 
ond yr oeddynt yn eorwedd yn ddiffrwytb o eisiau 
cefnogaetb. Yr oedd o'r un farn a Mr. G. Mac- 
larren, y dylai capel, ac organ dda^ fod yn gysyllt- 
iedie a'r Âeademy, ac y dylai y disgyblion gael eu 
ffurno yn gor er canu ceiddonaetb eglwycdg oreu 
lioegr yn y modd mwyaf effeitbiol: ac ystyriai 
mai nid priodol fyddai i neb o'r disgyblion fyned iganu 
mewn capeli nac eglwysi ereill. Bamai y dylai cbwar- 
eudy befyd fod yn sysylltiedig a'r sefydliad ; oberwydd 
nas gallai y di^buon gael eu by£f6rddi yn briodol ar 
gjrfer yr esgynlawr heb nvny. Credai mai gwell f vddai 
adgyweirio yr Academy bresenol, na sefydlu un boliol 
newydd. 

CôB Hbnbt Leslib. — Un noson yn ntwedd mis 
Mawrtb, rboddodd y Cor hwn gynygiad ar orchwyl 
newydd yn neuadd St. James, yn Llundain ; a byny 
ydoedd, canu swasanaetb crefyddol gydag offerynau. 
Y gwaitb ydoedd Masa Beethoven yn C. Dicbon, ac 
ystyried pob petb, mai dyma y Masê goren a gyfansodd- 
wyd erioed ; oblegyd prin y mae ei Maas yn D, gyda'i 
boll fawredd s'i arddunedd annaearol, yn gyfaddaa i'w 

Sun mewn gwasanaetb crefyddol, ac v mae Mata 
ozait yn D (ei Bequiem) oberwydd neilfduolrwydd y 
testyn, yr un mor ansbyfaddas. Yr oedd y datganiad 
hwn yn betb newydd yn Llundain. Yr oedd y Masê 
wedi cael ei ganu, bid sicr, laweroedd o weitbiau oV 
blaen ; ond yr oedd yr effaitb y tro bwn y fatb fel yr 
oedd pawb yn teimlo fel pe nas dywasai y demyn er- 
ioed. Acbosid byn yn benaf gan gydfantoliad y lleis- 
iau, a'r cydnawsedd perffaitb, yn mron, oedd rhwng y 
cor a*r offerynau. Ni chlybuwyd yr unodau a*r pc^- 
odan a genir gyda*r cor a'r gerddoxfa 3m cael eu canu mor 
effeitbiol erioed. Yma yr oedd pob meddwl yn cael 
hollol cbwareu teg. 14 id oedd un meddylddrycb yn cael 
ei gnddio san y Gor na sain offeryç. M^e yn Ued 
debyg, ar ol rboddi esiampl mor aidoercbog, y ceir eto 
ycbwan^ o*r fatb betbau. 



Undeb Cerddorol Dirwestwyr Eryri, 



OTLCHWYL GERDDOEOL 

Gyntaf yr Undeb nchod yn 

NGHASTELL CAERNARFON, 

J>ydd Mcrcher, Awst 15, 1866, am 10 a 2 oV gîoch, 

Bydd y Gorau Dirwestol eanlynol yn gwasanaethu yn y cyfar- 
fodydd:— Dinorwic, Rehoboth, Waenfaivr, Cor y Wyddia, Cwm- 
ygJnyPorthmadoo, DelnioUn, LUnmg, Gsemaxf on, Capel Coch 
* Bhofltryf an— tua 750 o gantoilon. 



rn yr hwyr an 6 o*r gloeh^ yn yr un Ue, tynaHr 

CYNQHERDD 

Dan Lywyddlaeth 
LL. TURNER, Ysw., MAER CAERNARFON. 

Gymerir rhan ynddi gan 

Miss WATTS, Llundain, 

MISB BYANS (BOB GWTNSDD), MISS OWEN, Llandinorwie. 
yniEhyd a deiholion o'r ooran nchod. 

PiANYOD— R. ROBERTS, Ysw., 
Oiganydd 1 Bglwys Oadeixiol Bangor. 



Oymanfa Gerddorol Gynulleidfaol 

LLEYN AC EIFIONYDD 

rjS- PENMOUNT, P WLLHELI, 

AwsT Ofed, 1866, am 10, 2, a 6 o'& Glogb, 

O dan NAWDD 7 MAIBB* 

AC ARWEmiAD Y PARCH. JOHN ROBERTS 

(IXXXAN GwTIXT). 

Cyftrchir y Gymai^a or y pryd gan WeinidogUm y ^àhanol 
Enwadau. 

Oatr Pirogamme treCn 7 Cyfarfodydd, yn oynwys «nwaa y 
Tonan, yn nghyd a*r PennilUon, yn gyflawn, gan Mr. Francis 
Eyans, Llyfrwerthydcl, PwUlieli ; a ohan llaenorlaid 7 Coran yn 
mhob oynnXleidf a. Prit Un (Hlaiog. 

JOHN EDWARDS. Ll7W7dd 7 Pwyllgor. 
W. O. WIIiLIAMB, Tegrifenydd 7 OTmanfa* 

A gyhoeddir oa ceir digon o gtfnogaeth. Prié la. 6cA., 
CEINCIAU'R GERDD: 

Oaa AI«AW DDU, Pcatyptldd. 

Tn oynwTt e7foeil> o Amrywiaeth Gerddorol, ai wasanaofh 7 
Cymaeithaian Dirwestol, 7 OTfarfodydd Uenyddol, 7 Darllen- 
iadan Ceiniog, 7 Oobeithln, ftc^^ gyda ohyf eiliant i'r pianofort9, 
ar eirian moeBol gan rai o brif Febdd C7mra. 
Danfonar Ordên i*r Awdwv. Bhoddir 7 saltlifidamddoabatllm. 



OWAIN ALAW, PENCERDD, 

A ddymcma hyabrra ei frodyr cerddorol ei fod yn bwciada 70- 
weled eg ami^w Biroedd 7n Ngogledd a Dehendir Cyoni, odde«- 
ta mlaoedd MéiiaflA a Qmtuàud. 



GTfeIziar Il7th7ran at 

OwAnr Alaw, Chefltr. 



Digitized by 



Google 



60 



Y CEEDDOR CrMEEIG. 



CEBDDORIAETH CYHOEDDEDIG 

GAN B. HUGHES & SON, WREXHAM. 



Tn 



Yn Ehanau SvcUu 

YGYFRES GERDDOROL GYMREIG. 
eynnwys Cerddoriaeth vreiddiol a detholedig; sef Anthem- 
«a, Motetts, Cydganaa, Canigaa, a Chaneaon. Dan olygiad 
Owain Alawr, Penoerdd. 

Cynwvbiad y Rhakait— Dak Olygiad Owaiit âlaw. 

I. Pa fodd y glanha : molvroh yr Arglwydd : mor weddaidd ar 
7 mynyddoedd : aruat ti y Uefais: I ti, Arglwydd. 

n. Dymaniad : Oh I daowhr gelyn dig gerllw : Dyffryn Clwyd : 
yr Afr : oanlg y Goedwig: yn ynys Mon : oan y pedwar Hen lanc : 
ser gloyw'r hafaldd hwyr: boneddwr mawro'rBala: odowohi*r 
mynyddoedd. 

m. Yr Arglwydd yw fy Mngail da : wele holl welsion yr Arg 
Iwydd: Dnw yn ddiaa a glybu: a bydd arwyddion: pwy sydd 
genyf yn y nef: t<>ilwng ywY Oon : càn Hoses. 

lY. OorhofTedd gwyr Harleoh : ffarwel iti Ojrmra fad : (y viae y 
aweddiU o'r rhifyn hwn dan olygiad J. D. JONES:) y mnd a'r 
byddar : nid wyf yn lion : delynorion t'rewch y tant : brynian f v 
ngwlad : o&n y tylwvth teg : oalon wladgar ydy w oalon dyn : rhai- 
adr : owymp Llywelyn (<'io pharhau). 

Dan olygiad J. D. Jone$, 

y. Cwymp Uywolyn : Owendolen Pngh : hen Gymm: olychan 
LIanfyUiu : y mondvey : Pont yr Aran : un goeg oedd y gneuen : 
heddwch: ymweliad y bardd: emyn eenedlaethol: a ddeui di 
gyda mi Mari : y seren hwyrol : ysgnbor Rhysyn : pan f o'r haul- 
wen wedi ffoi (i'ie -phaThau), 

VL Pan fo'r baolwen wedi ffol : cyflafan y beirdd : f y ngwlad* 
y gàn a ganai Betai : o na chawn farw yn yr haf : bageilgerdd : 
aradercbog feib yr awen: dyobweliad y morwr: cân y beth'ma- 
ml grwydrais lan yr af on : gogoniant i Oymra (jfyda geiriau Cym- 
raeg a 8ae$oneg) : yrystonn {Vw pharhau). 

yil. Tr ystorm : mao Robyn yn fiin (gyda geirian Cymraeg a 
Saesoneg) : iaith a obàn a tholyn Cymrii : boddlondeb : awelon 
Eryri: yoarwr holbolas: dychweliad y gaethglod : y bardd car- 
edlg : y pwn ar gefn yr awen (Vw pharhau), 

VIIL Y pwn ar gefti yr awen ; «r maint yw rhwysg a thwrf y 
dref : mae Éllen yn ffala : y mao oriaa ola'r flwrddyn : bryniau'r 
grog: gwaredigaeth : mao'r noa yn dyfod: tho moon shines 
bri^t: Llli Morgan: y fenywfach a'r Beibl mawr: y wawr (i'«c 
phaThau), 

IX. Y wawr y teithiwr ar y Berwyn : ni wn i p'ron am hyny : 
fel awel yn y ooed : y prentis plwy': wyf hoflf o'r dydd : fy anwyl 
Arthnr If an : pan fyddo y gwynt : o tyred yn ol : y deigryn olaf : 
rrewch fysedd eain (i'w pharhau). 

Dan olygiad Owain AlaVt Peneerdd. 

X. CftnMair oân Simeon: "Wele mor ddaionoa'*: "Paroto- 
wch y ffordd.*» 

XI., xn., XIIL-<-Oantawd faddngol Eisteddfbd genediaeihol 
Caemarfon 1883. . , ^ , 

Dan olygiad J. D. Jonei. 

XIV. T*rewoh f/sedd caiu : yr hen ferch: 'does dim ond ngain 
mlynodd: henffych itI Oymm dirion: Ifan Sion o'r efail: mor 
■wynol rhodio'r dolydd : mae genyf il f wthyn a gardd ; ei ben a 
orphwya: DaNdd « Sion a*r ostos: y bardd: wedi'r nos: yn 
Nâiymm gynt» 

XV. Y gwallgof ddyn : gwyddf a Llywelyn : nst gorwynt : oroes- 
aw iti wanwyn tizion: oroeaawiad y milwr: Dafydd a Btays yr hen 
lanciaa : ffuwal iti Oymm Cad. 

DoM olygiad Owain AUtw, Feneerdd, 
XVL ** Par^woh y ffordd" (parhad o Rhif. X.): **0 deawoh 

l'r dyfroedd:" "Byrchaf dl:* **Yna y dywedi:" "Y Ganaan 

glyd.» 
XVn. CaaigM Biahop :— Tyr'd nef ol wynt : mao'r nos yn well 

na*r dydd : Pl?r wyt U, wèn y wawr ? 

XVIII. Y flrwd: Uancian'r Eryri: dowoh mewn trefn siarad- 
woh y ddwy : mie Britannia. 

XIX. Canigan Biahop:— Uohel yw bloedd jr helgorn mwrn: 
P» beth a wnawn ni Gymry glân ? y diwmod Ul: Pwy yw Sylyla 
wen UiWr ôd ? 

XX. Y Motatt Boddngol yn Eisteddfod Genedlaothol Aber- 

XXI. Wrth alonydd Babilon : mawr a rhyf eddol : nid i ni : yn 

'^xJÏ? a^lxUL CanUta Harlech— boddngol yn Eisteddfod 
Abertawo 1868. ^ * v *i # ^^ 

XXTV. Marwolaeth y cyflawn: ar for tymhestlog: y nefoedd 
iT^ datgad: bendigedig fyddo yr Arglwydd. 

XXV. Moeswch i'r Arglwydd : o'r dyfnder y llefaia : molwch yr 

^Sxvi. Achnb fl o Ddnw, Bnddagol 3m Eisteddfod Llandudno, 
can J. Parxy, America, ynghyd a Thonaa buddngol gan yr un 
awdwr, yn Eisteddfod Abertawe. 

XXVII. Clyw o Ddnw fy liefain : Fy Naw edryoh amaf. 

XXVin.— Ar don o flaen y gwyntoedd ; Y Gwlfthyn (deaawd i 
leiaiau Soprano) } YTè; Uobin Goch; Cwymp Llewelyni" Oàn 
ISlsteddfod. 

IhV Gellir oael nnrhyw o*r vn rhifynaa nohod ar waban. 



Y CERDDOE CYMSEIG. 



Bhatir oW Darnau a gyhoeddwyd yn y GKBDnoB Cnozzo, y rkêt 
y gelUr eu cael trwy an/on at Meê$rt. B. Hughêê é Sont Wr*mhmM, 

Rhif. 

1 Y Gwanwyn , .. .. Huiler 

a Denwch, canwn i»r Arglwydd . . . , J. A. Lloyd 

8 Deffro, Arglwydd EoaLlechid 

4 Disgwy lied Israël am yr Arglwydd .. E. Stephan 
6 Cadwch oddiwrtki Owain Alaw 

STremAran R. Priohard 
,7,8 Molwch yr Arglwydd Owilym Gweat 

8 CerddiCymm .. « Owain Alaw 

,, Llanrhuddlad Dewi Wyllt 

9 YFfynon Alaw Gymraig 

„ Yr Ynys Wen Cyndeym 

lÔ Y Blodenyn olaf J. A. Lloyd 

11 Telynau mwyn Cymm Owilym Gwmt 

„ Ar dori mae y dwfn ddistawrwrdd .. Mendelsaohn 

12 Gorfoleddwnyndyiachawdwiiaetli .. DrCroft, 
„ O Arglwydd, fy Nuw Palestrina 

13 Ei Arglwydd a ddywododd wrtho .. .. AlawXMor 
., Eofn YlltyrEryi 

14 Y Wawr H. Smart 

16 Owymp Llywelyn Alaw Gjmnag 

„ YDderwen .. .. D. Lewis 

16,17 YrAwelfwyn Webb 

„ Clyw, O Ddaw, fy ngweddi Persoleai 

18 Cymrygynt GwimnGweaft 

19 Croosawiad i'r Frenhines Cyndeym 

,, Y rhai hyn sy'n dilyn yr Oen . . . . Palestrina 

SM) Aedmawlagweddi'rsaint Dr. Tya 

„ T*rewchytint D.Lewis 

21 Deuwch, canwn i'r Arglwydd . . D. Lewis 

22 Ghwi feibion dewrion Dirwest .. .. Dr.Calcotl 

„ Mawl ath erys, O Ddnw Dr. Oresn 

„ Melus ffof a pheraidd gann Mozart 

28 P'Iomfe'rHaf? Mendelssolm 

24 CartreflCymm D.Jones 

„ Cartrefi Cymru D. Lewis 

25 Dyrcbaler enw lesn en Byrd 

26 Arglwydd, par i mi wybod EosLleehid 

27, 28 Y Boreu Ame a Jackson 

29 Datod mae rhwymau caethiwed .. .. AlawDdu 

80 Teilwng ydyw'r Oen Spohr 

81 82 Datod mae rhwymau caethiwed . . John Thomas 

82, Hddagwynfyd Gwilym Gwent 

88,84,85 Mor fawr ydyw dyfnder .. Mendelssohn 

85 BwthfyNhad Charles Jamea 

86 Nant y Mynydd John Thomas 

87 O Arglwydd, tmgarha Dr. Ame 

,, Gras ein Harglwydd lésa Grist .. .. E.James 

fô, 89YrHaf Gwilym Chra&t 

89 Ehedydd bach mwyn Tyd^rIyn 

40 Dedwydd yw y dyn .. 6. W. Martin 

41 YrAlarohwen O. Gibbons 

,, Cartref JohnDaTies 

4Jl Olywoh ganiadan Hais a thant, sef 

** Serch Hudol," Alaw Gymreig 

,, Shon Dafydd, sef *' John Andorsott," .. Alaw Ysgoiaidd 

48 Draw 3m yr eangder mawr CherabInL 

44 Dnw a gyf oda yn ei nerth R. Alliaon. 

46 O Gymru anwylaf John Thomas 

46 A'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd . . . . W. L Argent 

47. 48 Adar man y mynydd John Thomas 

48.49 YrAfonig GwUymOweni 

49 Arglwydd par i ml wybod fy niwedd .. John Ellis. 

60 YGwUthyn Alaw Ddn. 

51 Paham y'th ddaroatynglr Orl. Gibbons. 

51,62,58, Cauig y Clyohau Gwilym Gwent 

63 NosCalan HemanGwent 

64,55 Fy Ngwlad John Thomas 

65 GoleU 301 y Ff enestr Bradbury. 

66 I'r Ffynon ger fy mwth Alaw Ddn. 

67 Hiraeiham y Nefoedd J. dePinna. 

67, 68, 60, 61, 62 Ar ben mao'r Gogoneddus 

waith Hnydn. 

68 Dysg i mi O Arglwydd {Tonte 3o{f'a) .. Thos. Atwood 
„ Ymarferiadan yn y Tonie Sol/a .. .. I. G. 

„ Seiniwch Doh (7onie 5oI/a) .. «. .. Bradbnxy 
69,60 Pob onawd edrrchant atat ti .. .. Haydn. 
„ Y Gwenith Gwyn (Tonie Sol/a) Cyng. LGwylII 

61 Seren Hoddwch (ronie iSoIr'a) .. .. L. Mason. 

., Rhosyndiweddaf yr Haf (Tonte £roZ/a) .. Cyng. I.Gwyll 

62 Unwaith ar fy Ngmdd (Tonie fio{/a) ... Dr.Caloot. 
68 Seren Unig Alaw Ddn. 

64 Dyddlau dyn sydd fel glaswelltyn .. .. Gwilym Gweni 
66 " " parhad. 

„ Yr Eoa (Tonie So^a) Mendelssoha. 



Argraffwyd gan R. HUGHES à SON, Wrexham ; ào i*w gaal 
gan yr ArgraflWyr, y Golygydd, a'r hoU Lyfnrerthwyr. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG, 

AT WASANAETH CERDDORIAETH ÎN MYSG CENEDL Y CYMRY. 

CYHOEODBDIQ DAN NAWDD 

PRIF GERDDOBION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDORQL Y GENEDL. 



Khzf. 66. 



AWSÏ 1, 1866. 



Pris 2g, — gi/da'r poat^ 8(?^ 



CYMANFA GERDDQROL DDIRWESTOL GWENT 
A MORGANWG. 

TROKD-T-tîRisiAiT, Goiph. lOfed, 1866. 

Fy Anwyl Gtpaill,- 

Gwyddech, mae yn ddiau, cyn gweled yr enw hwn, 
fy mod wedi newid fy nhrû^a ; ac nid wyf yn ^wybod 
fod Troed-y-grisiau yn ol i Jttafod-y-j 



/-ganmewn dim a^ 
aydd yn tueldu i wneyd dyn yn gysurus. Y dydd di- 
weddaf o Fehefin mi a redais yn ngofal y cerbyd tan i 
lawr i Forganwg, er mwyn bod yn gyneua i weled a 
chlywed y Gymuifa Gerddorol Ddirwefltol yn Merthyr, 
dydd Uun, Gorph. 2. Byddai dweyd ça bryd y cyr- 
haeddais yno, pwr a welais ac a gly wais wedi myned 
jmo, yn mlia le y bum yn gorpbwya, pa fodd y mwyn- 
heais y Sabbath, ac felly yn mlaen, yn fwy na di^on i 
lenwi un llythyr, heb son dim am y Gymanfa. Digon, 
gan hyny, yw dweyd i mi jyfarfod a chyfeillion ag ydynt 
yn werth eu galw yn gyfeillion ; o ran meddwl a cbalon, 
gaUecb fod yn hir lawn yn chwilio am eu gwell ; a bjddai 
y byd hwn lawer lawn yn well nag ydy w pe byddai yn 
cynwys nifer go luosoe o'u bath. Ônd at y Gymanf^. 
Yn addoldy eang yr Eglwys Annibynol yn Soar, Mer- 
thyr, yt oedd y cjrfiurfodydd yn cael eu cynal; ac yr wyf 
yn meddwl mai nid yn ami y llanwyd y demi hono mor 
uawn. Cynelid y oyfarfodydd am 10, 2, a 6— y ddau 
ffyntaf yn rhad, aT mynediad i mewn i'r diweddaf trwy 
cEocynau. Cadeirydd y dydd oedd y Parch. J. Roberts 
fjeuan QwyïU), Yr oedd yr olwg ar y cynulliadau yn 
ardderchog— yn ddigonol i wefreiadio calon o ^«reg o'r 
braidd ; — ^tua naw cant o bigion pobl ieuainc pnf ardai- 
oedd * * y ^eithiau. " JMchon y dylwn eich hysby su fod 
hwn y <&uddegfed cyfarfod blynyddol i*r Gymanfa. 
Nifer y corau o<3d 12; a dyma en henwau : — Merthyr, 
Betheada (Merthyr), Pant-tywyll (Merthyr), Dowlais 
Rhif 1, Dowlais Rhif 2, Rhymney, Gwent (Rhymney), 
Pontypridd, liantrisant, Band of Hope Caeidydd, Band 
of nope Pontypridd, Cefncoedcymer. O'r rhai hyn 
yr oedd corau Bethesda, a Chefncoedcymer, yn "new- 
ydd-ddyfodiaid," y s dywed Eben Fardd. Y damau 
a ganwyd yn y cyfarfod yn j boreu oedd y rhai canlyn- 
ol: — Ar don maey dwfn d'distawrwydd (Mendelssolm), 
gan gor Merthyr (yn dda, ond heo bwyslais priodol 
mewn rhai manau) ; cadw ni (Stephens), gan gor 
Bethesda (cydbwysisid y lleisiau heb fod yn dda, a'r 
oslef yn rhy y^afn); Oome bounteous May, gan gor 
Pontypridd (lleisiau da iawn, ond yn esgeulus ar bryd- 
iau) ; Teymasoedd y ddaear (Uoyd), gan Dowlais Rhif. 
1, (y trébleB ar y cyf an yn rhy wan h theneu, a> hoU 
ddatganiad heb ddigon o'r urddas sydd yn perthyn i'r 
testyn) ; Cuckoo (Gerabach) gan gor LÏantrisant (yn 
fywiog a dedwydd iawn, a galwyd am ei ail ganu); 
Retreat (Rille), gan Band of Hope Caerdydd (mwy o 
foTward nag o rttreai oedd yn ysbryd y cor) ; The Lord 
shall reign (Handel), gau gor Rhynmey (canodd geneth 



fechan, merch, yr wyf yn deall, i Heman Gwent, yr ad- 
rodd-ganau a'r unawd yn dra rhagorol; amlygai, i mtyb 
i, fod ganddi lawer iawn o athrylith gerddorol, — canal 
y cor yn dda, ond nis gallai wneyd cyiiawnder a dam 
ag sydd yn gofyn y fatn nerth) ; The flowering spring 
(Anulie), gan gor Pant-tywyll (yn foddhausiawn); The 
silyer queen, gan gor Gwent (yn dda, ond nid cystal ac 
y clywais y cor hwn yn canu o'r blaen) ; Yr hat (Gwil- 
ym Gwent), gan Dowlais Rhif. 2, (disgwyliaswn lawer 
oddiwrth y cor hwn, a chefais fesur hdaeth o foddhad, 
ond yn ^myi« a pheth siomedisaeth. Yr oedd y rhan 
olaf yn sicr o tod yn rhy gyflym); O Father (Handel), 
gan Cefncoedcymer (dyma y tro cyntaf i'r cor hwn ganu 
yn y gymanfa, ac ni fynwn ei famu yn saled. Llawer 
rhy gras ydyw yr alto a'r trfhU); Yr HaUelajdh Choruê 
(Handel), gan y corau ynghya (nid yn dda iawn yn y 
dechreu — y rhanau diweddaf yn weU, a'r ail dro yn 
dda iawn). 

Y dam cyntaf a ganwyd yn y cyfarfod am 2 o'r gloch 
oedd, — Mor hawddgar yw dy bebyll (Jos. Parry)» 
ean gor Bethesda (dam o gyfansoddiad goruchel ydyw 
hwn, a rhaid cael cor cyf arwydd iawn i wneyd cyfiawn- 
der A'r hoU gyfuniadau tlysion sydd ynddo. Rhoddwyd 
rhai rhanau yn lied dda ^m y cor, a'r rhanau eraill yn 
liai effeithiol); canodd pon un o'r corau endll a nodwyd 
yn ilaenorol un dam yn y cyfarfod hwn hefyd. Y 
ddau a gawsant ail-alwad oeidd Band of Hope Caer- 
dydd, a cher Dowlais Rhif. 2. Y Laughing Chôma 
(Koot) oedd gan y blaenaf ; ac yr oedd y demyn bychan 
bywiog hwn yn iechyd i'r holl gynulleidfa. Y dam a 
ganwyd gan Dowlais Rhif. 2, oedd Now by day's re- 
tiring laznjp (Bishop) ; a phan ail-alwyd hwynt canasant 
y Clychau (Gwilym Gwent). Yr oedd yrawdwr 



yn digwydd. bod ar yr esgynlawr ar y pryd ; a sylwodd 
y cadeirydd fod y cor newydd ein anrhegn lu^ un o 
ddamau çoreu un o brif gamg-gyfansoddwyr y Saeson, 
ac un o brif gànig-gyfansoddwyr y Cymry. Oafwyd 
anerchiadau yn ^stod y cyfarfodydd hyn hefyd ^n 
Mr. Howell Jones, Merthyr ; y Parchn. D. Phillips, 
Thomas Levi, W. Evans, M. A., R. Gwesyn Jones, Mr. 
D. Evans, Caerdydd; Mr. W. L. Daniel, Tydfylyn; yr 
Anrhyd. O. Bromley, America; a Miss Rees (Cranog- 
wen). Gwyddoch fod rhai a siaradant yn ^yf ac yn 
anfifaelededig iawn yn erbyn i'r rhyw fenywaidd siarod 
yn syhoeddus; ond o'm rhan fy hun, yr wyf fi yn 
methu gweled nad dyledswydd nawb, yn wrryw a 
banyw, ydyw swneyd y defnydd fforeu ag sydd yn 
ddichonadwy o bob talent, dawn, a chyfleustra a roddir 
xddo. Mae yn ddiddadl fod yferch hon wedi cael 
gallu tra aniurferol i siarad yn gyhoeddus. Ni chlyw- 
ais i erioed ond ychydig iawn a allent siarad yn wdl 
na hi ; a hyderaf y rhcSdir iddo bob chwareu tes i 
arfer ei dawn er gwneuthur daioni. Yn y cyfarfod 2 
o'r ^och hefyd cj^wynwyd tysteb, yn gynwysedig o 
swm o arian ynghyd as anerchiad oddiwrth y Gyman- 
fa i'r cadeirydd. DarUenwyd yr anerchiad gan Mr. D. • 
Rosser, Aberdar, YM^ifenyâd y Gymanfa; cyflwynwyd 
ydysteb gan Aîiss Watts; cydnabyddwyd yr arwydd 



Digitized by 



Google 



62 



Y CERDDOR OYMREIG. 



hwn o saredicrwydd ei ^eillion gaa y derbynydd ; 
canodd Miss Watts ''Bel Eifiggio," a plum ei hail-alwyd, 
hî 8 ^(anodd " Sweet Home " yn y modd mwyaf 
effeithiol. 

Yn yr hwyr yr oedd cyagherdd er cynorthwyo try- 
Borfs y f oneddiges ienanc dra atlirylithgar hon. Yr oedd 
y lie yn Ued lawn, j gynuUeidfa yn un hynod barchus; 
a dywedwyd i mi ei bod yn cynwys tua 30 o weinidog- 
ion o wahanol enwadan. Gwelais i yno 10 o welmdog- 
îon y Methodistiaid Calfinaidd^ a thua'r un nifer o wein- 
idogion yr Annibynwyr, ac nid oes im amheuaetli nad 
oedd yno yr un nifer o weinidogion y Bedyddwyr, y 
Wesleyaid, ac enwadau ereill. Cymerwyd rhan yn y 
cyfarfod gan gorau Merthyr, Bethesda, Pant-tywvU, a 
dau gor Dowlais, y rhai a ganasant eu ffwahanol ddarn- 
au yn Ued dda ar j cyf an. Cbwareuoad Miss Gediycb 
ddau ddium ar y piano yn cbwaethus iawn, yn ol ei har- 
fer. T damau a ganwyd gan Miss Watts oeddynt: — 
Ansels ever brigbt and fair (Handel), La Plaeida 
Facitta), Al dolce canto (Rode). Ail-alwyd bi bob tro; 
ac yn Ue ail ganu yr olaf, bi a roddodd Sweet bird (Han> 
del). berwydd fod Uawer yn y gynulleidfà yn galw 
befyd am Gymraeg, bi a ganodd Y mdaitb Mwnc, ac O 
fryniau Caersalem: ond yr ydoedd erbyn byn wedi 
treulio allan ei nertn f el nas sallai feddwl am ganu I 
know tbat my Redeemer livetn (Handel)» yr bon oedd 
ar y program. Creodd byny raddau o anfoddlonrwydd; 
ac yr wyf yn gweled fod rbai o bapurau gwlad •Forgtm, 
tra yn metbu beio Miss Watts, yn ceiaio taflu y cyfrif- 
oldeb ar y cadeirydd. Ond yr oedd yn digwydd fod y 
cadeirydd yn Ued gyfarwydd a cbyogberadau, ac yn 
gwybod yn rby dda mai nid ei ddyledswydd ef oedd 
ymyraeth rbwng cantores o f atb Miss Watts a*i cbynuU- 
eidfa. Yr oedd un lineU newydd yn y gyngberdd bon;-^ 
yr oedd dau o ddamau iV canu gan y corau yngbyd, a 
dwy Don.GynuUeidfaol, iV canu ^an yr boll gorau a'r 
gynuUeidfa— y pedair dan arweimad y cadeirydd. Y 
Tonau oedd Rheidol (L GwyUt), a Monab (Alaw 
Gymreig). Camgjrmetiad oedd rhoddi Ton o nodwedd 
dynei 
trwst 
œàà ^ 

orol, yn neebreu yr tul rân. Y damau oeddynt : — An^ 
tbe glory of the Lord a'r HaUelujah. Canwyd yr olaf 
yn uddercboff. 

Ar ol adrodd i cbwi yr banes yn ddiaddum fel yna, y 
mae genyf air neu ddau i'w dweyd mewn ffordd o 
•^Gwelwn oddiwrtb yr byn a ddywedwyd," neu yn 
bytracb oddiwrtb yr byn a wnaed yn y Gyman- 
fa bon. 

1. Yr oeddwn yn gweled yn ddigon/imlwg nad ydyw 
y Gymanf a, er fod bwn y deudde^^ed o'i cbyfarfôdydd 
blynyddol, yn debyg o farw yn fuan, nac yn beneiddio. 
Ar y oyfan, yr oedd y Gymanfa bon yn un o'r rbai goreu 
a gafwyd erioed. 

2. Nid oedd y canu yn arwyddo fod y corau yn Uaf urio 
mor giJed yn bresenol ag y maent wedi bod. Cly wais 
weU canu son bob un o'r ben goreu oedd yn bresenol. 
Yr oedd oau gor Dowlais a dau gor Rbymoey, o*u cy- 
mbaru a bwynt eu bnnain rai b^yddoedd yn ol, yn 
dangos eu bod yn adfeUio. Hyderaf y byddant yn 
cymeryd yr awgrym yn garedif, ac yn ymroddi ati o 
(ïdifrif. 01 esgeulusdra a diofalwcb oedd i'w ganfod yn 
rby amlwg yn eu canu. Yr oedd cora.u Mertbyr a'r 
Pant-tywyU 3m canu yn well nag y canasant yn fy 
nffblyw i erioed o'r bïaen; ac yr oedd Pontypridd a 
lIJBintrisant, gyda*u trd>le melusacb na'r cy ffredin, yn dal 
en tir. Yr oedd yn dda iawn genyf wêled y Bands of 
Hope yn y Gymanfa; ac yr -wyt yn meddwl y byddai yn 
dda cael ycbwan^ o bonynt erbyn y Gymanfa nesaf . 
Y rban oedd yn iwyaf dmysiol yn y nifer luosocaf o'r 
corau oedd yr alto. Yr oedd Ileisiau y beebgyn bycbaîn 
yn anoddefol o gras mewn rbai o bonynt ; ac ym- 
dden^s i mi y dylai yr arweinyddion dalu ^Iw neiU- 
duol i byn, trwy ddysgu y becbcyn bycbam i çjanu 
lawer iawn yn f wy tyner, a rboddi mercbed o leisiau 



dy fnion, brd bytb ag y byddp yn ddicbonadw^, i fpam yr 
aUo . Er f y mod jp. swneutbur sylwadau beinuadol tel 
î.««_y nmg beirnia<£i, cbwi a wyd'docb, jrn fy natoTy 
iycb i f eddwl, mewn un modd, mai canu gwael 
^oedd yn y Gymanfa bon. Dim o'r fatb betb ; yr oedd 
*yma ganu arddercbqg; a'r cwbl wyf yn ddyweyd ydyw, 
y ffaUasai, gydag ymdrecb a Uaf ur priodol, fod yn 



nid 



3. Am Miss Watts, yr oedd yn dda genyf ei gweled 
yn giyfacb ei gwedd nag erioed. Y mae ei Uais befyd 
yn ffryf acb ; ac yr oedd yn canu yn y Gymanfa bon yn 
well na^ y clywais i bi erioed. Tra yr oedd ol addy^g a 
dyfigeidiaetb i'w ganfod yn ei boll waitb, yr oedd ei 
tbeimlad mor fyw, a'i dylanwad mor wefreiddiol a^ 
erioed. Nid yayw coetbder addysg yn pylu dim ar et 
naturiddeb. 

4. Y mae Uwyddiant y Gymanfa hxm yn nertb iV 
Pwyll^or i fyned yn mlaen, yn symbyliad cyffrous i'r 
corau i laf urio eto yn fwy egniol, ac yn ganmoliaeth 
nid byçban i'r rbai a ddygasant yn mlaen ei gwabanol 
drefniadau, yn mysg pa rai tyby^^wn mai nid y Ueiaf ei 
ofal a'i waitb ydyw Mr. Datid Evans, Oaerdydd. 
Byddwcb wycb. 

EicbOyfaiU, 

Abtbub Llwyd. 



GEmiADUR Y CEEDDOR. 



Akdemàvo, Guilio Cjesàbs. — Organydd a cbapel- 
feistr ^n Milan. Cyboeddodd amryw MoteUê a cbytan- 
sodddiadau ereiU. Bu farw yn 1650. 

Ardesfin, MsLOHioR. — Cyf ansoddwT a flodeuodd yn 
neebreu y canrif diweddaf . 

Ardina. — Cyboeddodd cbwecb o sjpnpJumkê yn y fl. 
1784. 

Akditi, Ldioi. — Cydnabyddir Arditi fel un o'r ar- 
weinyddion blaenaf yn Ewrop. Ganwyd ef yn Créa- 
centino, tref fecban yn Piedmont, yn y flwyddyn 1822S. 
Amlygodd yn ieuanc fod ganddo dalent anaiferol at 
serdàoriaetb ; a rboddwyd ef dan ofal yr atbraw byglod 
Caldera. Daetb yn mlaen gyda cbyflymder mawr mewn 
cbwaieu y violin a cbyfansoddi. Pan yn 14eg oed, an- 
fonwyd ef i'r Conservatoire yn Milan. Pan yn 19oed, 
cyf ansoddodd opéra a elwir / Bripanti, yr bon a ddy ff- 
wyd aUan yn Milan yn 1841. Y flwyddyn ganlynol» 
ef e a eniUodd y brif wobr, y drydedd waiÛi, yn y Con- 
servcUoiret am gyfansoddi a cbwareu y violin. Gadaw- 
odd yr atbrof a y flwyddyn bono, a pbenodwyd ef yn 
arwemydd y gerddorfa yn Yeroelli. Ar ol bynr, 
rboddodd gyfres o gyngberddau yn mbrif ddinasoedd 
Itali : ac yn 1844, ymwelodd aRbufain a Yerona, erda 
BottesinL Cawsant daitb Iwyddianus anarferoL Fan 
ar benderfynu dyfod drosodd 1 Loegr, eafodd y ddau eu 
cyflogi gan Marty i fyned i America. Hwyliasant i'r 
wlad bono yn mis Medi, 1846, ac ymsefydlasant yn 
Havana, Anliti yn brif arweinydd, a Bottesini yn brif 
cbwareuydd, yn y cbwareudy. Ar ol bod yno am am- 
ryw o flynyddoedd, cytunodd Alboni ag ef i fod yn ar- 
weinyda ei cbyngberddau bi yn America; bu wedi 
byny yn yr un swydd gyda Sontag, ac yn ddiweddaf 
gyda Grisi a Mario, yn ystod eu bymdaitb bwynt trwy 
yr Unol Daleitbiau. Bu feUy yn dal y cyayUtiad a^osaf 
a pbob yagogiad cerddorol o bwys yn y byd newydd am 
dymor o ddeng mlynedd ; ac yn 1856, efe a ddycbwel- 
odd i Ewrop. Yn fuan ^e a gafodd benodiad 1 fod yn 
arweinydd yn y cbwareudy newydd yn Constantinople ; 
ac ar ei ymadawiad oddiyno, efe a dderbyniodd Urdd 
Medjidie o law y Sultan. Wedi iddo ddycbwelyd i 
Milan, daetb Mr. Lumley o byd iddo ; cytunodd ag ef. 



Digitized by 



Google 



Y.CERDDOR CYMREIG. 



63 



a dyffodd ef droBodd i Lundain, a goflododd et vu j 
Bwydd bwy flig o arweinydd yn chwareudy ei MawrnydL 
Yno y mae er ys blynyddoedd beUach, yn dwjrn allan, y 
naill dymor ar ol un. arall, bril orchest-weitniau y byd 
oerddorol, trwy ^Tmliorth UnawB o'r talentau dysgleir- 
iaf yn Ewrop, a cnerddoifa ag sydd beb ei gweU vn yr 
holl fyd. Yn Mluydain, nid oes neb iV systadlu a^ 
Arditi f el arweiny^ ond Cotta ; a Ue bydoo tynerwcn 
teimlad a choethder mawr iawn yn an^henrheidiol, 
addefir nad ydyw Costa ei bon, a dweyd y lleial, yn 
rhagori dim amo. Cyf anBoddodd lawer o gerddoriaeth 
ysgaùi i offerynau ; a bu y gair ei f od wedi ysgrif enu un 
opéra bwysig ; ond ni ddaeth y gwaith bwnw bytb i 
oten y dvdd, oa ydyw mewn bodolaetb. Er f od rnai o'i 
gyfansoddiadau yn boblogaidd, mae yn andwg mai f el 
arweinydd y diagjma ei enw i genhedlaethaa dyf odoL 
Nid ydyw yn ymodangoe fod Costa nag yntau wedi eu 
cyny^gaeddu a gallu i ddyfod vn un o'r pnf gyfansodd- 
wyr, yn gystal ag yn un o brii arweinyadion, y byd. 

A]U>XTo. — ^Yn eofn ac ymroddgar. 

Abdojie, Mahquis Db St. Ôeobgs. — ^Bu y pendefift 
hwn yn llys-genadwr dros Kaples yn Hys Ffraino o*r C 
1767 nyd 1780. Yr oedd yn noff lawn o gerddonaeth, 
a chyf ansoddodd amiyw gantodau. 

Abxsa, Guisepfx. — Cyfansoddwr a flodeuodd yn 
Naples tua'r fl. 1712. 

Aretinus, Guido. — ^Kboddwn lianes y gwr hwn a*i 
ddyf eisiau yn ein nesaf. 

Aretiho, Giovanni Apolloni,— Cyhoeddwyd rbai 
madrigal» o'i waith yn Veniee yn 1607. 

Aretinus, Paolo. — Cerddor Rhuleimff ; cyboeddodd 
rai damau o gerddoriaeth gysegredig yn Venice, yn 1567. 

Abevai.0, Faustino.— Cyhoeddwyd cerddoriaeth 
gysegredig o'i waith yn Rhufain, yn 1784. 

Aroemtzlly, CAitLO. — ^Capel-feisir yn eglwys sadeir^ 
ioL St. Peter, yn B.huf aîn. Bu rhai o'i gyf ansodcQadau, 
a gyhoeddwyd tua 1543, mewn cryn lawer o fri. 

Argbntini, Stevfano. — Capel-feistr yn ei^wys St. 
Stephan, yn Yenice. Cyboeddodd rai cyfansoddiadau^ 
cysegredi^ tua'r fl. 1638. Sonia Walther am un Ûesare 
Argentini; ond tybia ihai mid yr un person oedd y ddau. 

Abgivbs. — ^Dywedir fod y bobl henafol hyn yn rhai 
rhagorol mewn cerddoriaeth. 

Abia — A *ri-a — Alaw. 

Aria Bufva— ^ir/-a.— Alaw ddigrîfoL 

Aria D'Asilitata.— Alaw anhawdd, er profi gallu- 
oedd y datganydd. 

Aria Comobrtata. — ^Alaw gyda chyfeQiant i wahanol 
offeiynau y gerddoif a. 

Aria Bi Bravura— -B^yîo'm.— Alaw flodeuog, lawn 
o dd3rfei8iau ac yseogiadau tarawiadol, cyflym, a chy- 
nhyrins. Cyfansoddir yr alawon hyn yn gyffinedin i lais 
menywaidd. Gelwir y math hwn o alawon weithiau yn 
Aria <ff AgiUta. Eu hamcan penaf, a'u hnnig am- 
can yn typrch^ ydyw rhoddi cyfleustra i'r gantores i 
ddangoe ei Uais a'i medr; a*u hefiaith yn rhv fynych 
yd3rw synu yr anwybodus a chynhyrfu aDfoddlonrwydd 
yn y beimiaid. 

Akia Di CANTABiLB--Canto'&î&.— Bhoddir yr enw 
CantabUe f r fath yma o alaw fel pe na byddai un math 
arall ynteilyngneigalwynoa». Mae yn ddiau mai 
hwn, ar y cyfan ydyw y dosbarth uchaf o alawon : ac 
yn yr alawon hyn y rhoddir i*r canwr eyfleustra i ddad- 
bhrgu ei holl wahanol alluoedd. M phrif nodwedd 
ydjrw tynerwch ; nid ydyw ei thestyn yn cyfranoâ o*r 
aruthrol nac o'r tra gafarus; ei phrif elfen ydyw h^ryd- 
wch. O ganlyniad, y mae ei hysgogiadau yn esmwyth 
ac yn lied araf, ac yn caniatau llawer o le i*r datganydd 
i roddi aUan wahanol deimladau. Nid oes gan y cyieil- 
iant ond ychydig i V wneyd heblaw cynal y liais ; yn v 
fath yma o alawon nid ydyw im amser i ymyraeth a^ 
llaifl^ nac i alw qrlwneilldnol. 



Aria Bi Porta^bnto.— Prif nodwedd y fath yma o 
alaw ydyw urddas tawel a digynhwrf . lïid ydyw yn 
cauiatau addumiadau y caniabile; ac y mae ei symud- 
iadau yn araf a thywysogaidd. 

Aria Di Mezzo Carattbre.— Nid ydyw y fath yma 
o alaw yn cynwys urddas y portamento na thynerwch y 
carUabile, Y mae yn meddianu y tir sydd yn gorwedd 
rhwng tiriogaethau y ddwy flaenorol. Galï ymylu yn 
lied agos aty naill neu y Uall. Gall fod yn cUwel ond 

nid yn ddwys — ^yn f oddnaol ond nid yn dayrohaf edig 

yn tywioff ond nid yn y^afn— yn dlws ond nid yn 
addurniaool. Ei hamser yn y cynredin ydyw andante, 
a chaniateir i'r cyfeiliant fwy o ryddid na^^n y ddau 
fath blaenoroL 



Aria Fdgata. — ^Prin y mae hwn yn fath arbenig o 
a^nr . ond y mae yr enw yn gyfleus i'w roddi ar alaw 
Dyddo llawer o'i brawddegau, neu ei lubdranau, yn 
[ychu eu gilydd. 
Aria Parla.nte.— Nid ydyw y fath yma o alaw yn 
caniatau nodau binon nac addumiadau. Ei swydd 
yd^ rhoddi allan mewn amser cyfljrm, gan ddweyd y 
geiriau yn eglur a'u ton yn fyrion, y teimladau mwyaf 
çynhyrfus, o ddychryn, o orfoledd, o alar, neu o ddig- 
ofaint; ac yn ol y gwahanol ddosbartibiadau hyn o 
deimladau, dosberthir y fath yma o alawon wrth yr 
enwau. Aria offitoia. Aria di eirepito, Aria iqfitriaia 
(çynhyrfus, trystiqg, £Brochwyllt, diffofu^. Y mae 
gan y mydr lawer i'w wneyd yn y fath yma o alawon ; 
arferir Uithreni gwylltion hefyd ; a gwna yr offeiynau 
yn fynych lawer o wasanaeth. 



CRONIOL CEBDDOBOL. 



Ctlchwyi^ Oebddorol Uin>EB Canu Cynulleid- 
FAOL Methodistiaid Calfiitaidd Dosbarth Aber- 
DAR. — Wn i ddim a oes modd jB;eirio y frawddeg uchod 
yn weU a berach neu beidio ; sordd bynag, fe gynhal- 
iwyd y gylchwyl eleni yn Bethanil^ nos lau, Qor, 5ed, 
daâi arweiniad ein cyf aill Mr. David Rosser, a boddus 
iawn i ni oedd mwjiihau yr olwg amo jn ymnofio mor 
ddedwydd yn y gwasanaeth. Dechreuwyd trwy ddar- 
llen a gweddio san y Parch. John Davies, Bethaoia. 
Cymerwyd y gadairgan y Parch. Ebenezer Pugh, Naz- 
arôth. Canwyd Missionary, Bauffor, a Bremen ; yna 
anorchiad byr, pwrpasol iawn gan Mr. D. T. Williams, 
(TVdfylyn). Dywedai ei fod yn hoff iawn o ganu, yn 
arbenig canu mawl. Canu oedd y peth mwySl cysegr- 
edi^ o Dob peth. Dywedai Martin Luther fod cian yrtr 
ail I Dduwinyddiaeth. Y mae canu ynddo ei hun yn 
gallu tyneru y galon, yn annibynol ar y f arddoniaeth a 
genir. Ond yswyaeth, nid yw pawbyngwneyd cyf- 
iawnder a'r canu ; y mae Uawer yn ara ymdrechgar 
gyda'r canu ocx'awl, tra yn gadael canu y gynulleidfa 
mewn aj^^edd wael dros ben. Anogai yr arweinydd- 
ion crefyddol, yn ddiaconiaid a j^ir^^ethwyr, i ofalu 
mwy am y rhan ardderchpg bon o wasanaetn y cyseer. 
Canwyd yn nesaf Bethesda a Rockingham. xu» 
anerchiad gan Mr. William James, Bethania, yn awr 
myfyriwr yn lïffholeg Trefecca. Teimlai fod y tonau 
oedd newydd glywea yn werth eu dysffu. Cawsom 
ganddo dipyn o hanes dadl rhai o bobl dcUi eglwys Ys- 
gotland am yr hyn oedd briodol ac anmhriodol i'w 
ganu : ond gan na wyddent am Pantycelyn, yr oedd yn 
sallu maddeu en cleber. Diolohai am fod genym y 
fath drysor a Ilyfr Tonau leuan Gwyllt, yr hwn oedd 
mor llawn o gynwys, ac yn callu oyffh>i teimladau 
dyfnaf ein mynwes.' Dywedai fod canu yn allu — a bod 
y "gwr drwg" yn ei gweled hi, ac yn ffwneyd defnydd 
mawr o serddoriaeth. Mae canu cenecu yn fwy pwysig 
na'i chjT&eithiau. Dywedai rhywun nad gwaetb gan- 
ddo pwy gai wneyd cyfreithiau y wlad, ond iddo ef 



Digitized by 



Google 



64 



Y CERDDOR OYMREIG. 



gael jTwneyd ei ohaniadaii. Y mae swjn mewn canu, 
a lie Dynag y byddai conu da mewn capel, dywedai ei 
fod yu BÎwr y byddai yno gvnuUiad llioeog. CawBom 
yn awr air mfyr gan y Cf3eirydd ar draul y brodyr 
anwyl ay'n hoff o wnevd " cyfnewidiadau" Yr oeddid 
newydd ganu '«Bockinchun" ar y i)enill hoff, **Y 
Sabbath hyfryd wyl yw bon," &c., ac tel yna v'i cenid, 
nid fel y mae yn y Uyf r hymnau — a bwyraen i hyny 
oglais y cadeirydd. Modd bynag efe a ail-adroddodd 
mewn bwyl yr ystori eydd gan Dr. Edwards yn ei 
erfchygl ddoniol ar ** Cyfnewidwyr Hymnau". Mynai*r 
canwr toeUaV haa benill yn ei dyb ef fel byn : — 

Ond boed fy ngbftlon l 'r pijd hyn 
Fel Dafydd gynt a'i violin, 

Da iawn, meddai y gweinidog, ao eto wn i lai na fyddat 
yn welliant mwy fyth pe d'wedech chwi fel hyn : 

Ond aed fv ngbalon diddley diddle, 
Fel Daiydd.bacfa yn oann *rJlddU, 

PiU na fuasaîV holl frawdoliaeth '^gyfnewidiol" yno yn 
gwrando y cyfaill yn adrodd belynt y wawdiaith lèm 
yna. Cychwyn eto at ganu Bohemia a Livetpool. Ar 
ol hyny, Tydfylyn eto* Tarewid ef gan sylw îilr. W. 
James, sef fod Satan yn gweled y ^Jlu evdd mewn 
cerddoriaeth. Y maé s<Uoanê IJundun yn difym pobl 
bob iirvdnawn Sabbath y dyddian hyn, drwy ddwyn 
allan donau cysecredig o'r radd ucbaf, a*r rheiny yn 
cael eu canu gan berchenogion ialentau lied wychion ; 
nid oedd yn ffwybod fod y cyfryw beth wedi dechreu 
jn Nghymru nyd yma, ond byddai yn siwr o ddod: ar 
busnes pobl jpprefyddol oedd gwylio na byddont hwy ar 
ol plant y ml mewn canu yn dda. Cymeradwyai 
offerynau cerdd yn fawr ; a thebygai yr argan i'r haul 
yn dylanwadu ar bawb. Carai weled un yn mhob capel 
drw^'r wlad. Gan fod yn rhaid i'r brawdymado yn 
awr i fynd i gwrdd train Merthyr, talwyd diolchgarwch 
gwresog iddo gan y gynulleidfa am ei vmweliad a'i an- 
erchiadau melusion. Yna canu Aberdar, ac anerchiad 
bach twt a thlw« gan y Parch. John Davies, yn oynwys 
anogaethau cynhes i bawb ymroddi yn fwy ^gniol i 
ddyrchafu y gwaith cogoneddus— carai weled cyrddau 
penodol i nnu mawT vn unig. Wedi gair neu ddau 
^ai Mr. Lewis Gnffiths, am i ni f el cantorion feddwl 
tipyn am bethau heblaw canu, a chynghor dwys gan 
y cadeirydd i ni fyned rhagom, canwyd Bethcd yn 
effeithiol iawn ; a therfynwyd trwy weddi gan Mr. 
John Lloyd, Aberaman. Yr ydym wedi cly wed peÔi 
canu, beilach, yma a thraw, mewn gwahanol fanau, 
ond nid ydym yn dygwydd dod i gyffyrddiad a dim 
lydd mor gyffrous i ni a*r cyfryw ganu aff oedd nos 
lau diweddaf, yn enwedig ar Bethesda, Bohemia, a 
Liverpool. Yr ydym yn teimlo yn wir ddiolchgar i*r 
cyfeillion oerddor^ am eu llafur, ac am ddod yn^yd 
mor lluoaog ; ao y r ydym yn tostnrio wrth ein brodyr 
a'n chwiorydd crefyddol ^yn*n gallu gadael i wledd-> 
oedd o'r fath fyned heibio, a hwythau mor ddifater 
o honynt. Wyddoch chwi beth,-*«nd dyna, ni a'i 
gadawn yn y fan yna, rhag i ni ddyweyd gormod.— 67. 
Llanwrty©.— C^naliwyd Eisteddfod yn y Ue hwn, 
Gorph. 11. Y beimiad cerddorol oedd Ôwain Alaw ; 
a dyfamwvd y gwobrau fel y canlyn î— Canu côrawl— 
Carmel, oV LMr Tonau CynuUeûffaol ; tri chôr yn 
^fltadlu ; buddugol, Beulah, dan arweiniad Mr. D, 
Jones, liwyncu». Ténor solo— Ni raid i neb ofni (o*r 

Ystorm); goreu, Mr. D. Jones, Beulah. Bass solo 

Yr hwn a ferchyff (Uoyd) ; goreu, Mr. W. Davies, ger 
lianfair-yn-muallt. Soprano solo — Tros y garreg: 
(Ca^l. Penoerdd G walia) ; rhanwyd rhwng Miss Jones, 
Beulah, a Miss E. Williams, Llanwrtyd. Cystadlcu- 
aeth fforawl— Ymdaith y Mwngc (oY Gfyf res) ; un côr a 
ddaeth yn mlaen, sef Beulah, a chafodd ganmoliaeth 
mawr gydag enoOr. Canu dwyawd — Moigan a*i wraig 
(o'r Otms) ; rhanwyd rhwM Miss M. Jones a Mr. E 
Erans, Beulah, a Miss E. Williams, a Mr. T. Williams, 



Uanwrtyd. Canu c&n, mn f eiched mewn gwisg Gym- 
reig ; rhanwrd rhwns Miss M. Jones^ Beulah, a Mrs. 
Harris, Dowlais. Pecmar i ganu unthyw ganiji; ; goreu. 
Miss M. Jones, J. Jones, Daniel Jones, a «lames iStvies, 
o Beulah. Canasant — Sleep gentle lady (Bishop). 
Canu teirawd— Red cross knight ; un parti gynygiodd, 
aef Miss £. Williams a'i chyf^llion, Uanwr^nd, a 
chawsant y wobr. Darllen ton ar y pryd ; goreu, 
Danid Jones, Beulah, a'i bartL Dwv ferch yn dcUirllen 
ton ; un parti ddaeth vn mlaen, sef Misses É. Williams 
a M. Price, Uanwrtyd, a bamwyd hwy yn deilwng o'r 
wolor. -Cystadleuaeth gorawl--Y Ddaeaxgiyn (Owain 
Alaw) ; tri ohdr yn canu. Rhanwyd y wobr flaena;^ 
d^ gini, rhwng côr Beulah, dan arweiniad Mr. D. 
Jones, a ch6r undebol lianwrtyd a Dowlais, dan ar- 
weiniad Mr. Robert Rees, Dowlais, a rhoddwyd yr ail 
wobr i gor Glynarthen, dan arweiniad Mr. J. Williams. 
Cyfausoddi ton gnmulleidfaol ar y geiriau, " O Dduw 
rho im' dy hed<v' &c* > ugain o gyf ansoddiadau ; ys- 
tyriai y beimiad Caswallon yn rhaffori ftr yr oll, ac 
atebwyd i'r enw gan wr ieuanc o Swyddf^non, Sir 
Aberteifi ; ond owd i amheu ai efe oedd awdwr y don ; 
ac ar ol tipyn o **helynt," cyfaddefodd mai eihawdwr 
gwirioneddol ydoedd Mr. E. James, New cross, ger 
Abejystwyth ; a chan fod amodau yr eisteddfod yn 
gofyn i'r awdwyr fod yn bresenol, ataliwyd y wobr. 
Diau y gwyddai Mr. «James hjmy yn dda, a dylasai 
beidio cyfausoddi o gwbl os nad oedd yn bwriadu 
rhoddi ei bresenoldeb yn yr eisteddfod. Y mae gormod 
o ystranciau o'r fath yn cael eu chwareu mewn cysyllt- 
iad âg eisteddfodau y dyddiau hyn. — Ochdtydd, 

CwMAFON. — Nos Fawrth, Qorph. 10, cynaliwrd 
cyngherdd yti nffhapel Sion, yn y lie hwn, gan gor y lie 
dan arweiniad Mr. J. Richards. Y prif ddamau a gan- 
wyd oeddynt— Pr fiynon ^r fy mwth (Alaw IMu), 
Telynau mwyn C!ymru (Gwil. Gwent), Y Gwlithyn (A 
Ddtt), Nant y mynydd (J. Thomas), Y Blodeuyn olaf 
(lioyd). Fie mae'r haf (Mendelssohn), Y Wswr 
(Smart), Y Clychau (G. Gwent), yr oll o'r Cerddor 
jOymreig, Let us break their bonds, O Father, a Their 
"sound is ffone out^ o waith Handd, Hunting song 
(Mendelss^m). Heblaw y domau hjn ffan y cor can- 
wyd. Corne ever smiling liberty (Hanael), gan Miss 
Davies — ^nid yn dda, oheiwydd nad ydyw y dam yn 
cyfateb i fl^ldi ei llus. Time has not thinned (Jack- 
son) gan Miss Besley a Miss Davies ; O boatmen haste 
(Balfe; gan Mr. J. Richuds; The minute gun, gan 
MrL J. Richards a R. Rees; O gently breathe (J. B. 
Thomab) gan Miss Eaton. Hon a gafodd Iwyaf o 
effaith ar y dorf o'r cwbl, a chwenvehem weled mwy o 
sylw yn cael ei dalu i'r ferch fechan hon. My dear, 
my native home (J. R. Thomas) gan Mr. D. Nicholas. 
Cafwyd cynffherdd ragorol -, a thOTfynwydgyda chanu 
Hen wlad îv nhadau, a Duw cadwo'r £t«nhines. — 
Alaivydd. [Nid ein cyfaill yr Alawydd o Bethesda.] 

YsTALTFESi.— Nos lau, Mch. 28ain, cynhali^d 
cyngherdd yn Soar, yn y Ue hwn, nm gor Cwmgiedd, 
dan arweimad Mr. D. T. Prosser. Y daman a ganwvd 
gan y cor oeddynt : — ^Yr Arslwydd ein Duw, Lord for 
thy tender merdes, Y Mifflwyddiant, Y Gwanwyn, 
Rhyf elgyroh gwyr Harlech, Codiad yr haul, Y newydd 
redodd megys tan, Awake œolian Ivre, O Gymru an- 
wyûf. Canwyd hefyd y damau canlynol: — ^Ihou shalt 
break them, gan Mr. D. T. Prosser; Ann, arm ye 
brave, gan Mr. T. Alexander ; tyr'd yn ol fy Ngeneth 
wen, gan Mr. D. T. Rosser ; Sleep gentle lady, gan 
Eos, Alaw, ac Ehedyd, Cynlaîs; Dvchweliad y morwr, 
gan Eos Cynlais a*i gyf.; Y fwyalcuen, fl»n Miss Mar- 
ffaret Lewis; Awelon E^jrri, gan Eos ac Bhedydd Cyn- 
Siis. Cafwyd oanu da lawn, gan y cor a'r cantorion 
eraill. — Un oedd yno* [Ai tybed nad oedd y dethoUad 
yn rhy gymysglyd?] . 

SKXWS2r.-^NoB Fawrth, Meh. 26, sefydlwyd dos- 
barth i ddysffu y Tonic SoUa yn n^^pel Sion, yn y Ue 
hwn, dan ofid Mr. John Thomas. 



Digitized by 



Google 



MOR HAEDD YW 'R COED. 



Geîriau Cymraeg gan 
Ieuav Gwtllt. 

wf Andante eon moto, Dos A, 



Si :m :d ~ iti 



'Bi 

l.Mor hardd 
•Bt I Si • 
2,Gad yn 

:in I m î— 

3.Pe - lydr 
:d Id :- 



yw'r cocd 
Si 



ar 

:m 

wbCt 

d 



dref 
hanl 

d 



- :- 11. 



- :- Ifc 



- :- 1- 



llKNbELSSORN. 



:1. |ll_ 

m^wn new 
:1. 11. 
a'i nych 

=f If 

:d Id 



:f :r 


t. :- :■ 


- ydd 
• — -Il 


wi»g, 


Si :— :- 


■.-rt 


stwr 
f :- : 


. wel 
:- :d 


T:- : 



:r I f 

Mae'r a 

:t. I t, 

l'r dol 

:f ! r 

Brdd i 

:d I d 



:— 


a 


8 : 


• , 


T 


e 
d :- 


• 


ydd 

ti 
:d 


dos 
m :- 


*«iaM* 


new 
d : 



- ••— \ — •— -m I r^ _ 

to'n 

- :-- I - :- :- I t, 

- :« I - :- :S I r 



- '— I Bv 2— •.— 



ydd 
Si 



— :m 



d î- 

glir, 
d : — 
lion, 
m :— 

hoen 
- :- d, :- 



— 8 



:Si I 8, 
fAxk • adl 

:m I m 

5>E - hed 

:d I d 



m Don E. 

: I 1 :- :— 

:3i I d :- :d 

a _ faim - aidd 

:m I 1 .— :1 

a A 7 ' °^(^^^^ 

:d I f :- t 



1 :- :S 11:- 

gwanCr€«.wyn new - 

r :— :- ^ - :— 

•* Ctt».- • • 

t ;- :- I-:- 

«^^cr»r • ■ ■ 

f :- :- I - 



:S 

ydd 



t ;1 :s 

lein • w'r 
r :— :— 

y 

t :- :— 



;- :- I f :- :- 



8 5— 


:— 1 — 


fron 


P 


8 :- 

iach| 

d' :- 

hwynt, 


:i 1 d 

An . adl 

:éi 1 8 
^E - hed 


m — 


rm 1 m 



:- I 8 :- 

A 

:d I d : 

a faim 

:S 1 8 : 
a ym 

^ :m I m : 



:d 

aidd 

:S 

âith 

:m 



f :— :m 



gwan • 
Créé 



Ortê 

If :- :f I 1 

wyn new - ydd lein 

- :- I - :- :- I t, 

wyr 

- :- :- If 
a 



Ore$ 

1 :- :-^ I ~ :- : 

gyd^ 

Cr«$ 

r :— :— I — :- :- I r :— 



:f 


f :- :- Im 


w'r 


fron, 


:— 


d :- :- 1- 






:— 


1 :- :- |8 



twynt, 
. d :- :- I- 



d' / */ DoH D. 
:r' I d' :- :t 



A hedd 

ma «/ 

:f I m :- 

Y goed 

:S6 I 1 :— 

Dy draU - 

L ^:ti I dL :- 



a 

:f 

iog 

:r^ 

od 

:r 



1 :— :- I t :— :-- 



go 



I m : 

baith 



m:— :— I — :— •— |r :— :— 

ddeil iog 

d' :— :.— I r^ :— :— f 86:— :— 

a dy 

Xa:— ;— I — :— :— | m :— :— 



d^ :- 

dir, 

d :- 

fron, 

1 :- 

boen, 

1. :- 



;-|- :- 



T Oarddor Cjnnnlg, BUI M. 



(.1 ) 



Digitized by 



Google 



■ dim. DoH. A. 
!t 1 1 :- :d 1 d :- 


AWN YH WBO 
:- 1 m :— :r 


L, 

1 d :- :t, 
tttith 


d :- 

olir. 


î_». j ; j,.^ 


A hedd * 


go 


. 




:r 1 m :- :1 


s. .- 


:_ 1 - :- :- 


1 S, r- :- 


St — 


:S, 11. :- :Si 


T go«l - iog 


ddeU 


- 


- iog 


frOB, 


T goed - icg 


Cl 

:se 1 1 :- :f 


m •>— 




If :- :- 


m :— 


:m |f :— :m 


Dy drall od 


a 




dy 


boen,^ 


Dy dnU • od 


:t. 1 d :- *f, 


Si :- 


:_ 1 — :— :— 


1 Si :- :- 


d î- 


:di |di :- :di 


1- :_ :_ 


- >- :t! 


1 f «- :r 1 d 


:- t, d ^- :- 


— ^- :— 




A 


hedd à go 


• baith 


Mr. 




11, :- :S. 


fi :- :- 


1 _ :_ :_ 1 _ 


:- :_ 


mi:— :- 


1 — :— -^ 


dd«a ■ iog 


fron. 






1 f :- :m 


r :— :— 


1 - :- :- 18 


:— :— 


_^ • » 


!«•_:- 


a dy 


boen. 




1 d. :- :d. 


d. 


:— : — 


1 _ :- :- 1 - 


» » 


^— :-^ 


» 


1 - ;- :- 



Tbxblc L 
Têlmblb & 

BAB8. 

f : 
P 



Geiriaa gan Ioav lion. 
Yn tiriol a hywiog, Doh G 

S :- .di I 8 :m 



AWN YN WROL. 



m :- -8 I m :d 



d :- d I d 

Awn yn wr 



:d 

■ol. 



im 

Id 



:r 



Si 'Si |8i :Si 
Syrth-ia caer - au'r 



m .- !d 
d — Id 



m 
d 
d 

ddin 



:f 
:d 



r :m 

ti :d 

8. :8, 
awayn 

|8 : 
(m : 

Id : 
fawr: 



f : 

r : 

8| : 

•wr, 

1 :- 
f î- 



m :- jn |L8 :fm 
d :-.d IfmTd 



Calooit. 

s^f :m.r|xaf :8 
mrdtildr :m 



d :-.d 

Yn un 



Id :d 
liais de 



Il :- 
If :- 



fi :- lli :- 
Pwy a 



8 :- I 

m :— I 

d :- I 

laif? 



S. :8l |d :d 

chreuwn Âoedd - to 



:f |m :r 

..p Id :t| 

:8 [Si :8i 
Mae Dnw yn 



d .— Id. 

Uwydd o 



r r Irjxl.trd 
t, .-ti Itili .-s..!, 



■m If 
••d |r 



m 
d 
d 

Tu 

m 

d 

d 

Yn 

d 
d 

y 1. 

dydd, 



■-•f JS -S 

•— .r |m -m 



Ka ddî • li^g - iwn 

It d'I js . 
f-8 i .f |m- 



ar y dâith. 



8 .^.tijd ««i 



Sobr-frbyd i gyd yw'n gwaîth 



mi:8t |d 



-.d |d :d 

y man mor 

a 



;- jr 

;-d 
y 



Im 1 

|d d 

man mor 



d.d -d d |d : 

tàjt, fel - yt fydd, 

8f m.f |8 • 
m.r -d x |m • 
d.d -dd Id . 

fel-ya, fel-yt f^dd, 



1_^8 -fm |fm -rd 
fm-rd Ird ,-t,.i| 



Ml T^-'ir 
S|.l|-t|.d jr 



t. -ft Ift 

Dir - weift we 



•fi 
di 



8i /8| 
car • io*r 



I. 



1 .-8.f |m.f:8.f 

f ■m.r Id-r -mr 
If. 



Dir - west 



.i 



dydd. 

m •— |r .— 
d .- Iti .— 



8 :— 

car • 



io'r 



•- I 



d' itX Isa :BJ 

1 .-s-f |xa.f .Taxx 



t. * 

Dir : west 



If. ff 

we - di 



m 
d 

8i 
car 



- jr .— 

- \t, .- 

- 18, .— 
io'r 



d .- I 

d .- I 

d, .— I 

dydd. 



Cecdi'.o: Cymrolg, Kbit 60. 



ti) 



uigiLizeu by 



Google 



T CEKDDOR CYMREIG. 



65 



YSTAFELL TB HEN ALAWON. 



Syr, — ^Dyma fel y bydd llangoiau yr ardaloedd hjn, 
yn oann "CcorddyGog Lwymas.'* Aihonydywyr 



alaw yr ymofyna I>. Lewis am dani, dan yr enw " Y 
Gwcw Lwydlas" tybod î (Gwel. Rhif. 38. o'r Cbbddoe). 



1^ 



Cebdd t Gôo Lwtdlàs. 



CL^^-hi-J-^^ 



D.C. 



m^m 



n 



Byma alaw sjdd wedi bod mewn bri tua 60 neu 60 
mlynedd yn ol. Cenid hi ar gftn boblogaidd oedd gan 

Bywii 



ieuengotyd y dyddiau hyny. Nid oes genyf un enw ami 

T. R. 



^^^^^^^^^^^^^^la 



fTf^ 



ftziii^i'.zhum 



, | J ! | I 



^=^=^ 



^^ 



I 



Diangodd ycbydig o wallau jm "Nyth y Gog," yn y 
rhifyn diweddaf. Ë, nid F, ddylai fod y nod olaf yn 
ban 16. Tyner 5rmaith y dot sydd yn y ban neaaf, a 



chaner y cryohyn yn gorfanig ; a'r un modd yn y ban 
diweddaf ond un. 

T. R. 



CONGL Y TONIC SOLFA. 

RhBSTR O'B PeRSONAXX a OriffBRASAKT ^ 

TB Iktsrics3>iatb Cebtitioatb tn Nghtmru. 

Arhofydd-^VARCB, W. Thomas, Bwlch Newydd. 
Trxlsch. — Mr. David Lewis, Henf eddau ; Mr. David 
Thomas, Llety; Mrs. Margaret Thomas, eto; Mr. Heniy 
James, Gare^wyd ; Mr. James Jamea^ eto ; Miss Anna 
James, eto ; Miss Mary James, eto; Miss Sarah James, 
eto ; Mr. William Gnffiths, Ffvnonddu ; Mr. Samuel 
Thomas, Fantymaen; Mr. Josiah Thomas, Troedyrhiw ; 
Mr. âenry Alfred Evans, Rock Hall; Mr. John Jbowen, 
Gwndwnmawr; Mr. John Griffiths; Mr. Heni^ Thomas, 
Gilf achymryson ; Mr. William Davies, Efail, Plas3rr- 
hafod ; Mr. Elias Davies. (I gyd yn yr Hen Nodiant). 

Castillnewtdd-Emltn. — Mr. Thomas Thomas, 
MéUn Owmmorgan ; Miss Rachel Thomas, eto ; Mr. 
David Thomas, eto. (I gyd yn yr hen Nodiant). 

Arholifdd-~'VAXxm. R. Robxbtb, Bethesda. 

Abkrteifi. — ^Mr. Samnel Owen, O.N. 

(Dylasai hwn ymddangos y Uynedd. ) 

Blaxitanebch. — Mr David Williams, John Thomas 
(nid y ^ansoddwr); John Hughes, John Davies, Ben- 
jamin Lewis, Griffith Jenkins, Miss Anne Parry. (I 
gyd, ond yr olaf, yn yr Hen Nodiant). 

Arholydd.'—Mr. G. P. Gbiffith. 
Cabboybi.— Miss Jane Hughes, Mr. Grifflth Hughes, 
(O.N.), Mr. Richard Roberts, (O.N.) 

Arholydd,--MA, G. 0. Owiir. 
Tbxfbiw. — Mr. W. W. Owen, Rhosbeirio, Mon. 

Arholydd. — Mb. Huoh H. Parbt. 
. Clwt-t-bont.— Mr. John Hughes Jones, îi^. William 
Davies. 
Pbkisa*bwabn.— Mr. Griffith W. Priohard, (O.N.) 
DiNOBwio.— Mri. John Owen, Morris Jones, Heniy 
Hughes. (I gyd yn yr Hen Nodiant). 

Faohwbn. — Mri. Owen Jones, a John Jones. (Y 
ddau yn yr Hen Nodiant). 

Arholyddr—i/LR, J. D. Jonxs, British School. 

Gaxbwen.— Mri. W. Roberts, Cefndu, a Samuel 
Hughes, Shop. (Y ddau yn yr Hen Nodiant). 



f Arholydd.-^'P&Tch. J. Robbbts, (leuan OviyUt) 
DsTmoa. — ^Mri. Thomas Jones a Thomas Evans. 
(Y ddau yn yr Hen Nodiant). 
Llanbbbis.— Mr. Thomas J. Pierce, Glyn. 
CmwTD.— Mr. Robert Davies, Factory, (0 N.) 



BWBDD Y GOLÏGYDD. 



"GwKLLiANT GwALLAU."— Yn J Rhan-gan "Yr 
Eos,'' yn ein rhifyn diweddaf, bydd ein darllenwyr mor 
garedig a chywiro y gwallau canlynol : — 

Yn y lleoedd canlynol, darllener haner curiad yn lie 
curiad: — 

MMiir2, Sop-AcAlt OnrladS 

» J» »» »» J 

:; uUto" ::::•::::::::::::: ;: l 

„ 14, Sop., Alto, Ténor, a B«M „ 8 

„ 18, Ténor « Bmi „ 8. 

M ÎJ»„ .. « J 

„ ai,sop., „ 8 

„ — Alto, Ténor, a Baw „ 8 

„ as, Bbss „ a 

„ ae, Sopb, Alto, Ten., Bau . . ...... ... „ a 

:; 8?; ^^' :;::::::::::::::;::;:::; ;; î 

," 88*, &iop.,Âitô,'Ten(>r,'Bâw .!.!!! „ a 

„ 8v, ), .......M „ 8 

„ 87, Bop., Alto.. „ a 

„ 89, Ténor „ a 

„ 48, 8oii.,AUo,BaM.. „ S 

„ 48,44, Alto, darllener— 

|(«lj :A :-.f.l^ nu, 

T gelrisB hefyd, yn lie, **yr hen gan,** darUener, yr hen don. 



Yb "Ychwankgiad AT Y Lltfb Tonau Cyhull- 
BIDFAOL.'' — Mewn atebiad i amryw ymofynion a wncir 
ar y pwnc hwn, dymunwn hysbysu mai **YchtDanegiad 
at y liyfr Tonau" sydd yn cael ei ddarpara. Ni 
bydd yn ymyraeth mewn un modd a'r hyn 83'dd yn 
bresenol yn y Llyf r, a gellir ei gael, pan yn barod, 
naill ai ar wahan, neu ynte wedi ei rwymo gyda'r llyf r. 
Nid ydym yn meddwl fod genym hawl foesol i newid 
dim ar Lyfr ag sydd wedi myned yn eiddo y Uuaws 
mor gyffiredinoL 



Digitized by 



Google 



66 



T CtRDDOB CYMBEIG. 



TJndeb Cerddorol Dwestwyr Eiyri. 

OYNELIB 

CYLCHWYL GERDDOKOL 

Gyntaf yr Undeb nchod yn 

NGHASTELL CAERJ^ARFON, 
Dydd Mercher, Aiost 15, 1866, am 10 a 2 oW gloch. 

Bydd y CorAn Dirwestol canlynol yn gwasanaethn yn y cyfar 
fodydd -^Dlnonric, Rehoboth, Waonfawr, Oor y Wyddfa, Cwm- 
yglo, Portbmadoo, Deiniolen, Llanrng, Caenuolon, Gapel Cooh- 
• Kbostrylan—toa 750 o gantorion. 



ri» yr hwyr a» 6 o*t gloehj yn yr un Ue, cynelir 

CYNQHEROO 

Dan Lywyddiaeth 

LL. TURNER, Ysw., MAER CAERNARFON. 

Cymerir rhan ynddl gan 

Miss WATTS, Llundain, 

MISB EVANS (EOa GWYNEDD), MISS OWEN. Llaadinonrio- 
ynghyd a dethoUon o^r coraa nohod. 

PiAiTYDD— R. ROBERTS, Ysw., 
Organydd i Eglwyt Oadeiriol Bangor* 

CTKXUB 

Oymanfa Oeiddorol Gynulleidfaol 

LLEYN AC EIFIONYDD 

YN P EN MOU NT, PWLLHELI, 

AwsT 9fbd, 1866, am 10, 2, a 6 o*R Glooh, 

O dan NA-WDB y MABB. 

AC ARWEIOTAD Y PARCH. JOHN ROBERTS 

(Ieuak Gwyllt). 

Qffferchir y Oymanfa or y pryd gan WHnidogion y gwahanol 

, Enmadau, 

Ceir Progamme treto y Cvfarfodydd, yn cynwys enwan y 
inimon, yn gyfl — — 



Tonau, yn ngbyd a*r Peni 
Evans, Llyfrwerthydd, PwUboU 



, , gyflawn, gan Mr. Francia 
. . . ^ouî a ehan flaonoziaid y Ooranyn 

mbob cynoUeidfa. Pris Un Oeiniog. 

JOHN BDWABDS. Llywydd y PwyUgor. 
W. O. WILLIAMS, Tsgrifenydd y Oymanfa. 

UNDEB LLENYDDOL WAENFAWB, 
LLaNRUG, àc, 

Cynelir oyfarfod yr Undeb bwn yn Waenfawr, ddvdd Sadwm y 
Pa 4g, 1807, pryd y gwobrwyir yr ymgeiawyr llwyddlanas ar y tea- 
tynaa oerddorol iaod :— 

1. Ton Oyniilleidfaol, ar y gelrian, " Wrtb goflo 'i mddlanaa'n 
yrardd," Ao. Owobr, ISe. 

2. Cann y Ovdgan " Amen,** o*r Meuiak (Bandai). Y Cor i fod 
dim liai nag 30 mewn nifer Owobr, £9» 

8, Cann y tair Solo a*r Trio^ ** Am hyny y dycbwel gwaredlgion 
yr Arglwvdd," allan o Anthem Manobestor ^loyd; . Girobr, ISs . 

4. Daruen Ton ddifyfyr, yn yr Ban Nodiant nea Nodiant y Toni^ 
Solfa. Owobr. 6s. 

^ Don Oynnlleidfaol 1 fod yn Haw y Beimlad, £ev. J, Bob&rtêy 
LlanberUt Camarvon, ar Hawrth 20fed, 1887. 

Enwan yr ymgeiawyr ar y oann i fod yn llaw yr Ysgrifenydd, 
Mr. E. Monria, BritUh Sekool, erbyn dydd lan, BbriU ISfed. 

A gyhœddir os ceir digon o g^nogaeth, Pri» Is, 6cA., 
CEINCIAU'B GERDdT 

Gan ALAW DDU, Pontypridd. 

Yn oamwye oyfoetb o Amiywlaetb Oerddorol, ai wasanaetb y 

(jymdeitbaeaa Dirwestol, y Cyfarfodïdd Lleoyddol, y Darllen« 

' iadan Ceiniog, y Gobeitbln, àe., «ryda obyfeillant i'r piano/ortê, 

ar eirian moesol gan rai o brif Feirdd Cymm. 

Danfoner Orden Vt Awdwr. Rhoddlr y Beithfed amddoabaxihn. 



D 



YDD GWYL GWALIA (Gwalia'a Holidays): 



CANTAWD Ygeirian gan J. Cebiog Hngbes ; y gerddor- 
laetb, gan Jobn Owen (Owain Alaw, Pencerdd;. Pris Ss. 6. 

HYMNAU A TBOKAU ai wasanaetb leaenotyd yr Tsgol Sab- 
botbol a Obyfarfodydd y Band of Bope, Y Tonaa wedl en 
hargralAi yn Nodiant y Tonie Solfa, Gan S. Roberta, 
Livorpool. Ail Gyfrea— Pris 2g. 

TON AU YB YSGOL SABBOTBOL: Gan JOBN OWEN 
(Owain Alaw, Penoerdd). Ail Oyf^ - Pris 60. 



CERDDORIAETH cthoeddedig 

GAN E. HUG HES & SON , WBEXHAM. 

Y71 Bhanau SwllU 

YGYFRES GERDDOROL GYMREIG. Yn 
oynnwys Cerddoriaetb wreiddiol a deCholedlg; sef Antbam- 
ao, Motetts, Cydganan, Canigan, a Chaneuon. Dan <AygUul 
Owain Alaw, Penoerdd. 

CTirwysiAn t Rhavau^Dam Oltoxad Owaxh Ai^w. 

I. Pa fodd y glanha : mol web yr Arglwydd : mor weddaidd ar 
y mynyddoedd : amat ti y Uefais: I ti, Arglwydd. 

II. Dymnniad : Ob I daow*r gelyn <Ug gerllw : Djrfflryn Clwyd : 
yr Afr:oanigyGoedwig:ynynyBMon: oàny pedwarHenlano: 
ser gloyw'r baf aidd bwyr: boneddwr mawro'rBala: odowcbi'r 
mynyddoedd. 

IlL. Yr Axglwydd yw tj Mngail da : wole boll weiaion yr Arg 
Iwydd: Daw yn ddiaa a glyba: a bjdd arwyddion: pwy sydd 
genyf yn y nef : tellwng yir^ Oen : oàn Mosea. 

lY. GorboffoddgwyrBarIecb:iIkrwelitiGymrafad:(y aia«« 
gweddiU o'r rhifvn hwn dan oljfgiad J. D, JONES :) y mnd êrr 
byddar : nid ^rjfjn lion : deliynorion frewob y tant : brynian f ▼ 
ngwlad : cAn y tylwyth teg : oalon wladgar ydyw oalon dyn : rbal- 
aor: cwymp Llywelyn (iho pharhau]. 

Dan olygiad J. Z>. Jonêê^ 

y. Cwymp Llywelyn : G wendolen Pugb : ben Gymm : olycbaa 
Llanfyllin : y meadwy : Pont yr Aran : on goeg oedd y oneuen : 
beddwcb: ymweliad y bardd: emyn cenedlaethol: a ddeui di 
gyda mi Mari : y saren bwyrol: ysgnbor Bbysyn: pan fo'r haul> 
wen wedi ffoi ({*» pharhan), 

VI. Pan fo'r banlwen wedi ITol : oyflafan y beirdd : fy ngwlad: 
y gàn a ganai Betsi : o na ohawn farw yn yr baf: bngeilgerdd : 
araderobog feib yr awen: dyobweliad y morwr: cAn y beth'ma • 
mi grwydrais lan yr af on : gogoniaat i Gymm Unfda geiriaa Cym- 
raegaSaeioneg): yrystorm {Cwpharhau), 

vil. Yr ystorm : mae Robyn yn fiin (gyda geirian Cymraeg a 
Saesoneg): iaiih a ohAn a tbelyn Cvmm: boddlondeb: awelon 
Eirri: yearwr belbnlna: dyobwéUadygaethglud: y bardd oar- 



edlg; J pwn ar gef n yr awen (Vw pharhau), 

Vni. Y pwn ar getu yr awen . er maint yw rhwrsg a fhwrf y 
dref : mae Ëllen yn fUs : y mae oxiaa ola*r flwyddyn : biynian'r 



gwaredigâetb : mae*r nos yn dyfod: tbe moon sbinea 
_ it : Lili Morgan: y fenyw iàeh a'r Beibl mawr : y wawr ({*w 
phârhau). 

IX. Ywawr y teitbiwrar y Berwyn: niwnip'nmam hyny: 
fel awel yn y ooed : j prentis plwy*: wyf hoif o'r dydd : fy anwyl 
Arthur Iian : pan fyddo y gwynt : otyrédynol: y delgryn olaf; 
t'rewoh fysedd oain (i^w pharhau)* 

Dan oVggïad Owain Aknc,^,Pene€rdd, 

X. CânMair eân Simeon: "Wele mor ddaionas**: *'Faroto- 
web y ffordd." 

XI., XIL, XHL-Oantawd fnddngol Eisfteddfod genedlaethol 
Gaemarfon 1862. 

Dan oUigiad J, X>. Jonêê* 

XIY. T*reweh fvsedd ethx : yr ben fercb : 'does dlm ond ogaia 
mlynedd: henfiyoh iti Gymni dizion: Ifan^Sion o'r efail: mor 
Bwynol rhodlo'r dolydd : mae genyf il fwtbyn a gardd ; ei ben a 
orphwya: Da^dd a Sion a'r ûtn^ y barad: wedl'r nos: yn 



Ngbymra gyni. 

XV. Y gwallgofddyn: gwyddfa ] 
aw iti wanwyn tirion : orœsawiad 1 



fa Llywelyn : nst gorwynt : croea- 
1 wanwyn Urion : oroasawlad y milwr: Dafydd a Bhys yr hen 
lancian : flkrwel iti Gymm fad. 

Dan olygiad Owain Alaw^ Pêneerdd, 
XYI. *<Partowoh y £Ebrdd" (parbad o Khif. X.): "O denwoh 
i'r dyfroedd:" »*Dyrchaf di:" "Yna y dywedi:» "Y Ganaan 

XYn. Gsnigau Biabopt— Tyr'd nefol wynt : mao^ noa yn waU 
na'r dydd : Ple'r wyt ti, wên y wawr f 

Xyni. Y flrwd: Ilancian'r Eryri : dowch mewn trefn siarad- 
woh y ddwy : mie Britannia. 

XIX. Canigan Biabop:— Ucbél yw bloedd yr helgom mwrn: 
Pa betb a wnawn ni Gymry glàn ? y diWriiod tàl: Pwy yw Sylvia 
wen UlWr ôd f 

XX. Y Motett Boddngol yn Eiateddfod Genedlaethol Aber- 
Uwel868. 

XXI. Wrth afonydd Babilon: mawr a rhyfeddol: nid i ni : yn 

^^m/t^xSîL CaniaU Harleeh— bnddogol yn Elateddfod 
Abertewe 1808. 

XXIV. Marwolaetby oyflawn: ar for tymbestlog: y nefoedd 
8y*n datgad: bendigodig fyddo yr Arglwydd. 

XXY. Moeswch i'r Arglwydd : o'r dyfnder y liefais : molwoh yr 

XXyLAchnb fl o Dduw, Bnddogol yn Eisteddfod Llandddno, 
gan J. Panr, Ameriea, yngbyd a Tbonaa bnddngol gan yr un 
awdwr, yn Eisteddfod Abertawe. 

XXVIL Clyw o Ddaw fy lle&in : Fy Nuw edrych araal. 

XXVIIL— Ar don o flaen y gfijnioeAà : Y Gwlfthyn (denawd i 
leisiau Soprano) ; YTè; iiobin Goch,; Cwymp Llowelyn;" Càn 
Eisteddfod. 

k^" Ge Ilir oacl nnrhyw un o'r rhifynan nchod ar wfkban. 

Argraffwyd gan R. HUGHES & SON, WnxLam; ac i'w gael 
gan yr Ârgraffwyr, y Oolygydd, a'r holl Lyûrwerthwyr. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 

AT WASANAETH CEKDDORIAETH YN MYSG CÈNEDL Y CYMKY. 

CYHOEODEDia DAN 17AWDD 

PRIF GERDDORION, CORAU, AO UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



Rhif. 67. 



MEDI 1, 1866. 



Pris 2g. — gi/da'r post, 3c. 



UNDEB CEBDDOBOL DTfiWESTWYB 
EBYBI. 



Y GYMANFA FLYNYDDOL GYNTAF. 

Erbtn hyn, y mae Cymanfaflynyddol gyntaf yr Undeb 
uchod wèdi myned heibio. Cynhaliwyd hi yn Nghas- 
tell Caemarfon, ddydd Mercher, Awst 15fed, 1866. Y 
mae natur ac amcanion yr Undeb hwn, yn gystal a'r 
eiddo Cymanfa Gerddorol Ddîrwestol Gwent a Morgan- 
wg, yn ddigon hysbys i ddarllenwyr y Cerddok Cym- 
BJSio. Ein gorcbwyl, gan byny, heddyw ydjrw rhoddi 
ar gof a chadw ychydig o hanes y Gymanfa. 

Wedi aef ydlu yr undeb gan nifer etholedig o gynrych- 
iolwyr gwahanol eorau yn ardaloedd Eryri, a phender- 
fynn oael Oyman», aetn y corau ati o ddifrif i ymddar- 
pam gogyfer a bi. Ymonodd 14 o gorau a'r Undeb yn 
y cycnwyniad; ond oherwydd ihyw amgylcbiadau 
anfanteisiôl, bu raid i drî dynu yn ol. Y pryd hwnw 
hefyd, digwyddodd fod Mr. William Griffitn, Caemar- 
fon, yn wael iawn, ac felly ni cbafwyd ond un cor o'r 
dref hono. Ar ol penderfynu cynal Cymanfa, yr ym- 
ofyniad pwysig nesaf ydoedd, Yn mha le ? Ac wedi hir 
ymbwyllo awohben y pwnc, penderfynwyd ar Gastell 
Caemarfon ; ac y mae yr undeb yn rnwymedig iawn i 
B. Morgan, ysw., BanX ^^ ei barodrwydd yn rhoddi y 
Castell at eu gwasanaeth. Ond wedi ei gael, nid heb 
draul fawr yr oedd yn ddicbonadwy gwneyd lie cyfleus 
i'r Corau. Cafwj-d cynllun manteisîol a rhad trwy gar- 
edigrwydd Mr. R. Owen, Arcbitect, liveipool ; a phen- 
derfynwyd ei fabwysiadu a myned yn mlaen. Erbyn 
myned i'r fath draul, a pbryd nad oedd ond yr awyr agor- 
ed i gynàl y cyf arf odydd, heb na tho na chysgod ond cy- 
maint &^ a roddid gan fnriau henafol y Castell, teimlid 
Uawer iawn o bryder yn n^hvlch sefyUfa y tywydd. 
Boreu dydd Mercher a wawnodd, a chyda hyiij yr oedd 
miloedd o lygaid nryderus allan, yn archwilio sefyllfa y 
£Eurfa£en ; ac yn foreu iawn, gweÙd y ffyrdd tua Chaer- 
narf on o bob cyfeiriad yn fritMon, gan gerbydan llwyth- 
og o bob math, a gwyr ienainc a gwyryf on ar draed yn 
âteioedd tra lluoaoff. Cyn naw o'r gloch, jn* oedd 
pryder pawb yn nghylch y tywydd wedi ei Iwyr chwalu. 
Gwelid y cymylau yn ymagor, yr awyr las dyner yn 
gwenu yn foddhaus, pelydrau yr haul rhwng y mân- 
gymylau yn prydf eithiK ac yn airioli yr hoU wlad, ac 
arwyddion hollol eglur fellv fod y nef oedd yn pender- 
fynu fiiafrio y cynuuiad a aydd hyf ryd yn ngluuiol hin 
gymyaglyd a bygythiol. 

Tua deg o'r gloch, yr oedd y Corau i gyd, heb un ar 
ol, wedi goBod eu hunain ar yr esgynlawr, yn y drefn a 
ganlyn : — 



1 Waenfawr 

2 Y Wyddfa . 

3 Nant Padam 

4 Cwmyglo 

5 Llanrug 

6 Portm^oc . 

7 Deiniolen 

8 Dinorwic 

9 Rehoboth . 

10 Rhostryfan . 

11 Engedi 
(Caemarfon) 



Anceinydd. 


Sf 


OwenGriffith 


William Owen 


41 


Owen EUia (^^« Ceir»; ... 


45 


John Morris .% 


40 


Griffith Thomas 


60 


John Jones 


55 


J. Owen (Glanmarchlyn) 


180 


Ellis Jones 


70 


Thomas Phillips 


32 


John Thomas 


38 


Robert Lewis 


24 



706 



Y Cadeirydd yn y cyfarfod hwn oedd y Parch. Robert 
Thomas, Bangor, yr hwn, yn ystod y cyfarfod, a wnaeth 
lawer o sylwadau da, priodol a phrydferth iawn. Gor- 
chwyl anhawdd fuasai cael ca^deirydd gwell. Canwyd 
yn gyntaf y don gynulleidfaol **St. Bamabas," M. B.D., 
gan y corau ynghyd, dan arweiniad y Parch. J. Roberts 
f /. QwyUt)^ yn dyner ac yn dda; ac fel hyn y canodd y 
corau ; — 

1. Polka Chorus (Dr. Denning), gan gor Deiuiolen, 
yn fywiog a siriol. Dyma gycnwyn da. 2. Cymni 
Gynt (Gwilym Gwent), gan gor Dinorwic, gyda gradd- 
au helaeth o fywyd. 3. Eu sain aeth ar là (Handel), 
gan cor Rehoboth, yn dda a chywir. 4. Yr Haf 
(Gwilym Gwent), gan gor y Wyddfa. Nid ydyw pobl 
byth yn blino ar bon. Canwyd lu gyda nerth a hoenus- 
rwydd ; a bu raid iddynt ei bail ganu. 5. Fy Ngwla<l 
(John Thomas), gan gor Nant Padam. Yr oedd y rhau 
gyntaf o hon yn dyner a chwaethus iawn. 6. Y Gwlith- 
yn (R. Roberts), gan gor Cwmyçlo, yn hynod o ddestl- 
us. 7. Llwyn On (Alaw Gymreig), gan gor Engedi, yn 
ei naws tyner a swynol ei mm. 8. Partowch y flFordd 
(Handel), gan gor Llanmg. Canent yn dda, ac ystvried 
nad ydyw y cor ond ieuanc. 9. Teyraasoedd y ddaear 
(liovd), gan gor Waenfawr. Rhoddwyd yr alaw Bass 
gan Mr. 0. GriflBth yn dra rhagorol, a chanwyd y gyd- 
gan ddiweddaf gyda nerth. 10. Wrth afonydd Babilon 
(W. Owen), gan gor Portmadoc. Meddienid y cor a 
llawer o yspryd pmddaidd y cyfansoddiad, a chanent 
mewn arddull daa. 11. Come bounteous May, gan gor 
Rhostryfan, yn felus a deniadol. 12. Dattod mae rhwym- 
au caethiwed (John Thomas), gan y corau yn nghyd. 
Rhoddwyd y rhanau cyntaf a diweddaf gyda nerth ac 
yspryd canmoladwy; ond yr oedd rhai rhanau yn y 
canol yn ansefydlog. Rhoddwyd anerchiadau yny cyf- 
arfod 'hwn gan y Parchn. W. Herbert, Robert iVans, 
N. CynhafalJones, a Mr. David Evans, Caerdydd. 

Am 2 o*r gloch, cymerwyd y gadair gan y Parch. 
Robert Roberts, Bethesda. I ddechreu, canwyd y don 
gynulleidfaol " Manheim," yn hyf ryd iawn ac effeithiol, 
gan 3np hoU gorau ynghyd ; ac ar ol hyny cafwyd y 
damau canlynol :— -1. Fy Ngwlad (J. Thomas), gan gor 



Digitized by 



Google 



iiH 



Y CERDDOR CTMREIG. 



y Waenfawr; yn lied wych. 2. Merch Megan (Alaw 
Gymreic), ffan gôr Cwmyglo, yn hapus. 3. Och an- 
nuwiol feddwol fyw (Harwood), gan gor Dinorwic— yn 
rhy gyflym ac ysgafn ar y cyfan. 4. Ueuwch, esgynwn 
(Lloyd), gan gor Nant Padam — yn lied ansefydloff yn 
y dechreu, ond cafwyd gafael dda ami cyn myned yn 
mhell. 6. Now by day's retiring lamp (Biahop), gan 
gor Portmàdoc — y rluuian cyntaf yn rhy gryf, a rnai 
cordiau heb fod yn hoUol berffaith ; ar y cyfan, pa fodd 
bynag, canwyd y ganig bon yn effeitbiol iawn, a m^nai 
y dyrf a ei cbly wed dracbefn. 6. Y Camovale (Rossini), 
gan gor Deiniolen. Rbwng fod y cor yn fawr, y demyn 
yn un tarawiadol, aV canii mewn hwyl dda, bu raid 
ail ganu iMkï. befyd. 7. Wortby is tbe Lamb (Haadel), 

ra gor Rbostryfan — gyda llawer o fywyd a theimlad. 
Y Gwlitbyn (R. Roberts), gan gor Engedi — yr awdwr 
yn chwareu yr harmonium. Canwyd y demyn tlws hwn 
yda cbwaeth, ac mewn arddull nodedig o dda. 9. Y 




nis gallai y dyrF a werthfawro^i y rhanau tyneraf, ober- 
wycKi nad oedd llawer yn eu clywed. 11. Rbowcb fol- 
iant i Dduw (Handel), gan gor Llanrug ; ac yn olaf yr 
Holleluiak (Handel), gan y corau yn ngbyd. Ober- 
wydd diofalwcb beiadwy mewn rbai o'r cantorion, bu 
raid i'r arweinydd eu troi yn ol ar ganol y demyn hwn. 
Ansefydloff ydoedd y rhanau cyntaf yr ail dro hefyd ; 
ond yr oead yn enill mewn sefydlogrwydd wrth fyned 
yn mlaen ; a phe buasid yn dechreu y drydedd waith, 
dichon y buasai yn myned mor dda ag yr aethai yn yr 
ymarferiad a eawsid ami yn y boreu yn nghapel Moriah. 
Yr oedd y datganiad a gafwyd arni yao yn un ar- 
dderchog, ac yn ein llenwi a hyder y ceir hi gyda nerth 
ac effeitniolrwydd yn y Gymanfa nesaf. Cafwyd an- 
erchiadau y a y cyfarfod hwn gan y Parchn. Thomas 
Hughes, D, Oliver, W. Jones, Llanllyfni, a Mr. David 
Evans, Caerdydd. Yr oedd yr olaf yn ei hwyl f wyaf 
hapus. Dywedai ei fod yn teimlo yn lied galonoc yn y 
bore gyda golwg ar enw da y Gymanfa GerddoroT yn y 
Deheudir, ond erbyn y prydnawn yr oedd yn d.echreu 
digaloni, ac yn dechreu of ni y buasai iUndeb Eryri fyned 
o'i blaen. Ànrhegwyd y cyfarfod hwn hefyd a chân gan 
Miss Watts— Hen Wlad f y Nhadau, Miss Gedrych yn 
chwareu y piano, a'r hoU dyrfa yn ymirno yn y gydgan. 
Yr oedd yr effaith yn dra dymunol rhwng hen furiau 
cedym y Gastell Caemarfon. 

Am 6, dechreuodd y gyngherdd — Llywolyn Tumer, 
ysw., Maer Caemafon, yn y gadair. Nis gaUwn fanylu 
ar bob peth a sanwyd yn y cyfarfod hwn, gan fod nifer 
y damau yn Uuosog. Ymfoddlonwn ar eu nodi yn 
unig: — 

Y Ffrwd (0. Alaw) a'r Clychau (G. Gwent), ean gor 
Cwmyglo ; Fie mae*r Haf (Mendelssohn) ac Allamong 
the Ëarlev, gan gor Rehoboth ; Beautiful Isle of the 
Seas (J. R. Thomas), aToriad y Dydd, gan Miss Evans 
(Eos Gwynedd) ; Y Bugail dedwydd, gan Mr. J. Owen 
(Glanmarchlyn) a'i ddwyferch; Y Seren unig (Alaw 
iMu), a'r Gwanwjm, gan yr Eryri Glee Party ; Mor 
ddedwydd y f ornent (Donizetti), a Hedd i Iwch y Gwr- 
oniaid (Calcott), gan gor y Wyddfa ; Flow gently Beva 
( J. Parry), ffan O. GriflBth ac E. Williams ; Mighty 
Conqueror (Webb), ac Adar man y Mynydd (John 
Thomas), gan gor Waenfawr; Wise men flattering 
(Handel), gan Miss G. A. Griffiths ; Difyrwch Gwyr 
Harlech, gan Mr. J. Owen ; The Blind Girl, gan 
Miss Jane Owen; Hark the Curfew (Attwood), gan 
Mies Owen, Miss Evans, a Mr. J. Owen. Am y corau, 
cyfiawnder ydyw dweyd, ddarfod i bob im o honynt 
ganu yn dda. Cawsom foddlonrwydd nid bychan hdtyd 
yn y cantorion a ganasant eu hunain. Dangosodd Miss 
Evans ^JSm Gkoynedd) yn ei gwaith yn canu "Beauti- 
ful Isle of the Seas," fod ganddi lais a thalent aff ydynt 
yn teilyngu pob cefnoffaeth. Y mae Miss Owen yn 
leddianol ar lais hynod felys, ac y mae pob lie i gredu 



y bydd ei liais yn cryfhan fel y bydd hi yn dyfod yn 
mlaen mewn oedran. Gydag addysg briodol, ^llai lii 
a'i chwaer ddyfod yn gantoresau da. Llafunai Miss 
G. Griffiths dan anfan&s oherwydd cry^i. Y 



Ueisiau ei chwaer a hithau yn rhy ^foeth<^ i'w hea- 
geuluso. Nid oeddym wedi cael cyfle i glywed Glaa- 
marchlyn o*r blaen. Y mae yn feddianol ar lais Bary- 
ione o felusder a nerth anarferol. Hyderwn y sicrheir 
ei wasanaeth i'r Undeb a'r wlad. Ni cheir yn Nghymru 
ar hyn o bryd ond ycbydiff iawn o'i fath. Dangosodd 
Mr. O. Griffith a Mr. E. Williams lawer o allu a medr 
yn "ilow gentlv Deva;" a thr^y ymarferiad a dysg- 
yblaeth, gallant ddyfod yn gàntorion o wasanaeth mawr 
l'r wlad Yn ychwanegol at hyn oll, cafwyd presenol- 
deb Miss Watts yn y eymanfa. Cydymdeimlai y fon- 
eddiges ieuanc auuylithçar hono mor Uwyr ag amcanion 
yr Imdeb, fd y pendeitynodd roddi ei gwasanaeth ar 
ddydd y gymanfa, a hyny yn rhad, er cynorthwyo i'w 
sefydlu ar sail gref a diysgog. Y damau a ffanodd yn 
y gynffherdd yn yr hnyr oeddynt, La Placida, Perche 
non Mo, Yn Ynys Mon, a Nightingale*s Trill. Byddai 
beimiadaeth fanwl ar ei gwaith yn canu pob un o'r 
damau hyn yn ddigon o un erthy^l, heb adim arall ; 
oblegyd yr oedd çob un yn ef nrdiaetn ynddo ei hun, a'r 
fath nifer o ragonaethau yn mhob datganiad fel mai nid 
docth ydyw dechreu eu cofnodi. Yr oedd ei liais yn 
gryfach— yn gadartiach a mwy treiddiol, nag y teiml- 
asom ef erioed ; ac am y points o bob math a ddygaî 
allan, mewn pwyslais, acen, goslef, mydr, dosraniad, 
brawddegiad, a phob un o'r rhai hyny at y peth, ac yn 
llwythog o feddwl a theimlad, nid yw ond oferedd i 
ni dreimo ein dawn i geisio eu disgrifio. Derbyniai 
y gymeradwyaeth fwyaî gwresog, gydag ail-alwadau. 
Chwareuid y piano gan Miss Gedrych, a hyny gyda 
llawer iawn o fedrusrwydd. Gyda'r cantonon ereiU, 
chwareuid y piano gan Mr. R. Roberts, oi]ganydd cy- 
northwyol yn f^lwys Gadeiriol Bansor. Gobeithiwn 
fod gyita Iwyddianus a defnyddiol o flaen y gwr ieuanc 
talentog hwn. 

A rhoddi pob peth ynffhyd, yr ydym yn ystyried fod 
y Gymanfa hon yn un hollol Iwyddianus ; ac nid ydym 
yn amheu nad oedd y tuhwnt felly i ddisffwyliad ei 
chyfeillion mwyaf pryderus. Bellach, gan hyny, at y 
dyfodol. 

Yn y lie cyntaf, dymunem ano^ y corau i lafur diwyd 
a setydlog. Bydded iddynt don allan en gwaith gyda 
chrander, «an ddethol cerddoriaeth dda, a daman a 
fyddant o fewn cylch eu galluoedd. Wedi pennodi en 
gwaith, bydded iddynt ei ddilyn gyda dyfalwch, ac nid 
ei adael yn agos i ddiwedd y tymor, ac yna jnoiroddi at 
ganu, heb wneyd na meddwl am ddim anll. Dylid 
ymdrechu rhoddi terfyn ar yr annhrefn hwnw. Ym- 
roddent hefyd o ddifrif at y ^rchwyl o ddysgu darllen 
cerddoriaeth. Yr oedd efiaiÔi y dinyg hwn r w ganf od 
a'i deimlo yn boenus yn y canu rai prydian. Dyma 
yr achos ffwreiddiol o'j dyryswch a gymerodd le yn yr 
HcUlelujcm, Hyderwn na f ydd cynifer ag un aelod mewn 
un o'r corau hen ymroddi at hyn o orchwyl, naill ai yn ol 
treùi rwydd a syml y Tonic Sol/cLf neu ynte jm ol yr 
hen drefn. Cofier, ar yr un pryd, mai nid ar ganu yn 
unig y bydd byw dyn. Gyda bod yn llaf urus gyda'r 
canu yn ei amxywiol sysylltiadau, ymrodded ein pobl 
ieuainc i ddiwydrwyddmewn darllen a meddwl, a chan 
ys^oi pobgwagedd, oferedd, ac arferion llygredig, bydd- 
ed iddynt ymgyseCTU at wneiithur daioni. 

Y mae dau neu ori o fan bethau ereiJl ag y dymunem 
en crybwyll, a theimlem fod rhai o'r corau yn ddiffygiol 
ynddynt. Un peth ydyw talu sylw manwl i'r arwein- 
ydd. Nid oes un ysgoffiad nac arwydd o eiddo yr ar- 
weinydd i fod yn ddisylw. Peth arall ydyw gofal am 
leiaio yn gerddorol a gôfalus. Rhoddai rhai eu Ueisiau 
allan yn hynod o gras a diofal ar droion, a'r effaith 
fyddai distrywio y gerddoriaeth. Yr oedd hyn i'w 
deimlo yn f wyaf yn yr alto a'r sopnuio, ond ceid ambeU 
ruthro swn drwg yn y ténor a'r bass. Byddai yn dda pe 



Digitized by 



Google I 



Y CERDDOR CYMREIG. 



6d 



chwilid yn y corau am ferched gyda lleisiau dyfnion i 
ganu vr oMo ; ac os bydd bechgjm bychain yn ei gann, 
byddêd iddynt sael en dysgui'w ^anu yn d^er a naws- 
aidd, ac nia i ofiwng allan eu lleisiau yn ^;ras ac anf el- 
odaidd. Yr oeddym yn teimlo fod rhai merched yn 
Ûeiaio yn rhagorol ; a*r hyn a ail ^ rhai sydd eto ar ol 
ei wneyd ydyw, gwrando a sylwi jrn fanwl ar y rhai 
sydd yn Ueisio yn dda, a dysffa oddiwrthynt. Bfeblaw 
Miaa Evans a Mûsa Owen, y rnai sydd wedi cael ychyd- 
ig o addysg, y mae yn j corau rai merched ereill ag y 
gellid dysgu Uawer oddiwrthynt yn y pwnc hwn. Ac 
y noae un esiampl yn fwy effeithiol na thudalenau o 
gyfarwyddiadau. 

Y mae hen air mai " Diwedd y gan yw j geiniog." 
Ond gallwn sicrhau ein darllenwyr mai md gwneyd 
arian ydyw amcan yr Undeb hwn, ond coethi cerddor- 
iaeth, a'i gwneyd jm allu nerthol er daioni yn ngwahanol 
ardaloeddein ffwLEtd. Da genym ddeall, pa fodd bynag, 
na fydd yr undeb yn goUâus mewn ystyr arianol trwy 
y cj/fkrfod hwn. Byda rhyw g^aint o weddiU yn llaw 
y pwyllgor ; a chyhoéddi, cyfnf o'r cwbl mor f uan ag y 
gcdlir ei wneyd i fyny. 



CBONICL CEBDDOEOL. 



PwLLHBLi. - Dydd lau, Awst 7fed, yn nghapel Pen- 
mount, yn y dref hon, cynhaliwyd Cymania Ganu Oy- 
nulleidfaoL Am 8 o'r gloch, ymgy nullodd nifer go fawr 
o arweinyddion canu ac ereiU i'r capel, piyd y cafwyd 
ymddiddan rhydd a buddiol ar sefyllCa caniadaeth gc^- 
^lad, y pethau sydd yi » « , 

symud. Oymerwyd y sadair am 10 gan 



yddol yn y wlad, y pethau sydd yn atal cynydd, a'r 
moddion i'w symud. Oymerwyd y sadair am 10 gan 
Bugh Pugh, Ysw., Maer y dref. Y Tonau a ganwyd 
yn y cyfanod hwn oeddynt : — Navarre, Babilon, Na^- 
ville, Sarepta» Yr Hen 50ain, a Bethel. Am 2, oymer- 
wyd y gadair ffan J. T.Jones, Ysw., National Provincial 
Bank oi EngUnd, a chanwyd y Tonau canlynol: — 
Botterdam, Gwrecsam, Noddfa, Aberdeen, Patmos, a 
Tref eglwys. Yn yr hwyr cymerwyd y gadair gan John 
Edwuds, Ysw,, diweddar faer y dref; a chanwyd— 
Bamah, Sion, Siloah, Rheidol, Dusseldorf, a St. Peter. 
Ganwyd felly ddim liai na 18 o Donau, a gwelir fod y 
rhan fwyaf o hon^t yn rhai anarf eredijg ao anhawdd. 
Yr oedd y cynulliadau am 2 a 5^ yn fawrion iawn ; nis 
gallai -j gynulleidfa y nos fod yn llawer islaw dwy fîl 
o ddymon. Arweinvad y canu oedd y Parch. J. RoWts 
(levxm OwyïU) ; yr hwn a ddy wedai fod y canu trwy y 
dydd yn danffos llawer iawn o lafur, ac yn well ar y 
cyfan, nag y cusgwyliasai. Ganwyd rhai o'r Tonau yn 
dda iawn. Yn mysg y rhai hyn yr œdd, Bethel, Rot- 
terdam, PatmoSy Trefeglwys, Sion, a Dusseldorf. Yr 
oedd Rotterdam ar y pennill cyntaf, ''Mae'n llon'd y 
nef oedd," yn wir fawreddog a goruchel ; Bethel, Tref- 
eglwys, a Dusseldorf yn gwasgar dylanwadau tra hyfryd 
trwy y gynullfeidfa; nid hawdd oedd dal dan effeithiau 
toddedig Patmos j ond y fwyaf eflFeithiol o'r cwbl oedd 
Sion, ar jrr Hymn, **A'i lesu mawr, fifrynd dynolryw." 
Ar ol cael gostee priodol, a sicrhau meddyliau y gynull- 
eidfa ar yr olyrfa lyfedd, ryfedd, a bortreadir yn y geir- 
iau, yr oedd dylanwadau trydanol yn cydredeg a cheinc- 
iau nefolaidd 7 Don- Yr oedd y canu trwy y dydd, ac yn 
enwedig ar y Tonau hyn, yn rhyw arddangosiad oVhyn 
a allai ac a ddylai cerddoriaeth crefyddol fod yn nghy- 
nulleidfaoedd y Cymry, yn lie y llusgo difywyd a didrefn 
sydd yn rhy hrnych i'w gael eto, er pob ymdrech, mewn 
llawer De. ! pa biyd bellach y dihunir ein cynuU- 
eidfaoedd, ac v ceir djrlanwad cerddoriaeth o'r fatî yma 
yn gyfEredinol trwy ein gwlad. Yn ystod y cyfarfod 
yn yr hwyr, rhoddodd jn-arweinydd wers i'r gynulleid- 
fa ar drefn y Tome Sol/a. Anogai y bobl ieuainc i ym- 
afael o ddifrip yn y gorchwyl o ddysgu darllen cerdd- 
oriaeth, a dywedai mai y drefn hon œdd yr oreu o lawer 
at y pwrpas ; a gallem dybied fod ami un yn rhyfeddu 



pa mor fuan, ffydaff ychydig o ymdrech, y gall im ddyfod 
yn alluog i ddarSen y Uyfr Tonau yn ol y gyfundrefn 
hon. iî fod y canu yn y cyfarf odydd hjm yn haeddu 
llawer o ganmoliaeth, gallem dybied fod yma eto le i 
wella. Un peth a deimlem ydoedd tuedd i gann ^b 
peth yn rhy ari^. Mae yn wir fod rhai Tonau mawrion 
tel Rotterdam ac ereill yn gofyn amser lied araf, rhag i 
urddas a gorucheledd y gerddoriaeth gael eu cymylu ; 
ond dylid ymo^elyd bob amser rhag canu araf Ihisgedig, 
ac ymdrechu i amiywio yr amser yn ol nodwedd y 
farddoniaeth a'r cerddoriaeth a genir. Peth arall oedd 
y gwan yn rhy ddisylwedd, diegni, a difywyd. Y mae 
canu yn wan yn fynych yn gofyn mwy o egni na chanu 
yn eryf ; ac nid anfynych y ceir ei effeithiau yn fwy 

Sorcnfygol. Peth arall y dymunem alw sylw ato oedd y 
eisiau, ac yn enwedig ;yn y soprano a'r alto. Llawer 
rhy ychydig ydoedd o ddehiyddiad rhydd ar y frest a'r 
gwddf. Garem yn fawr i bawb, ao yn enwedig ein 
merched, ddal sylw neillduol ar hyn. Traddodwyd 
anerchiadau synwyrol rhwng y canu gan y llywyddion, 
aParchn. Mr. Jones, (B)., Mr. Jones, (A)., Mr. Charles, 
(B)., Portmadoc, T. Owen, (M)., Pentreuchaf, Mr. 
Williams, (M)., Pwllheli, a Mr. Williams, o'r America; 
a rhoddid y cyfarwyddiadau a'r anogaethau a welai yn 
anghenrheidiol can yr arweinydd. Yr oedd un peth arall 
y carem alw sylw ato. Yr oedd yr Hymnau wedi eu 
hargrafPu, acwedi eu hargrafiFu fel y gadawyd hwynt gan 
eu JDiawdwyr. Bamai y detholydd ei bod yn bryd oellach 
i ni ddychwelyd at yr Hymnau fel y gwnaed hwynt gan 
yr awdwyr, yn gymaint a bod y cyfnewidwyr, fel rheol 
gyf&edin, wedi eu newid er gwaeth, Trwy fod yr Hymn- 
au felly yn nwylaw y gynuEeidfa, ni wnelid ond darllen 
yr Hymn drosti, ac yna cenid hi o'r dechreu i'r diwedd. 
Y mae hon, mae yn ddiau, yn drefn fanteisiol iawn ; ac 
nid oes dim yn rhwystr iddi gael ei mabwysiadu ond 
prinder Llyfrau Hymnau yn y cynulleidfaoedd. Ond 
rhaid ymatal, ffan obeithio y bydd llwyddiant y Gy- 
manfa ardderchog hon yn symbyliad i'r holl wlad i 
lafur egniol gyda'r rhan hon o wasanaeth crefydd. 

Gaerd^dd.— Nos Percher, Awst i, rhoddodd Miss 
Watts ei chynffherdd flynyddol eleni er cynorthwyo 
cantorion Italaidd, o La Scala^ Milan, y rhai a fuasent yn 
anffodus wedi dyfod drosodd i'r wlad non. Y cantorion 
hyny oeddynt Signera Tencajoli {soprano), Signora Baldi 
{meTzo-soprano)^ Sig. Gambetti (ténor), Sig. Viganotti 
{hariUme), Sig. Fiorini (hass), Sig. Brida (pianyadV yn 
cael eu cynorthwyo gan Miss Watts, a Sig. Paggi, Caer- 
dydd), ar -^ flûte, Yr oedd y canu o'r dosba^ goreu. 
Ganodd Miss Watts a Signora Baldi y ddwyawd, Siorno 
(Porrare, yn ardderchog ; cafodd Signer Forini ei ail alw 
ar ol canu "Oh ! Caria Patria;" ond y prif ddernyn oedd 
y teirawd. Las Carila, gan Signora Tencajoli, Signora 
Baldi, a Miss Watts. Ganodd Miss Watts ddau ddam, 
sef Al Doice Canto, a Sweet Bird; ond bu raid iddi ail 
^uu bob tro. Yn De y cyntaf, hi a roddodd Sweet 
Home, ac Alaw Gymreig yn lie y r ail. Heblaw y rhai 
hyn, yr oedd y cwbl yn yr iaith Latin, oddigerth flvte 
Sig. Pa^. Ganai hono yn mhob iaith yn ddiwahan- 
iaeth. Cafwyd cyfarfod uwyddianus yn mhob ystyr. 

Fpestinioo.— -Nos lam, Awst 2, rhoddwyd cyngherdd 
yn y Farchnadfa, Blaenau Ff estiniog. Cymer^d rhan 
ynadi gan y Gwaenydd Brass Band, dan arweiniad Mr. 
Kelly; cor Tanygnsiau, dan arweiniad Mr. L. Roberts. 
Aeth y band trwy eu gwaith yn rhagorol. Y darnan a 
ganwyd gan y cor oeddynt Bavaria, Llwyn On, Fflora 
lu yn casglu blodeu, Y Gadlys, a Cymru gynt Rhodd- 
wyd amryw unodau ar yr harmonium gan Mr. Robert 
R. Owens (y gwr ieuanc talentog y rhoddid yr elw odcU- 
wrth y gyngherdd er ei cynorthwyo); canwyd The 
Trumpet shall sound gan Mr. L. Roberts ; yr Eneth 
dclall gan Mr. H. Roberts ; The people that walked in 
darlmess, ^m Mr. W. Jones ; But thou didst not leave 



^n Mr. Bilby ; a Gomfort ye my people gan Mr. Kelly. 
Y r oedd yn ddacenym weled y fath nifer o breswylwyr 
yr ardai wedi dytod allan i gynorthwyo y gwaith teilwug 
o roddi addysg i'r dyn ieuanc hwn. — Asaph. 



Digitized by 



Google 



70 



Y CERDDOR GYMEEIG. 



Aberteifi.— Yn yr Eisteddfod a cynhaliwyd yn y 
dref hon, Awst laf a'r 2il, enillwydy ffwobrau ar y 
teatynau cerddorol fel hyn : — ^Ton gynulleidfaol ; goreu, 
Mr. D. Lewis, Llanrhystid. Canu Ton ar y pryd ; 
4 o Gastellnewydd. Y duH goreu i ddyaga darilen 
cerddoriaeth ; Mr. Joliu Thomas, Blacnanerch. Canu 
yr Anthem ; Achub fi o Dduw ; un cor a ganodd, sef 
cor Glosygraig, a chawsant y wobr (£10. a tmws). Canu 
Pob cnawd edrychant atat ti ; Ap Thomas a Thomas 
Ueweljpi a*u cyf., yn gydfuddugol. Ysgrifenu Alaw 
wrth ei chlywed yn cad ei chanu ; Mr. Edward Hushes, 
Aberteifi. Ble'r wyt ti wên y wawr ; pedwar o c3oay- 
graig. Canig ar unrhyw eiriau; Mr. John Thomas, 
JDlaenanerch. Canu yr Anthem, Blessed be thou (Kent); 
goreu, Cor Undebol Aberteifi (gwobr £8. a thlws). 
Cynhaliwyd cyngherddau y tair noswaith, yn mha rai y 
cymerwyd rhan gan Miss Edith Wynne, Owain Alaw, 
Mr. E. Foulkes, Mr. T. J. Hughes, liverpool; Idris 
Fychan, a Cerddor y De. Yr oedd y c^rnulliadau a'r 
cystadleuaethau yn liai nag a ddisgwyliaaid. 

Miss Watts yn y Deheudir. — Y mae Miss Watts, 
tra yn cymeryd ychydiff wythnosau o seibiant oddiwrth 
eu hefrxdiaethau yn IJunaain, wedi bod yn rhoddi cy- 
ngherddau mewn Uuaws o leoedd yn y Deheudir; a oa 
genym ddeall ei bod yn f wy boblogaidd o lawer nag y 
u erioed o'r blaen. Gallem f eddwl f od dau neu dri o 
bethau yn aohosi hyny . Yn un peth, y mae hi yn canu 
yn weU ; y mae cynydd mawr ac amlwg ynddi fel can- 
tores ; y mae ei liais yn Uawer cryf ach, y mae ei chelf - 

Sddyd lawer yn £wy perffaith, ao y mae ei chalon mor 
awn o deimlad ag y bu erioed. Peth arall, y mae 
wedi sefydlu ei chymeriad fel merch rinweddol a ohref - 
yddol, ac f elly y mae pobl oreu y wlad yn ei pharchu 
ac yn ei hanwyio. A thrydydd achos, gallem dybied 
f od y wlad, yn raddol, yn dyfod i ddeall a ^erthiawr- 
ogi ei cherddoriaeth. Ymddengys i ni ei bod wedi 
gwueyd daioni annhraethol i gerddoriaeth ein gwlad. 
Teimla dynion wrth ei ^rando fod nerth a dylanwad 
er daioni mewn cerddonaeth ; ac nid Uawer o fias sydd 
ar y fath ysmaldod ag a ganwyd gan rai o'n cantoresau 
a*n cantorion er ys ychydig flynyddoedd yn ol, ar ol 
gwrando ami hi. Byddai rhoddi adroddiad o'i holl 
gyngherddau yii rhy faith ; ond y mae yn hyfrydwch 
genym weled ei dylanwad iachusol, a chimf od hef yd yr 
ymdrechion clodfawr a wneir gan gorau a chantorion 
ereill mewn cysylltiad a'i chyngherddau. 

Llundain. — Nos Percher, Gorph. 4, cynhaliwyd cy- 
ngherdd yn nehapel Crosby Row, gan Gor Undebol y 
Methodistiaid Calnnaidd, dan arweiniad Mr. W. Dayies 
([Mynorvdd), yn cael eu cynorthwyo gan amrjrwgantor- 
ion, a chan Mr. Nicholson ary piano. Y damau a gan- 
wyd gan y cor oedd y rhai canlynol : — Ehedydd bach 
mwyn (Tydfylyn); anthem, Anse, Shine (Dr. Elvey); 
Mawl a'th erys di (Uoyd); Cân Mair(0. Alaw); Nant 
y mynydd (J. Thomas); Croesawiad i'r Frenhines 
(Cyndeym); Ymdaith Gwyr Harlech (Trefn Pencerdd 
Gwalia). Canwyd nifer fawr o Unodau a Dwyonau 
hefyd, gan Mrs. Williams, Miss Daniels, Misses M. a 
D. Davies, Miss M. Lewis, Miss Mills, Miss Jane Evans, 
Miss E. Jones, Mr. David Griffiths, Mr. Nicholson, 
Mr. Edward Lewis, Mri. Jones a Francis, a Mr. W. 
Davies. ^ Heb unrhyw feimiadaeth, canmoHaeth, na 
gogan, digon yw dywedyd fod y gyngherdd hon, ar y 
cyian, yn c^lod i'r rhai a'i dygent yn mlaen, ac i rai o'r 
damau, a dyweyd y Ueiaf , gael eu canu yn rhagorol dda. 
Adwy*» Clawdd. — Nos Lun, Awst 13, arei ffordd i 
Gymanfa Gerddorol Caemarfon, talodd Miss Watts 
ymweUad a'r Ue hwn, a chafwyd y gyn^erdd oreu a 
yd yn-y Ue erioed, dan lywyddiaeth Chas. Hughes, 



i sw., Gwrecsam. I ddechreu, canwyd y Don gynuU- 
eidfaol St. Peter. Canodd Miss Watts y damau can- 
lynol : — Angels ever bright and fair (Handel) ; Sweet 
£ird (Handel); Ymweliâ y Bardd, O fryniau Caersa- 
lem, Difion yw d^eyd ei bod yn ei hwyl oreu, a'r 
dyrf a yn hoUol yn ei meddiant. Chwareuid y piano gan 
Miss Gedrych, yr hon hefyd a ganodd im g&n yn ei har- 



ddoU chwaethus ei hun. Canodd cor y Ue, dan arwein^ 
iad Mr. Beckett, y damau canlynol: — Y Boren {o*r 
Ceeddob), And the clory of the Lord (Handel), Yr Haf 
(o'r Cehddob), Gweddi Habacouo (lloyd), Worthy is 
the Lamb (Handel), Y dyohau (o'r Cerddok), a'r 
Gantata Gwarchae Harlech. Chwareuid ar yjûaaio 
gyda'r cor gan Mr. W. H. Owen, {Olanhd>on), o'r Boyal 
Academy of Musio. Mae y cor hwn yn haieddu pob 
canmoUaeth, a gwnaethant eu rhan yn rhagorol ar yr 
achlysur hwn. 

Eisteddfod Llanstephan. — Cynhaliwyd yr Eistedd- 
fod hon Gorph. 31ain, ac eniUwyd y gwobrau ceiddorol 
fel y canlyn : — ^Yr Haf (o'r Cerddor); goreu, cor Blaen- 
twrch, Dyffiyn Tawe ; ail oreu, cor Capel Newydd, 
Llanelli, a chor Merthyr yn gyf artal. Csaxn unmyw 



mae rhwymau (J. ^Thomas) ; goreu, cor Capel AIb, Llan- 
eUi : aU oreu, cor Llanddarog. Bu raid i ni ymadael 
cyn i'r mân wobrau jraiel eu dyfâmu. Y lieimiad 
cerddorol oedd Mr. J. Thomas, Blaânanerch.-«-6^oAe6. 



AMEYWION. 



Cbhddoriabth LTGRSDia TN Ffeadic. — Y mae yn 
dda genym weled fod rhai o brif gerddorion Paris yn 
dechreu ysgrifenu yn benderfynol yn erbyn y gerddor- 
iaeth lygredig ddinystriol sydd wedi dyfod mor furferedig 
yn ddiweddar, nid yn unig mewn cynuIUadau poblog- 
aidd, ond yn nhai Uawer, hyd yn nod, o'r dosbaithiadau 
uchelaf. Un Madme Theresa sydd wedi gwthio y Uygr- 
edigaeth hwn i'w eithafion. Nid yn unis y mae y geir* 
iau a'r gerddoriaeth a^genir'o'r fath fwyaf llygredig ; ond 
y mae y gwisgoedd, a'r agweddau o'r fath fwyaf c^faddaa 
1 feîthrin halogedigaeth. Ysgrifena M. Ëscudier gyda 
nerth yn erbyn yr arferion hyn, yn un o brif gyhoeidd- 
iadau cerddorol y ddinas am y mis diweddaf. Sylwa fod 
y drwg hwn wedi ei weithio i eitbafoedd peUach yn 
Ffrainc nag mewn un wlad wareiddiedig arall. Y mae 
gan Grermani ei chaneuon poblogaidd ; ond erea bodyn 
siriol ac ysgafn, gofelir nad tdyw y gelfyddyd na gwedd- 
eidd-dra yn cael dim sarhad. " Éwch i BerUn, Yiennai 
Munich, Dresden, Frankfort, ac ni chlywir mewn un o 
honynt ddim i'w gymharu a'r gerddoriaeth wael, lygr- 
edig ag a dderbynir gyda'r fath ^meradwyaeth gan y 
mwyafrif o bobl Paris." " Byddai ar yr EUmyn gywil- 
ydd gwrando ar y fath sothach ; ni oddefant hwy ddim 
ag sydd yn tneddu i ddiraddio y fwyaf arddercbog o'r 
hoU gelfyddydau. Y mae ItaU yn gywir i w thraddod- 
iadau. A pha fodd y gall Ffrainc roddi ei chymeradwy- 
aeth i'r hyn sydd mor ddinystriol i bob peth ag sydd 
brydferth a phur ?" Y mae rhai o fan chwareadai a 
" Neuaddau Cerddorol " Llundain yn myned yn mheU 
yn yr un cyfciriad; ond gobeithiwn y bydd Cymru 
fechan, brydferth, a moesol, yn edrych ati mewn pryd, 
ac y bydd ein cantorion yn ymcadw yn ddigonpeU rhag 
yr awyrgylch wenwynig, ddifaol hono. 

Bachoshth Hynod.— y mae bachgenyn ieuanc o 
negro yn cael ei arddangos yn Llundain yr wvthnoBau 
hyn. Yr enw a roddir amo ydyw " Tom Ddall." Heb- 
law ei fod yn ddifiygiol o aUu i weled, y mae ei feddwl 
hefyd yn ddifiygiol lawnj yn mhob gallu ond yn unig 
mewn cerddoriaeth. Y mae yn chwareu y pianp yn 
debyg i un a gyfrifid yn chwareuydd lied dda ; ond yr hyn 
sydd yn gosod hynodrwydd mawr arno ydyw ei gof. 
Ar ol clywcd dam yn cael ei chwareu, y mae yn aUuog 
i'w gofio a'i chwareu ei hon gyda graddau mawr iawn o 
gy wirdeb ; ac y mae yn alluog hefyd i en^ pob nod yn 
y cordiau mwyaf dieithr. Y mae hyn i gyd yn-hoUol 
naturioliddo, oherwydd y mae yn gwbl anaUuog 1 ddysgu 
dim gan neb. 



Digitized by 



Google 



GWLAD FY NHADAU. 

(CAMQ.) 



O. Gbifvith, Waenfawr. 



p 1 
V d' 


DoB c. 
8 :1 


|s rm' 


: m 


m :f 


Im^s 


: 8 


d' :d" 


1 d< :d< 


: d 


d :d 


|d :d 



8 :- .8 I 8 :8 

m :- .m I m :8 

d' :- .d' I d' :d' 

d :- d I d :d 



f :mMl :t 

s :S If f 

t :d' I d' :S 

r :m I f :s 



Hoff 7w gnn ni gael ibwysg « bri, A thyr-n aor a pherl-an, 

m/- 



r» :d' I — :dl 

f :m I — :m 

s :8 I — :S 

d :d I - :d 

A 



(8 :1 |8 :in' 

m :f I m :8 

d' :d' Id' :* 

d :d |d :d 



8 :- -8 18 :8 

S :- .f i m :S 

r' :--p' |d' id' 

t| :- .ti I d :xn 



f :m' Il ît 

1:8 If :f 

t :d< I d' :8 

r :m jf :s 



r' :dM-:d* 

f :m I — :m 

s :s I — :» 

d :d I - :d 



1 :d'|S td» 

f :)n|in :in 

d' iS !d' :8 

d rdjd :d 



Ilwybro gwled-ydd fwj na rhi ; MU hoff-ach gen-yf fin • an GaeJ taw-el fyw mewn 



Crtê. p Crts. 

t :p» Ud' «'jn'lf m' I in'.r' :d't t :1 |— « d' «-|s rsesel :-ll 1 

V :S |8 :lj8 f :1 |1 sTse 

8 :t I d' :d' d' |d|£' ! m'f :m' r^ r" :d' | — :d' 
s :f |m:fj 1 :\J^ j d r m m:f I — :d 

tjtc\ fwyii-had Bhwag bron-ydd gwlad tj nhacUni ; MU hoff - ach genyf fin - au Gael 



se:l I— mm t— |m :m.m 



s :-Id' :r'.r' 



d — Im :m.ml :— 11 :d' 



m:— |in:l 

d' :— |d' :m' 



m' :- .p" I d' :t 
1 :- se 11 :f 

m' :- .mMm' :m' 

dl :-.t 11 :r 



1 :- se 1 1 :td, 

m :- .xn I m :m 
d' - .t I dl :tjl 
m .:- -m 1 1 :seiJi 



r' :d' I d' :t 

f :in I r :f 

s :8 |S --S 

ti :d I s -s 



d' :d' I- :d' 



s :-•l|s•']u^m' 



d -A 



m :in I— :s m-- -f |m:8 .8 
s :s |-:d' 



d':- |d':d',d' 
d.- |d:d.d 



taw - el fywmewnsyml fwynbad, Bhwng bron-ydd gwlad fy nhadaa ; Mil hoff - ach genyf 

/ 



8 :- a I 8 :d' lt.,d' :1 | S : 



m :-*f 1 m : 


= 1 ^1 


d' :- 1 ff :m' 

MU 

d :- 1 d : 

fin - au 

Cuddor Ojnanig,! 


r'..inMMt : 


hoff • ach, . 

: 1 :f 
Mi 

Utiif67. 



t I à\T' :m'.d^ 

Mil . hoffach genyf 

B'X :f I m :m.f 



:8 ll.t :dM 

'm.,f:r Id :d .f 



d* :d' I 8 :ta.ta 
8 :m I m :m.m 

s :8 I 8 :8 .d' 



Mil hoff - ach 
(3) 



m 

genyf fin 



:d I d -d .d 

au Qael ta-wel 



Digitized by 



Google 



OWLAD Vï NHADAD.— Faua». 



Il :- I 1 :d' .d' 
mewn i yml fwjn- 

f :— 1 f :m .m 

Gael tow-el 
d' :- I d» :1 .1 

f :- I f :fe .fe 



S :- I-:- 
had, 

r .-m I f B :fr 

fjTw meim §jmï fwjn- 

t.td'd'lt :t 

Gael tawel fjw mewn 
S :— I — :- 



— :— — :fl 



d' :d' ! t :1 |S :8 |— :t 



8 :3 I 8 :fè 



8 



m :r.r| r :8 

d\d':t I - :t |m' :m' I r' :d' [t :t | — :r' 

êjml fwyiihad, 
- :-- |-:8 



d :d I P :r 



:8 I — .'S 



8 



:B — :S 



Bhwng bron-ydd gwUd fy nhad - aa ; Hoff 



s '- .8 |8 :8 

ff :- .di |m' :m^ 
d :-.d |d :d 



DoH G* d* 

l :S |f :m m :P I — :r 



f m Id :d d :ti I — :t. 



d' :d'Tl -1 s :S I- :S 



t :-.l |t :t 
8 s- 1 |8 :S 

Pi :-*p' |r' :r' 

8 :-.f6|8 :8 

jyr gan rai gael rhwysg a bxi, A thjr <- a anr a pherlan, 

£aU, 



d :d |fi :fei8j :Si | — :Bi 



f :- f \m :S 

ti :- .ti |d :d 

S :- 8 \B :m 

Si :- Si |d :d 
A Uwybr . o gwledyd^ 



8 -f : m.p I m :2n 
Il :li IserSc 
xnr :d'li I ti :d 



/7\ '^'^PO 

f :- m Ir :d 



'fi :fi 
fwy na 



mi:d 



d :-.d ISi :Si 
1 :-.8 If .m 



d :— Iti :d 
Si :— |8i :Si 

m :— |r :m 



d :- à |ti :d |S( :— |Si :d 



dp :m.f Is :d l,.V:d.r |m:r 



IrS. :dUi id :Si 

m.p:s»f |m:m 
Irtiidp |m:mc 



l.-8i 'tAi ISc 'ti 

r :dj |m :8 

fi,Si:lrti |d :8i 



rhi ; Mil hoff • ach gen • yf fin 



an Gael Uw - el fyw mewntymlfwynhad,B]iwng 



DoB C. g 

m ;- .f |p'..m' :f Im' :m' 1 — :m' 



?-.d fs 



8 :-.l |t.,d' :t 



d :-.d |8 



:8 



8 

d' 



:S r — : s 
:d I - :d 



si :S Isl^ :tal 

d'.t :d'.t Id' :s'.f 



:d I - :d 



Dim. 
d't :l.t Itf :- 



8 



Dim. 

:- .s Is :-.8 

Bhwng 



m'.p':d'.pMm':- 



DitiL 



dp |m.f:m.fl8 :8 |d :— 



bron - ydd gwlad fy nhad - an, 



Gael taw • el 



fyw mewn syml fwyn - hadf 






ta-ta-ll Isa :-.8 

bronydd gwlad fy nbadan, 
Dim. 



I - :tf f :- I m' :-|l :- | t :- 



Gael towel fyw mewn 
T CtMdor Ojvatig, Bhil 97 



1 .1 18 1 - :S 

f .f :m' I- .-m' 

qrmlfwTiiliad, ff 



S :— 



r" :— 



Rhwng bron 



Id' :- 
Id :- 



f :- 
f :- 
r :— 



ydd gwlad 



Is 

If 
|8 



r' !d' I -; 
s :^ I — 
f :m'| — 

I 

d .d I - 

nhadaa. 



• Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMREIG. 



71 



YSTAFELL YR HEN ALAWON. 



Hyna'WS Oltoybd. — Gan fod rhanau oV hen Alaw Ysgotaidd, **Nyth y Gog," wedi eu harmffa yn y 
Ceuddor, a'r rhai hyny yn wallus, yr jàwyi yn ei hanfon yn gyfiawn ac yn gywir at eich gwasanaetn. Nid yw 
yn debygol fod geiriau ami. Gan ddymuno pob llwydd i'r Cebddob, y gorpnwysaf, 

Awst 13, 1866. Llywelyn Aulw. 

. NYTH Y GOG. 



::fc ^^^~ fa 1 ^ 



"^*=F? 



^^^i^^^^iS 



^ 



J^Z 



^^m 



t^ J', MJjH^^ r-^'i^ 



i 



EE^ 



^-2— P — #- 



i 



Ifs: 



^- 



^ 



-.P— /•-- 



i3^= ii=J-J^^ m 



* 



n^i 



z^-. 



|=»=Szer^ ^^ gj=.fe^^^^4^ z^ ^jaj=^= jd B 



BEm ^f-fr-Â^^ ,K I^ 1^= ^=F=3^M^JU ^ 



^Sj^a^^^ 



N ft 






^ 



^^m 



i 






^^ 



iSt: 



=P= 



Stb, — ^Yr wjf yn anfon i chwi yr hen alaw hon, at wasonaeth y Ceaddob. Y mae mor agos iV lie og 
y gellais ei chofio. — H. J. 

HOBAID O HOELION. 



^m^^ ^^^^^ 



f=i=i 



^g;5g?t= g=fe= i a 



^^^B 



m — a — •- 



£3; 



^fl^ 



1^ "jT- 



^^j^=;g^BTT~7JXJ3 ^^fei^i! 



m 



CONGL Y TONIC SOLFA. 

Rhestr o'r Personau a ovhxrasant 
TR Intkrmediate Certiïicate vk Nghtmru. 

Arholydd —Mr. W. GRnmre. 
Casrnarton. — Mr. J. D. Jones (Oaraaem gael yr 
enw hwn yn gynt) ; Mr. John Jones, a Mr. David T. 
Edwards, O.N. oll. 

AHiolydd—MR. Timotht Righari». 
FazïD7brxkin.— Mr. D. Edwards, O. N. 

^rAolycW— Parch. J. Roberts (/. Gwyllt ) 
CkxRRis. — Mr. B. li. Jones, Athraw. 

Arhdydd-^^ti, Joseph Owen. 
Bbtxbo.— Mr. Edward Humphreys. 



BWBDD Y GOLTGTDD. 

ISAiiAW. — I law, a diolch. Ond yr anffawd gyda'n 
Hen Alawon ydyw dififyg geiriau priodol i'w cann 
amynt. 

Cyfartod CrsTADLEUOL Waenfawr. — Y mae 
Rhi|; 3 o'r testynau yn y Cerddor diweddaf yn anghy- 
wir/ ¥n lie *'o Anthem Manchester," darllener, o'r 
Ceinion. 

H. J. — Daeth y ddwy Don i law. Bydd yr hen Don 
grefyddol yn yr ** Yohwanegiad " at y Llyfr Tonau 
CynuUeUffaoL 

GrOBXBTDD O LuNDAiN.— Yr oedd y Cerddor yn y 
wasg pan ddaeth eich hadroddiad i law. 



Digitized by 



Google 



72 



Y CERDDOR CYMREIG. 



CERDDORIÂETH CYHOEDDEDIG 

GAN B. HUGHES & SON, WBEZHÂM. 

LLTFR TONAU CTNULLEIDFAOL. 
Yn oynwTBt^BBAaLXTRlielMth ta OerddoidMth Crafyddol 
Mykkgai Mxbvbol, yn yr hwn y rhoddir penill yn engreifft o 
bob Heenr, ynghyd « Rhif , Âwdoriaoth, Gynghanedd, Cywair a 
Kodwedd Oylfredlnol, pob on o*r Tonan. Mtnsoai QwYDDonAWL, 
yndangos,RÛf,Enw,MeBtiran,4o. Tohad yn 230 o nller. At- 
TODIAD, ynoynwys SO o Donaa. OanlxDAii Gwtllt. IiUan 88.60, 

YN Y NODIANT TONIC SOLFA. 

Oan IsuAir Gwtllt. Lliaa, Sa. 60. 

LLAWLYFR CANIADAETH. Pris Is. Sef, 
CT7U8 O WsBai ar drafn y TONIC SOLFA o ddysga 
caim, wedi en dathol, gan mtryaf, o amrywiol lyfran y Paron. J. 
CuBWBM, ao wedi en cyhoeddi ar el gais. Y mae y REan gyntaf 
yn oynwya eglnrhad cyfiawn ar Nodiant y Tonlo Solfa, ; a'r Ail 
Ban yn oynwys hySbrddiadan manwl i ddeall ao i gann oddiwrth 
y Nodiant Orfter "- - '- — «» ' ^—^.m ;.;. 



ytroi 
idin. 



Yn y ddwy Ban ceir eglnrhad ar egwydd- 
ôrlon Oania^Qteih yn ei hou ranan. Oan E. Bobebts Liverpool 

TTYMNAU A THONAU. Amlen 2c. At was- 

il anaeih lenenctyd yr Ysgol Sabbothol, a Chyfarfodydd y 
Band ot Hope ; y mae y Tonan wedi en hargraflti yn Nodiant y 
Tonio SoUa, trwy ganiatàd y Parch. J. Cubwsm. Gan E. Kobbbts, 
LiYerpool. Anf oner arohebion at y Gyhoeddwyr yn nnig. 



Ail Rifyn. Pris 2 geiniog. 



G 



OYDYMATTH Y CERDDOR. Byrddau 4s. Yn 
cynwys Tonan moeaol a dllyme, at wasanaeth Tenlnaidd 
OmBd^ithnsaii Tilenv<1do1.*c..**^. ArirraffladnewyddgydaChym- 
deitaranan. Gan J^ B. Joass, Bhnihyn. 

TONAU YR YSGOL SABBOTHOL. Pris 6c. 
Dan olygiad John Owen (Owain Alaw) : yn cynwys y 
tonan oanlynol :— 

-^ Ail Gyfres. Pris 6c. 

.EM8 OF WELSH MELODY. — A selec- 

_ tion of Popnlar Welsh Songs, with English and Weleh 
'Words; inolnding spedmens of Penilllon Singing, after the 
mannerof North Walea; and Welsh National Alra,ancient and 
modem, set in a famillar manner for the Pianoforte or Harp- 
with Symphonies and Aocompaniments, by JOHN OWEN (Owen 
AUw), Fenoerdd. First, Second. Thixd and Foorth Séries, 
Sa. 60. each ; Complète in one Yoinme, 10s. 6d. 

ANTHEM FUDDUGOL DDIRWESTOL.— 
Gyda Chyfselniadaeth i*r Organ a*r Harmoniom, gan 
OwAiH Alaw. Y Geirian gan y diweddar Ebsx V abdd. Amlen 6c 

CAEOLAU NADOLIG, gyda Cliymdeitliranau. 
dan olygiad J. D. Jorbb, Rhuthyn. Amlen Is. 

CTinfWT8IA2>:~ 

Franeonia— Emyn Nadolig gan lenan Gwyllt 
Bethlehem— Carol NadoUg ar ]rr Alaw Gymzeig **Hedydd 
Lon," cynghaneddedig gan y Golygydd. 
Defflrowoh Denlu Selon (Avàke ye OpATMf *<t) — Anthem. 
Heniiych Foren {Fnm ihe HalUm'd Be^fray Tower)— Oarol 

Kensmgton— Carol Nadolig, cync^neddedlg gan y Golygydd. 

Fenneland— GanVirgil Corydon Taylor, Hartford, Connecticiit. 

T*rewch y Tant (StrUu tkê JSof?)— Alaw, " Mwynen Gwynedd." 

Gogoniant fry 1 Ddnw (Glory io Ood on highy^AjoXhem, gan 

BisseU. 
Kativlty- Carol NadoUg, gan y Golygydd. 
Father Christmas— Canig, gan Goodwin. 
Bhosyn Saron— Carol Nadalig, gan y Golygydd. 
O Ti'r Hwn wrendy gwynl (O Thoa ihat kiOHti Pfâ}fit!) 

Antham. 

CAROLAU NADOLIG.— Y geiriau gan wa- 
hanol awdnron, y Gerddoriaeth an y Fareh. O. Jorbs, 
Pentre-roelas. 16odndalenan Pris 6e. 

CTBHWTSIAD :— 



Mn Heniiych Fore Wawr. 
Y Bore hwn trwy bnra* hcdd. 
Tramwywn ar gyflym adenydd. 
DefCro f enaid, mae it* alwad. 
Awn, awn i'r wyL 
Pa beih ydyw^ eann melnabor ? 
Clywoh Ub Nefolaidd Itu 
Feg^ywydfwnpir. 



Wel, dyma 'r dydd. 
Ar dymmor ganaf, dyma*r gwyl 
Drwy rinwedd Dadlenaeth. 
O henSych fore ddydd 1 
Cydgedwn i gyd o nn f wriad. 
Doweh, Blant y llawr. 
Oynt yr Bfengyl gyda'r wawr. 
Qwadi edryoh, gwedi disgwyl. 



Mae y Llyifrau eanliynol aUan o*r ** ChlfreM Qwâdorol,* 
aa Vto eael ar wako». 

n.WYL GWALIA {OWALIA'S HOLIDA F.) 

VX CANTAWD -Y geirian gan J. Ceiiiog Hoghes ; y gerddorw 
laeth, gan John Owen ^Owam Alaw, Fenoerdd;, Pris mewa 
amlen Ss^ llian 8s. 

GWARCHAE HARLEGH: Cantata Gadeîriol 
yr Bisteddf od Genedlaethol 1868. Gan Edwakd Lawbajtok, 
Ybw., (Opns 88). Y Geirian gan Mr. J. OsiBioe HuoBxa ; y orf- 
ieithiad i'r Seisoneg «m Ttdftltv. Cynwysa y Gantawd hon (Q o 
dndalenan. Amlen, as ; LUan, Ss. 60. 

PRINCE OF WALES CANTATA. Pris 88*60. 
Cantawd Fnddngol Eisteddfod Ohenedlaethol Caemarfon, 
gan OwAiH Alaw, Pencerdd. Y Geirian gan J. Cxzbioo Huohbs 
eyfleithiedig Vt SaesozUg, gan Bllzb Wthv o Wyrtal. 

Y CHOBUSSS yn nnIg, mewn amlen, Ig. 

VR ANTHEMYDD: sef Antheman a ym- 

X ddangosaoant yn y ** Gyfres Gerddorol,** o dan olygiad 
Owin Alaw (Penoerdd). Llian hardd, 68. 

YCANIGYDD ; sef Canîgau a ymddangosai- 
ant yn 7 " Gyfres Gerddorol*' o dan olygiaeth OwAXir 
Alaw, Penoexdd. Llian haidd 6b. 

ALAWON Y BRYNLA.U. LUan hardd, 9a. 
Sef yr oU o waith J. D. JONES a ymddaagofodd yn 7 
^Gttbbs Gbbddobol." 

OTETT, Amlen Is. Buddugol yn Eisteddfod 

Genedlaethol Abertawe 1868. Gan Jossph Pabbt. 

ANTHEM AR PSALM LXVIL Amlen, 6c 
Bnddngol yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy, 1861. Gan 
" Jdloes,*' sef, Mr. Huon Jabkah, Kerry. 

CANIGAU Syr h. R.BISHOP, Mns. Bac. Oxon. 
Geirian gan J. Ceiriog Hoghes, dan olygiad J. Owen (OwaIn 
Alaw, Pencerdd), am y prisian canlynol;— 



M 



Tyr'd Ncfol Wynt 

Hae*r Nos yn well na'r Dydd 
Ple'r wyt U, wén y wawr 7 .. 
Uehel vw bloedd yr Helgom mwyn 
Pa betn a wnawn ni Gymry gUn? 

YDiwmodTâl 

Pwy yw Sylyla wen lliw*r 6d 



4d. 

6a. 

Sd. 
8d. 
8d. 
Sd. 
8d. 



YR ARWEINYDD CERDDOROL. Llian 6a. 
Sof, eglnrhad cyflawnL ar holl EUecan Cerddoriaeth, ar 
dnll ymddyddan rhwng Dysgybl ao Athraw, mewn denddeg o 
wersL Gan y diweddar Biohabd Mnxs. Uanidloes. 

UNDEB LLENYBBOL WAENFAW^ 
LLaNRUG, &c. 

Cynelir cyfarfod yr Undeb hwn yn Waenfawr, ddjdd Sadwm y 
Pasg, 1867, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyï Uwyddumns ar y tca- 
tynanoerddorolisM:' ^ . ,,. ^ 

1. Ton Gynnlleidfaol, ar y gaiiian, " Wrth gofio 1 mddfanan *n 
yrardd,"Ac. Gwobr.Hs. ^ ^ ,^ ^^ ..^ 

a. Cann y Gydgan " Amen," o'r Men\a\ (Handal). Y Cor 1 fod 
dim liai nag 20 mewn nif er wobr, £8. 

8, Cann y tair Solo aY Trio. «• Am hyny y dvohwel gwaredigion 
yr Arglwydd," allan o »r " Ceinlon" fLloyd) . Owobr, 12b. 

4, Darllen Ton ddifyfyr, yn yr Hen Nodiant nen Nodiant y Twie 
Soif a. Gwobr. 6e. 

Y Don Gynnlleldfkol i f od yn llaw y Beimiad, Bev. J. BoberUt 
Ltoia>«ri#, Camor»on,arMawrth20fed,1867. • 

Enwan yr ymgeiswyr ar y cann i fod yn llaw yr Ysgrifenydd» 
Mr. E, Morris, BriHêh Sehoo\ erbyn dydd lan, Ebrill ISfed. 

A çyTioeddir os eeùr digon o g^nogaeth. Pria U. 6cA., 
CEINCLA.U*R GERDD: 

Gan ALAW DDU, Pontypridd. 
Yn cynwys cyloeth o Amrywiaeth Cerddorol, at wasanaeth y 
Cymdoithasan Dirwestol, y Cyfarfodydd Llenyddol, y Darllen- 
iadan Ceiniog, y Gobeithln, Ao., gyda chyf eiliant Vt pUuMforU, 
ar elrian moesol gan rai o brif Felrdd Cymni. 
Danf oner Orden i*r Awdwr. Bhoddir y aeithfed am ddosbarthn. 

Aigraffwyd gan R. HUGHES A SON, Wrezham ; ac i'w gael 
gan yr i&graffwyr, y Golygydd, a'r hoU Lylrwerthwyr. 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CYMKEIG. 

AT WASANAETH CERDDORIAETH ÎN MYSG CENEDL Y CYMRY. 

CYBOSODSBIO DAN KAWDD 

PRIF GEBDDORION, COEAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



KiiiP. ^S. 



IIYDREF 1, 1866. 



Puis 2g, — gj/da'r post, Se 



TB EISTEDDFODAU. 



Un o hynodion y mis diweddaf oecld ainlder ei Eistedd- 
fodaii. Cynaliwyd dwy yn KghjTnni, neu o leiaf gan 
y Cymry— un yn Ngîiaerlleon, a'r Hall yn NghastcU- 
nedd ; ac un yn Nghaerwrangon, gau y Tri Chor— Caer- 
wrangon, Caerîoyw, a Henffoixld. Ac er nad ydym yn 
cymeradwyo llawer o arferion çweigion yrEisteddfwlau 
Cvmreig, nac vu cydsynio a llawer o'r hyn a draethir 
ynddynt fel athrawiaethau na fTeithiau, yr ydym yn 
toimlo y dylai y Cerddor CyMREto gymeryd rliyw 
sylw o'u gweithrediadau, ar gyfrif y peth daioni cerdd- 
orol sydd ynddynt. 

ElSTEDDFOD CaERLLBON. 

Hon ydoedd y gyntaf o'r gyfres. Cynaliwyd hi yn 
ninas henafol Caerlleon, mewn pabell eang a chyfleua, 
mewn maes prydferth ar lan yr afon Dyf rnwy, ddydd- 
lau Mawrtli, Mercher, lau, a Gwener, yn yr wythnos 
raitaf yn mis Medi. Prif weithrediadau cerddorol yr 
Eisteddfod hon oeddynt fel y oanlyn :— 

I. Cystadlettaeth. 

1. CyfaModdiadau. — Cantate ar **Y Mab Afrad- 
lon " — y geiriau buddugol yn Eistedilfod Aberyatwy th, 
gan Eos Bradwen. Gwobr £20 a thlws. Y goreu oedd 
Mr. Joseph Parry, America. Beimiaid, Mr. J. Thomas, 
Mr. B. ifichardi a'r Parch. E. Stephen. Ni chafwyd 
dim beimiadaeth ar y cyf .insoddiatîau, yr hyn sydd yn 
ddiflfyg pwysig yn ngweithrediadau yr adran hon ; ond 
sylwai y beimiaid gyda golwg ar y cyfanaoddiad budd- 
ugol:— Fod gaiiddynt hyfrydwch mawr mewn calw 
sylw at y ffaith, fod cyiiydd mawr wedi ei wneyd yn 
neiUduol mewn dau o'r cyfansodiliadau a anfonwyd i'r 
gystadleuaeth hon. Vn gymaint ag mai aracan y Cyngor 
ydyw amaethu gwybodaeth gerddorol mor bell ag y mae 
yn ddichonadwy yn mysg ein cydgenedl, a dyrchafu 
cymeriad cyfansoddiadân cerddorol Cynireig, eu bod 
yn dymuno dweyd yn eglur nas gallai neb ond Cymro 
enill y wobr hon ; o ganlyniad, os, ar ol i'r dyfamiad 
hwn gael ei gyhoeddi y ceid fod y gwaith 3m eiddo un 
nad ydoedd yn Gymro, y byddai i'r wobr cael ei hatal 
neu ei rhoddi i'r ail oreu, fel y gwelai y beimiaid yn 
oreu, a gobeithient y dylynid yr un drofn ar bob achos 
o hyn allan. Dymunent gjhoeddi fod y gwaith i ba un 
y dyfarneut y wobr y cyfanaoddiad goreu o lawer a an- 
fonwvd i unrhvw Eisteddfod yn eu cof hwynt. 

Catiig i leisiâu gwrryvvaidd. Gwobr, o «ni. Goreu, 
Gwilym Gwent. Y Beimiaid oeddynt, Owain Alaw, 
J. Thomas, Blaeuanerch, 9,2 Eos Llechid. Ni chafwyd 
dim beimiadaeth. 

Traethawd ar Ganu Pennillion. Un ddaeth i Iaw, 
sef yï* eiddo Idrj's Fychan ; a dyfarnwyd iddo y wobr. 



2. Canu. — Canu The Deep repose of Night (^Mendcl- 
ssohn) a Lady rise (Smart), gan gor. Gwobr, £2U a 
thlws. Daeth pedwar o gorau i ymeystadlu. Y goreu 
oedd Cor Merthyr, dan arwciniad Mr. David Francis. 
Beiraiad, Mr. H. Leslie, Lhmdain. Rhoddwyd ail 
wobr o £4 i gor Bwcle. ^ 

Canu Y Tylwyth Teg ( J. Thomaà) neu Ye little birrls 
(B. Richards), gan gor. 4 o gorau yn cystadlu yma eto; 
a'r goreu y waith hon hefyd oedd Cor Merthyr. Rhodd- 
ai Mr. Leslie gaumoliaeth uehel iawn i'r cor. 

Canu Through the day thy love hath spared us. 
Gwobr, 4giui, ganMri. Cocka & Co., Uimdain. Goreu, 
Cor Merthyr. 

Canu What bells are those. Goreu, Cor Merthyr. 

Canu Llwyn On neu Dafydd y Gareç wen, gan ferch- 
ed. Gwobr, Casgliad Peucerdd Gwalrn. Goreu, Miss 
Forey, Merthyr. 

Canu Y Fwyalchen neu Clychau Aberd^ii, gan ferch- 
éd. Miss Forey, Merthyr, yn unig a gauodd, a dyfarn- 
wyd iddi y wobr. 

Canu Serch Hudol neu Y Gadlys. Gwobr, Casgliad 
Pencerdd Gwalia. 4 yn cystadlu. Goreu, Mr. Moses 
H. Davies, Penycae, yr hwn hefyd oedd yn iin o Gor 
Merthyr. 

Canu Y Gwenith Gwyn neu Morfa Rhuddlan, gan 
feibion. Goreu, Mr. J. Reynolds, Brymbo. 

3. Chwareu ar y Dtlyn. — Chwareu Alaw Gymreig 
gydag amrywiadau ar y Delyn Bedawl, ffan feibion dan 
25 oed. Gwobr o Delyn Bedawl ardoercho^ rhodd 
Mrs. Wells, Aberystwyth. Goreu, Mr. H. J. Frost, 
Merthyr. Casglwyd y swm o £11 7s. ar y pryd, er 
rhoddi ail-wobr i Mr. J. Elias Davies, Bethe.sda. 

Chwareu Glan Meddwdod Mwyn, o Gasgliad Aptomaa 
Gwobr o Waith Aptomas, gan yr awdwr. Goreu, Mr. 
Frost, Merthyr. 

Chwareu ar y Delyn deir-rhes. Un ymgeisydd yn 
unig a ddaeth yn miacn, sef Mr. Lewis Williams, Dow^ 
lais, a dyfarnwyd iddo y wobr, sef Telyn deir-rhes 
newydd. 

4. Chwareu ar y Piano, — Chwareu Difyrwch Arg- 
Iwyddes Owen, o Gasgliad Mr. 6. Richards, gan fercn- 
ed dan 18 oed. Ymgastadleuodd pedair. Yr oreu oedd 
Miss Mary Ellen Davies, Flint ; yr ail. Miss Eliza Jane 
Roberts, Caer. Beimiad, Mr. B. Richards. 

Chwareu ar y Piano ^an feibion dan 18 oed. Goreu, 
Mr. J. A. Owen, mab 1 Owain Alaw. 

6. Yêgoîoriaeth Leiaiol— Swm yr Ysgoloriaeth hon 
ydyw £50, yr hyn a roddir tuag at roddi addysg gerdd- 
orol, yn ol cyfarwyddyd y Cyngor, i'r ferch rhwug 16 a 
21 oed, a femir yn f wyaf gobeithiol gyda golwg ar allu 
a thalent gerddorol. Sefydlwyd yr Ysgolonaeth yn 
Eisteddfod Abertawe. Enillwyd hi yno, çydag uchel 
gymeradwyaeth, gan Miss Watts ; ond m chafodd y 
gautores d'alentoe hono ffyrllng byth o'r arian. Enill- 
wyd hi y Uynedd gan Miss E£uouds. Eleui yr oedd 
pedair o ferchcd yn ymgystadlu am dani. Dyfamwyd 
yr ysgoloriaeth i Miss Auuie Franci'*, Merthyr (nicrch 



Digitized by 



Google — 



7i 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Mr. D. Francis, arweinydd Cîor Merthyr) ; yr ail oreii 
oedd Miss Walters, Tredegar, i'r hon y rhodd^d gwobr 
o £3 3s. gan y Uywydd, Syr W. W. Wynn; a rhodd- 
wyd gwobr o £2 2s. i Miss Uwyfo Lewis. Beirniaid, 
Mr. B. Bichards, J. Thomas, a H. Leslie. 

n. TysTEB I Mb. J. Thomas (Pencerdd Owàlia). 

Cynwysiad y Bysteb hon oedd 450 gini, yr hon a 
gyflwynwyd gan y llywydd, Maer Caerlleon, i'r telynor 
athrylithgar a*r cyfansoddwr destins ddydd lau, yn 
nghanol y teimladau mwyaf gwresog o bob tu. 

III. Y CrNOHKRDDAU. 

Gynaliwyd cyngherdd nos Fawrth, nos Fercher, nos 
lau, a dvdd Gwener. Cantata a ddatgenid yn y rhan 
gyntaf o bob un o'r cyngherddau nos. Nos Fawrth, y 
cantata oedd Llywtlyn^ yr hon a syfansoddwyd gan 
Mr. John Thomas erbyn £isteddfod Abertawe, yn 
1863. A chan ein bod wedi rhoddi desgrifiad a dadel- 
f eniad manwl a helaeth o'r cyfansoddiad yn y Csrddor, 
afreidiol ydyw sylwi dim amo yn y De hwn. Cynrych- 
iolid y gwahanol ranau f el hyn : — ^Y Bardd, Liew Uwy- 
fo ; Llewelyn, Mr. Cumminçs ; Y Dwysoges Eleanor, 
Miss Edith Wynne ; Enid, Miss Kate Wynne. Cenid y 
cydsanau, dan arweiniad Mr. Henry Leslie, çan gorau 
unedig Birkenhead a Chaer. Gwnaeth pawb eu rhan 
gyda Uawer o fedr. Y damau goreu yn yr ail ran oedd 
fantasia ar y Piano gan Mr. Brinley Richards, pa un a 
ail-alwyd, faniaxia ar y crwth gan Mr. E. W. Thomas, 
Liverpool, a chan bedair rhan o waith Mr. B. Bichards, 

Sn Gor Merthyr. Heblawy rhai hyn, canwyd can gan 
r. S. A . Jones, Harp of Wales gan Mr. T. J. Hughes, 
can gan Miss Edith Wynne ; imawd ar y delynsan Mr. 
Ellis Boberts, unawd ar y piano gan Miss Kate £obert8, 
a'r ** Tren," gan Owain Alaw. 

Nos Fercher, y gantata oedd The Bride of Neath 
Valley, yr hon a gyfansoddwyd gan Mr. J. Thomas 
(Pencerdd Owalia) ar gyfer yr Ëiateddfod hon ; y ceir- 
iau Cymraeg gan TaJhaiam, a'r Saesoneg gan Mr. 
Chorîey. Y testyn, mewn geirian eslur, ydyw Priodas 
Wledig fel yr oedd er ys blynyddoead yn ol yn Nghym- 
ru. ^nirychiolid y gwahanol gymenadau fel hyn : — 
Y Briodferch, Miss Edith Wynne ; Y Priodfab, Mr. 
Cumminfls ; Mam y Briodferch, Mus Kate Wynne ; a 
gwas y Priodfab, Liew Llwyf o. Yn gyntaf, y mae y 
cwas yn myned tua th*^ y briodferch, ac yn canu ; yn 
oilyn y mae can y priodiab, tra mae drws y briodferch 
yn gauedig. Dilynir hyn san gydgan fer a aemyn offer- 
ynol ; ao ar ol can gan y fam yn gwrthod eu cais, y mae 
dadl ddyddorol yn cymeryd lie o bob tu y drws. Yr 
alaw a ddefnyddir i'r perwyl ydyw "Badl Pau,'* yr hon 
a weithir yn dra chelfydd a dramayddoL Wedi hyny, 
ceir yr olygfa yn yr eglwys — hymnau ao anthem yn ys- 
tod y gwasanaeth priodasoL Cenir can gan y brio<uerch, 
acheir '*Pennillion " ar Nos Galan ^an y gwahanol ber- 
sonau wedi dychwelyd adref ; a cheir demyn o ddawns- 
gerddoriaeth offerynol ; a therfynir gyda chan gorawl 
ar yr hen alaw Breuddwyd y Frenhines. Mae y gantata 
hoa yn ferach a llawer ysgafnach na Llyvodyn ; ac y 
mae yn llawa o elfenau poblogrwydd i ddosbarth neill- 
duol o ddynion. Khoddwyd derbyniad tra ewresog iddi 
yn yr Ëiateddfod ; ac ail-alwyd amryw o'r damau. Yn 
yr ail ran, chwareuodd Mri. B. Bichards, J. Thomas, 
a E. W, Thomas, yn ardderchog ar eu gwîahanol offer- 
ynau. Cafwyd caneuon hefyd, gan Miss Edith Wynne, 
Mr. Cummings, liew Llwyio, Owain Alaw, Mri. Jones 
a Hughep, a dwyawd, ar y piano gan Mr. B. Bichards 
a'i fab. Yr oedd y gwrandawyr yn Uuosocach na'r nos 
ilaenorol. • 

Nos lâu, y gantata oedd Oicyl Gwalia, yr hon a ys- 
grifenwyd gan Owain Alaw erbyn yr Eisteddfbd hon — 
y geiriau gan Ceirio^. Ceir sylw^ar y cyfansoddiad 
mown colofn araU o'r Cerddor. Dybyna y gant^ita 
fechan hon yn fwy ar ei chydganau nag ar eu hunodau. 
y }u ydyw yj' awdwr, yn wir, wedi rhcâdi ond tri dem- 



yn bychan yn unig i unodau. Er nad oedd y Cor wedi 
cael ond ychydig iawn o amser i ddysgu y oydganan, 
aethant trwy eu gwaith yn rhagorol ; a chyflawnodd 
Miss Edith Wynne, Mri. Hughes, Jones, a Uw.^fo 
Lewis yr ychydîg waith a ddisgynodd i'w rhan hwy th- 
au yn chwaeUius. Yn yr ail ran, chwareuwyd ortt-iurt 
o waith Mr. B. Richards, yn cael ei harwain ^n y 
cyfansoddwr ; a chanwyd The Pilgrim's Path (ïticli- 
ards), «in Miss Edith Wynne, A Maiden sat upon a 
rock (ftiomas), gan Mr. Cumixïing ; Home and love 
(Thomas), gan Ut, T. J. Hughes ; What bells are those 
(Bichards), gan gor Merthyr ; Plysiad y Bedol, gan 
Owain Alaw, Mae Bobin yn swil (byth a hefyd), can 
Miss Wynne; chwareuwyd damau gan Miss iCate 
Boberts, Mr. Ellis Boberts, Mr. Brinley Bichards, a 
Mr. J. Thomas, a dygwyd y syngherda i derfyniad 
trwy ganu Ar hyd y Nos a Bhyfelgyrch Gwyr Harlech 
gan y cor. 

Dydd Gwener, canwyd y Messîah — Miss B. Wynne^ 
Soprano; Miss Kate Wynne, Contralto; Mr. Cum- 
mings, ténor ; a Mr. Lewis Thomas, basa ; a chor unedi^ 
o Birkenhead, Mr. Henry Leslie yn arwain, a Mr. EL 
W. Thomas o Liverpool, yn arweinydd y gerddorfa. 
Gwnaeth Miss Wynne a Mr. L. Thomas eu gwaith yn 
rhagorol iawn ; ac er nad oedd y cor ond bychan i ganu 
y fath gydganau mewn Ue mor fawr, aethant trwy en 
ffwaith yn ganmoladwy. Y mae cor Birkenhead, a'u 
Earweinydd medrus, Mr. W. Parry, yn haeddawl o 
lawer o glod am y medr a'r gallu tra neillduol a ddan- 
gosasant yn y cyngherddau hyn. 

Terfynwyd g^'^eithrediadau yr Eisteddfod gyda chy- 
ngherdd amrywiaethol nos Wener, }n yr hon y cymer- 
wyd rhan gan yr holl brif gantorion. 

Gwelwn fod yn yr Eisteddfod gynulliad cyfrifol o 
dalentau cerddorol y Cymry, ac nad oedd yno neb yn 
cymeryd rhan gyhoeddus yn y gwaith ond Cymry, o 
leiaf o ran enw a ^aedoliaeth, pa mor bell bynag y 
mae yr hen iaith odidog wedi ei hesgeuluso ganddynt. 
Y mae ychydig yn chwithig hefyd cly wed y baldorad a 
geir yn y cyfariodydd hyn ynshylch Cymru, y Cymry, 
a Chymraeg, can ddynion na xedrant siarad nac ysgrif- 
enu un frawddeg yn gywir yn yt iaith. LUwn mor 
chwithig hefyd ydyw eu cly wed yn siarad am '* Yr Ei- 
steddfod" fel y prif, os nad yr uni^, foddion i feithrin 
llenyddiaeth, baradoniaeth a cherddoriaeth y cenedL 
Ond gofynwn yn ddifloesgni — Ai nid yr Ysgol Saoboth- 
ol — sefydliad ag nad oes gan rai o arwemyddion jr 
Eîsteddfod ddim parch iddi— ydyw prif fammaeth llen- 
yddiaeth ein gwlad ? le, temtir ni i ofynyn mhellach — 
Pwy sydd yn Uafurio y blynyddoedd hyn i gerddoreiddio 
ein gwlad? — ai y dynion a safant ar eseynloriau yr Ei- 
steddfodydd i ganmol eu gilydd, ynte dynion ereill na 
welir eu hwynebau, ao na chlywir eu henwau yn y cy- 
nuUiadau hyn ? Eled yr Eisteddfod yn mlaen — gwneled 
ei ffwaith— cadwed yn fanwl, ac yn fwy manwl o hyd 
at Durdeb a gwirionedd — a chymered y dod sydd yn 
perthyn i'w gwaith, os ydyw enill clod yn amcan uchel 
yn ei golwg ; ond y mae gonestrwydd cyiïredin yn ei 
rhwymo i beidio cymeryd iddi ei hun yr hyn sydd yn 
eiddo i bobl ereill. 

Eisteddfod Castellnedd. 

Cynhaliwyd yr Eisteddfod hon, ça un, er'mwyn ei 
gwalianiaethu oddiwrth y llall, a elwid ** Eisteddfod y 
Cymry," yn Nghastellnedd, yr wythnoa ar ol Eistedd- 
fod Caer ; a dyma grynhodeb o'i gwcithrediadau cerdd- 
orol hithau. 

1. Cyfansoddiadau. Traethawd ar Hanes Cerddor- 
iaeth y Cymry ; 10 gini o wobr. Y goreu oedd y Parchr 
W. Harries, Heolyfelin, Aberdar. 

Geiriau er cyfansoddi Oprra amynt. Dau ymgeis- 
ydd a ddaeth i'r macs, sef Caeronwj' a Gwilym Medi. 
Amlygai y feimiadaeth fod y ddau yn lied ymddifad o 
deithi Opéra, a rhanwyd y wobr rhyngddynt. 



Digitized by 



Google 



T CERDDOR CYMEEIG. 



7» 



PennilHozL er cyfansoddi Pomawd amynt. Goreu, 
Caeron'wy. 

PenniUion er cyfansoddi Pedrawd amyiit. Goreu, 
Glan Ciinllo. 

^ Pennillioner cyfansoddi Teirawd amynt. 20ogyfan- 
feoddiadau. Goren, Mynyddog. 

PenniUion er cyf ansodm Bwyawd amynt. 29 o gyf an- 
BOddiadau. Goron, Ceiriog. 

Alaw i lais ténor, gjda chyf eîliant. 2 ymgeîsydd ; 
goreu, Gwilym Gwent. 

l>wyawd i Ferched. 7 yn oystadlu ; goren, Mr. J. 
Thomas, Blaenanerch. 

Dwvawd i denor a baas. Goren, Gwilym Gwent. 

Cydgan yn bum* Uaîs. Gwobr, 7 gini. Rhanwyd 
rbwng Gwilym Gwent a Mr. D. Emlyn Evans, Chel- 
tenham. 

Ton GynuUeidfaol. 96 yn cystadlu ;' goren, Alaw 
Ddu. 

Pedrawd i grvthan. Daetb dau eyfansoddiad i law, 
a bamwyd y ddau yn fartai ; onderbyn chwilio, caf- 
wyd fod y ddan yn waith yr un awdwr, sef, Mr. S. J. 
Watte, Biaenau. Gwobr, £6. 

2. (7a7itt,~Cann cadw ni (Stcphen), gan çor o nn 
gynnlleidfa. Gwobr, £12. Baeth 6 o gorau i*p gys- 
tadlenaetb. Goren, Cor Cynon, Aberaman. 

Y Clychan (Gwilym Gwent) ; saith o goran yn cys- 
tadln ; goreu. Cor Undebol Aberdar, gwobr, 20 gini ; 
ail, Cor Undebol Castellnedd, gwobr, 7 gini 

Nant y Mynydd (J. Thomas) ; pump o gorau yn cys- 
tadlu; gorau, Corau YstradgynlaiB. 

Y G wlithyn (Alaw Ddu) ; pump o gorau yn cystadlu ; 
goreu. Cor Aberaman. 

Y Tren (O. Alaw) ; un parti a ganodd, sef Mr. T. 
Watkins, YstradjcyTilaifl, bTi gyf, a chawsant y wobr. 

Hen Gymru hon: goreu, fiifr. Thomas Phillips, Aber- 
aman, a*i gyf. * 

GlyndwT a*i wfr ; goren, Mr. Thomas Phillips, Aber- 
aman, a'i gyf. 

Yna'r gwyntoedd (Stephen) ; dim cystadleuaeth. 

O mor anhawdded yw (Stephen) ; neb yn deilwng o'r 
wobr. 

Ni raid i neb ofni (Stephen) ; naw yn cystadlu ;^ 
goreu, Mr. Hobert Bées (Eoê Mariais), Dowlaui. 

chwi o ychydig flFydd <Stephen) ; dgr yn cystadlu ; 
rhanwyd y wobr rhwng Eos Morlais ac Ehedydd. 

Awelon Eryri. Rhanwyd y wobr rhwng Eos Mor- 
lais a'i gvt\, a Hywel Cynon a'i gyf. 

ToriM y dydd, gan ferched; yr oien, MissDodd, 
Castellnedd. 

Dychweliad y Cymro, san ferched ; yr oreu. Miss 
Bachael Williams ; yr aU, Miss Dodd ; y ddwy o 
Gastellnedd. 

O tyr'd yn ol. 14 yn cystadlu ; goreu, Mr. T. Wil- 
liams, Pontypridd. 

3. Chvxireu y Deïyn. — Chwareu Glan Meddwdod 
Mwyn, idlan o waith Aptommas ar y Delyn ; gwobr, 
copi o'r gwaith hwnw gan yr awdwr. Un ymgeisydd a 
chwareuodd, sef Mr. Frost, Merthyr, a dyfamwyd iddo 
y wobr, gyda chanmoliaeth uchel y beimiad, Aptom- 
mas. 

Chwareu Triban Moi^anwg; Uewelyn Alawjm unig 
a chwareuodd, a rhoddwyd iddo y wobr. 

Chwareu Y Bardd yn ei awen. Goreu, Mr.;J. W. 
Evans, Penybont. 

4. Chwareu gan Seindyrf, — Chwareu Ardderchog- 
Twydd pob gogouiant ac Amen (Stephen) ; pedwar band 
yn cystadlu ; rhanwyd y wobr, 16 gini, rhwng Abera- 
man a Chwmafon. 

Cystadleuaeth aralL Ni ddaeth ond un yn mlaen, 
sef ha^id liangattwg, a chawsant y wobr, sef 7 gini, 

Y beimiaid oedd}'nt y Parch. E. Stephen, Eos BJion- 
dda, Taf Alaw, Ivander, ac Aptommas. 

4. Y Cyngherddau. — Oynhaliwyd cyngherddau dair 
noBwaith yn ystod vr wythnos. Amiywiaetl^l a lied 
ysgafn oedd y gerdaoriaeth yn mhob un o honynt ; ni 
chynygiwyd ar un gwaith maith a phwysig. Y cantor- 



ion a'r certldorion oeddsmt :— Mrs. Matthows, Moun- 
tain Ash (chwaer i Mrs. Evans, Aberdar, a Miss Forejr, 
Merthyr); Madame WilUams (Sert» Cymru), Misa 
Evans, Aberdare ; Miss Agnefl Evans, lianymadyf ri ; 
Uew liwyfo ; Garmonydd ; Mr. T. Williams, Pont y 
pridd ; Ap Madoc, Maesteg ; Miss Gedryoh, ar y piano ; 
Aptommas ; Mr. Frost, T. Gruffydd, a Lkwel^ Alaw, 
ar y delyn ; ynghyd a rhai o*r corau a'r seindyzf a en- 
iUasant yn y gystadleuaeth. 

Oherwydd fod yr hin yn anffafriol, ynghjrd a rliyw 
achosion ereiU, fe ddichon, nid oedd y C3muluadau mor 
Uuosog ag y disgwyliasid ; a bydd y pwyllgor yn goU- 
edus yn yr anturiaeth, 

Cylchwyl y Tri Chob. 

Cynaliwyd y Gylchwyl hon eleni yn Nghaerwrangon, 
ar yr un dyddiau ag Eisteddfod Castellnedd. IDyma 
waith y cyngherddau boreuol : — 

Dydd Mawrth, Te Denm (Handel), gyda'r prif gerdd- 
orion. Madame Patey-Whytock, yr hon sydd yn dyfod 
yn un oV contraltos bloenaf ynLloegr, Miss Pcdlen, Mr. 
Cummings, a Mr. Lewis Tnomas. Y Psalm, Clyw fy 
nsweddi (Hôr mein Bitten) o waith Mendelssohn, gyda 
Madame Lemens-Sherrington yn brif soprano. Deth- 
olion o Naaman (Costa), gan Madame Sainton-Dolby, 
Mdlle. Tietiens, a Mr. Santley. Unawd a chydgan o 
Cecilia (Handel). Yn yr ail ran, rhoddwyd y ddwy ran 
gyntaf o*r CrecUion^yr unodau gan Madames Tietiens 
a Sherrington a Mri. Sims Reeves a Santley. Clytwaith 
oedd y gyngherdd hon ; ond canwyd rhai o'rdamau yn 
ardderchog. 

Dydd Mercher oedd dydd yr Elijah, Cymerwyd yr 
nnodau yn y rhan gyntaf gan Madames Sherrinston a 
Patey-Whylock, a Mri. Cummings a Santley. Yn yr 
ail ran daeth MadUe. Tietiens, Madame Sainton-Dolby, 
a Mr. Sims Reeves, a ehadwodd Mr. Santley ei le. Yn 
ol y drefn hon, cafwyd cyfleusdra i glywed pob un o*r 
pru gantorion yn yr un ^pgherdd. Gwnaethant eu 
Kwaith yn rhagorol, a Mr. Santley yn enwedic felly, yr 
hwn a sanodd ran y proph\vyd yn ara ardderchog. Yr 
oedd rhai o'r cydganau, dan arweiniad Mr. Done, yn 
myned yn dda ; ond cyffiredin yr aeth He that shall en- 
dure to the ena, a Behold God the Lord, oherwydd di- 
ofalwch y gwahanol ranau. 

Dydd îau oedd ddydd i glytwaith eto. 1 ddechreu, 
canwyd overture Spohr i'r Fam Ddiweddaf ; ac yn gan- 
lynol, cafwyd Mass Beethoven yn C, detholion o Joshua, 
KT Lobsesang (Mendelssohn). ^ Rhoddwyd yr unodau 
yn dra rnagôrol gan Mesdames Tietiens a Sainton-Dolby, 
Mri. Cummings a Santley. Yn drwm iawn, pa fodd 
bynag, yr oedd y detholion o Joshua, trwy nad oedd 
Mr. Sims Beeves i'w gael i gymeiyd yr adroddganau. 
Erbyn VrlLobgesang ddyfod yn mlaen, pa fodd byns^, yr 
oedd y ténor yn ei le, a chanodd, Watchman, willthe 
night soon pass? mewn modd nad oes ary ddaear neb 
ond efe ei hun a ail. Aeth y gwaith ardderchog hwn 
yn dda o'i ddeChreu i'w ddiwedd. 

Dydd Gwener, ^n ol arfer y cylchwyliau hyn, rhodd- 
wyd datganiad o'r Messiah, a hawdd ydyw dyfalu iddi 
fyned yn dda, gyda'r prif gantorion uchod, ynghyd a 
Sainton, Blagrove, Harper, a Lazarus yn mysg yr offer- 
ynwyr. 

Amrywiaethol o'r fath fwyaf amrywiol oedd y cy- 
ngherddau yn yr hwyr. Y noson gyntaf, rhoddwyd 
detholion o Euryanthe, ean Weber ; ond nid oedd y 
rhan fwyaf o'r ^nullei<Sa yn rhoddi ond ychydig o 
gymeradwyaeth iddynt, er fod Tietiens, Keeves, a 
Santley yn eu canu. LUwer ffwell ganddynt ydoedd y 
caneuon bychain, Children's Kingdom (Blumenthal) a 
Maggie's Secret (Claribel), a'f detholion o Verdi. Ter- 
fynwyd y gyngherdd gyda datganiad ardderchog o'r 
March yn Athalie (Mendelssohn). 

Nos Fercher, yr oedd detholion o Clemenza di Tito 
ffan Mozart. Aeth y rhai hyn yn llawer gwell na'r 
detholion y nos o'r blaen o waith Weber ; ond amlygai 
Uuaws o'r gynuUeidfa eu haufoddlonrwydd yn y modd 



Digitized by 



Google 



7G 



Y CEKDDOR' CYMREIG. 



mwyaf penderfynol oherwydd absenoldeb Mr. Sima 
Beeves. Heblaw hyny, chwareuwyd concerto Men- 
delssolm yn G leiaf gan Miss Done, merch yr arwein- 
ydd, a M. Sainton yn arwain y gerddorfa. Derbyniodd 
y bianyddes îeuanc gymeradwyaeth mawr îawii ; ac yr 
oedd yn gyflawn haeddianol o hono. Chwareuwyd yr 
overture i William Tell yn dra effeithiol hefyd ; ond am 
y gweddill, nid ydoedd ond pentwr o ganeuon cvfifredin, 
a rhai o honynt, megy^s Captîve'B Dream (Osbome) a 
Ferry Boat (Deacon) yn wirioneddol wael. 

Yn y gynffherdd nos Tan yr oedd rhai pethau da, yn 
gymysg a damau mwy cyffredin — canenon allan o 
opercu, baledau, &c. Yn mysg y rhai blaenaf yr oedd 
y "Pastoral Symphony'* (Beethoven); ond trueni vd- 
oedd ei gosod yn nechreu y gjrngherdd, pr^d nas eellid 
ci mwynhao, na'i chly wed weithiau, yn wir, gan drwst 
yr hwyr-ddyfodiaid. Demyn bychan tra thlws hefyd 
ydoedd Canig o waith Goss, " There is beauty on the 
mountain," yr hon a ganwyd gyda graddau helaeth o 
berffeithrwydd gan Mesdames Lemmens-Sherrington a 
Patey-Whytock, a Mri. Cnmmings a L. Thomas. 
Demyn gwych odiaeth araU ydoedd F edrawd i grythau 
gan Maurer, pa un a chwareuwyd yn ysblenydd gan 
Sainton, Blagrove, Carrodus, a H. Holmes. Ychydig 
o sylw a dalai y gynuUeidfa i'r Pastoral ; dangosai y 
trwst a'r murmur oedd yn y lie nad oedd yno ond 
ychydig yn gallu gwerthf awrogi y gerddoriaeth a saif 
yn y dosbarUi blaenaf, os nad yn mlaenaf yn y dos- 
barth, o gynyrchion athrylith ddynol. 

Mewn ystyr arianol, yr oedd y gylchwyl hon yr un 
f wyaf Iwyddianus a gafwyd erioed. Derbyniwyd yn y 
cas^iadau £1,215 ITs. lOd., mwy o dros £200 naê yn 
1863. Gadawodd Mr. Sims Rees £50 at y casgliad, ar 
gyfrif ei anallu i fod yn bresenol mewn dwy o*r cy- 
Bgherddau, a rhoddodd Mddle. Tietiens 10 gim at yr un 
achos. 



Y "MESSIAH" YN GYMRAEG. 



Addefa pawb mai tywysogion yr hoU gerddorion yn 
nosbarth ardderchog yr Oratorio ydyw Handel. Nid 
oes neb hyd yn hyn wedi dyf od yn agOB iddo ond Men- 
dclssohn. Y mae y byd cerddorol, yn unfryd, unUais, 
yn ystyried hefyd mai yr oreu o'i hoîl Oratorios yntau, 
ac ystyried pob jieth (er fod Israël in Egypt yn rhagori 
mewn rhai pethau) ydyw y Messiah, Hyd yn hyn, pa 
f odd byna^ y mae yr Oratorio ardd«rchog hon yn llyfr 
seliedig i Tesur helaeth ïr rhan luosocaf o gantonon 
Cymru oblegyd yr iaith. I gyfarfod a'r diffyg hwn, yr 
yâym wedi penderfynu cynyg cyfieithu a chyfaddasu 
geiriau Cymraegat y gerddoriaeth. Gwyddom nasgîdlwn 
ni, na neb arall, gael geiriau Cymraeg, na geiriau mewn 
un iaith arall, mor gyfaddas a'r rhai Saesoneg. Nid 
oes genym, gan hyny, ond ymfoddlo^i ar y rhai goreu 
y gîSlwn eu cael. A thuag at gael' y rhai goreu, yr 
ydym yn taer ddymimo am sylw ein beirdd a'n cantor- 
ion at y rhai a gynygiwn o fis i fis yn y Cekddor ; ac ob 
bydd rhy w wdliant yn ymgynyg i neb, byddwn ddi- 
olchgar iawn am dano. ddam i ddam, felly, gyda 
chydweithrediad hoU ddarllenwyr y Ckrddob, mae yn 
aiihawdd gcnym feddwl na cheir cyfaddasiad rhagorol ; 
ac y mae yr amcau yn werth yr ymdrech mwyaf cgnïol 
i'w gyrhaeddyd. Ar ol ei orphcn, argreffir y cwbl wedi 
ei dtliwygio a'i berffeithio ; ac os Uwyddwn yn y Mes- 
siah, byad hyny yn symbyliad i fyned yn miaen yr un 
iiiodcl at weithiau ereill. 
Dyma eiu cynyg cyntaf : — 

CVSURWCH FY MHOBL. 

Cysurwch (dechreucr eydag un crychyn yn y ban 
blaenorol, a chydier y cidau nod cyntaf yn y ban y 
dechreua y geiriau Saesoneg.) 

Cysurwch chwi fy mhobl, medd eich Duw, 
Yn gysnius d'wedwch wi-th Jérusalem, 



A Uefwch wrthi hi : — 

Fod ei milwriaeth wedi ei chyfiawni, 
Fod ei hanwiredd wedi ei faddeu. 

Llef yr hwn sy'n llefaîn yn yr anîalwch : — 
Darperwch i'r Ar^lwydd ei ffordd, 
Yn syth trwy'r dilîaethwch gwnewch 

brif -ffordd i Dduw;. 

Pob DYTTRTSTDIR. 

Pob dyffryndir fydd wedi ei godi, 
A phob ucheldir a ddygir i lawr, 
Y gwyr fydd syth, a'r gerwindir yn deg. 

A OOOONIANT YR lOR. 

A goçoniant, gogoniant yr lor 
A gaiff ei ddatguddio ; 
A phob cnawd a'i gwelant ynghyd : 
Canys genau yr lor lefacodd hyn. 



ADOLYGIAD Y WASG. 



T XAB ar eîi^ bwrdd heddyw dri o gyfansoddiadan ag 
sydd yn galw am air o sylw oddiwrthym, Y cyntaf ydyw 
^*^Owyl Otmrîia" — Cantata newydd a gyfansoddwyd 
gan Owain Alaw erbyn Eisteddfod Oaerlleon ; y geiriaa 
Cyiaraeg a Saesoneg gan Mr. J. Ceiriog Hughes :^- 
Cyhoeddedig gan Mri. B. Hughes a'i Fab, Gwrecaam. 
Y testyn ydyw yr Eisteddfod, yr hon a elwir gan y 
bardd, mewn un o'r pcnnlllion Saesoneg, ond nid gydaV 
chwaeth oreu, " our jutbilee,** Y mae y geîriau yn dwya 
delw y bardd yn hoUol ; ac nid oes neb o'n darllenwy^ 
na wyddant beth ydyw delw y bardd Ceirioe. Y maent 
yn rhydd, ysgafn, a naturiol ; ac nid ydynt neb ryw gy- 
maint o ol diofalwch y bardd hefyd. Mae y gerddor* 
iaeth yn rhanedig i 9 o ranau. Y gyntaf sydd Arwein- 
iad. wedi ei gyAunio yn ddehenig a destlus o ddwy hen 
alaw genedlaethol, ** Toriad y Dydd," a " Codiad yr 
Haul," y naill yn Larghetto a'r llall yn Allegro, xn 
niwedd yr olaf, clywir swn yr Hirlas yn galw i*r wyL Y 
nesaf sydd Unawd i lais bass, yn C fwyaf, "yn galw'r 
Cymry 'nghyd." Rhif. 3 sydd gydgan, yn mha un y 
mae y bobl yn ateb yr alwad, gyda graddau helaeth o 
fywyd a gwres Cymreig. Rhif. 4, sydd nnawd Bass eto, 
yn mha un y mae y bardd yn agor yr Orsedd, '*yn 
ngwyneb haul a llygad dydd." Cana y bardd y tro hwn 
yn nghyweirnod A K. bylyntr ef gan y gynulleidfa, 
mewn Cydgan yn F leiaf, yn ysbryd yr arwyddair, 
"Tra mor, tra Brython." Rhif. 6, sydd Unawd Soprano 
a Chydgan o foliant i Walia, yn C fwyaf. Dylynir hon 
a Chydgan yn £ Ion fwyaf; a hwn eto ^an yr hen alaw, 
"Rhyfelgyrch Cadben Morgan,'* wedi ei threfnu yn 
n,r<i».«.^«^ n f«r^^f. tt yi««;- « .».,.;*% ; derfyniad gyda 

I am Hand3[ a'i 

^ _gwyliogor8edd 

Prydain gu.** Mae y cyfansoddiad, drwjrddo oU, yn 
arddnll eglur yr awdwr ; ac wedi ei ysgrifenu yn Uawn 
cystal a dim a ddaeth erioed oddi dan ei law. Gall y 
tri dam diweddaf, ac yn enwedig y Pedrawd i leisian 
gwyrrywaidd, Rhif. 7, o ran geiriau a cherddoriaeth, fod 
yn wasanaethgar iawn i gerddorioû ein gwlad. 

Cyfansoddiad arall ydyw Gan a Chydgan, ** rhowch 
i mi fwth." y ffeiriau gan Mr. £. James, Pontypridd, 
awdwr "Hen wlad fy nfaadan," a'r gerddoriaeth gan Mr. 
W. T. Rees (Alaw Ddu), Pontypridd. Y mae holl 
ddorbynwyr y Cbrddor yn ddigon cydnabyddus a 
^aitn Alaw Ddu; digon, gan hyny, ydyw dweyd fod y 
Gan hon yn gwbl deilwng o alln neillduol yr awdwr ; ac 
y mae yn lied sicr, dybygem, o ddyfod yn boblogaidd. 
Cyhpeddir hi gan yr awdwr, yr hwn a ddy wed ar waelod 
y ddalcn : — " Cyhoeddir y gftn hon ar daer ddymaniad 
amry w gyfeillion cerddorol, a gobeithir y ewerthir dig- 
on i d^^igolledu yr awdwr $ os gwneir rhywfaint yn 
ychwaneg, bydd hyny yn gymhorth i gyhoeddi " Ceinc 
iau'r Oerdd" Y mae yn haeddu cael ei gefnogi« 



Digitized by 



Google 



Y Geirian Cjrmraeg gan 
l£UAH GwryLLT. 



YU EHEDYDD. 

(CYLCHDON.) 



Soprano. 
Tbmob. 



/ DoH G. Allegro Vivace, 

' .8 S :in.f I S : 8 



.m m :â r I m : m 



s .d' :in.f I s : s 



m :d r I m : .m 



MxNDELssonir. 



1 :s .m 1 1 :s m 



f :m.d|f :m.d 

1. Can - ied - ydd j wawr, Wrth a - daw y Uawr, Mor fwyn yd-yw miw - sig dy 



P :^.S I S : .r 



Si 
odl 



I ti : .t. 



r :m.f|:S :-m |in :f.S 11 ;* 



ti rd .r|:m :--d 



.^1 



d :r.m I f :1 



l :S.l If :m.f 



f mî 



:d.r 



au: Mae fen-aid ar dan, Gan ys - pryd dy gan : I fy - ny, i fy - ny 'raf 



P:-|d :d' 



t,:Hd :1 
fin - au, I 



1:S .1 If :in.fP :-|Cl 

f :in.f |P :d.rf, :— |d 
fy-ny, I fy-ny 'rafiin - au. 



H 



: .d I d^i :din 

Can - ied - ydd y 

: .d I d ':d.d 

s :m.f I s : s 

m :d .P I m : m 



TXNOB. 

f 
•s 

Babs. 

.m 

Can - ied-ydd y wawi, Wrth a - daw y llawr, Mor 



S :-.8 1 S.d' :m*8 

wawr, Wrth a - daw y 

d :-.8 I d :d .d 
8^d':m.f| s : .8 

m :d.r I m : -m 



d» ,- \à} :- 

Uawi, Mor 

d :-:d I dr :m.f 

Mor fwyn yw dy 

1 :8-m I 1 :s -m 

f :m.d I f -md 

fwyn ydyw miw - sîg dy odl 



t :t (1 iS I 8 : .8 (8 :8S 1 8 :^ta 



fwyn - - - 

s : — 
odl - - - 

r :-.8 


- aidd, 

IS. : 

- an, 

|8 


.f 


S. : — 


It. : 


t. 



f :m.p |d :-.d 
r :m.f I 8 :- m 



ta 1.8 |f :- 
d :d.d 1 fc :- 
m:f 8 11 :d' 



t, :d .r (m :- d d :p.m | f :1 

au : Mae fen-aid ar dan, Gan yspryd dy gan, I 



:d I r :m.d 

I fy - ny, i 

:d I t, :d d 

1 :8 .1 I f :ml 



f.l :sf |m.3;d^ I :d |p mdf .1 :s f I md rms 

I fy - ny» î fy ny. Can 

:d It. :d.d 



f :in.f|r rdrk :— |d d 



ny 



r :- |d 



1 :sl If :mf 

f mflr :d.r 



:— IJlSi :d.m 
:- Id : 



S, :- Id 



fy - ny, I fy - ny 'raf fin - - - au, I îj - ny, I fy - ny 'raf fin - - - an, 

Ccrvîdor Cymrnp. Rhif 08. ( 6 ) 



Digitized by 



Google — 



YR EHEDYDD.— Pjoihad. 



8 ^.f I S : .8 

i«d - ydd 7 WHwr, Wrih 

ta :cl.r |zn : m 

: .d I dSitd.m 



8ji' :mf I 8 : .8 1 :8.m . 

a - daw y llawr, Morfwyxi ydyw miw 

m tdr I m : m 



s :-.8 I Sd:in.S 



1 :8 .mjr : 

Diiw-sig dj odl 



2.:S 18 .• -r 

...^-^-^., -o -rf — - au; Mae 

f m.d |f :m.d8t :— |t. :-ti 



di : - I tf : — t :Uli B | 8 : -S 
Mor fwjn - • aidd. 

.d Id :d.d Id .t-.d |d :d.dld : - -d | d, .r nott-fa :— | s, : .f 

Can - icd • yfld y wawr, Wrth a-daw y Uawr, Mor fwyn yw dy odl • au : Ma« 



r :in f I 8 :-.m 

ti :d p I m :-d 



m :f.S 11 :d' 



d :r.2n I f :1 



8 



f :m.r I d :- d 



8 8 I 8 :-.ta ta :1 .8 i f :— 



:d.d It :- 



f en-aid ar dan, Qan ys - bryd dy gan, 



1 :8 f I f :mf 

fy - ny, i fy - ny *raf 

f :m.f I p :d .p 

:d |f :m*d 

:d I ti :d .d 

I fy-ny, î fy 



p 


:— 


Id 


:d' 


fin 


- 


•n, 


I 


t, 


: — 


Id 


:1 


f 1 


«.f 


|m.s 


:d' 


8. 


t_ 


Id 




fr 


• 


ny 





t Tioer TS ol at K nea * ac yna el«r jn mlaen. 

• t /Coda. ^ ^ f 
:S 1 1 f :m .f r :- I d :- 



fy - ny, i fy - ny 'raf 
f :m.f I p :d p 

:d |p :m.d 



fin - - an, 
S. :- Id :- 



f J :8 f I in.d:m 



:d I t, :d d V 

I 



fy - ny, 'raf fin - 



I d,8 r d 

an. 



.8 

•m 



8 :— I m :-.l 
m :- I d :-.f 



.8 8 :— |d :-.d'i 



1 :- I f :- 
f :- jd :- 
d' :~ Il :- 



•d Id :- Id. :-f f :- ! f , — 
I fy - . ny, I fy - - ny. 



-.1 

I 



8 A :m.8 

fy - ny, i 



- :-. l 



d^ 



.d |d^|:8i.d 
.8 I S .d:m.B 



s :— I — :-.8 

ny» 

m:— I m :-.d 

fy - - ny 'raf 

d':- iS .-.S 



m:— IP :t, 



|f:r 



:-|-:f 



.d| ds.îd-m s :— |8,î 

I fy - ny 'raf fin - 



d:-i- 
d:-|- 

i 

m:-|- 

d.-l- 



2 Ar doriad y dydd, 

Tn siriol a rhydd, - 
ncb hepian yn hwy, mi eagynafj 

Fel titbaa, yn lion 

Â gwresog fy mron, 
Fy Nghrlwr a*m Daw a addoUf« 



3 Dy delyn 8y*n dwyn 

Ar Tenaid yn fwyn 
Ryw 8wyn cr cynhyrfa 'm gallaoedd ; 

Os nad wyf ond gwap, 

Mae *m golwg i'r lan, 
Tfflonwn i hedeg i*r nefoedd. 



C6 ) 



Digitized by 



Google 



Y CEEDDOE CTMREIG. 



79 



TSTAFELL ÎR HEN ALAWON. 

Mb. Goltotdd. — Tn yr ** Herald Cymraeg" am Medi 1, 
y mae Mr. Robert William8,awdwr y Bon Gynulleidfaol 
dra phoblogaidd a gwasanaethgar " Dymaniad," Rhif. 
74, yn y Ll^r Tonau CynuUeidfaolt yn amhea yr hyn a 
ddywedid gan Robert Eyans, Derweiv Rhathin, gyda 
golwg ar hanes awdariaetb y don, ac yn sicrhau mai efe, 
Robert WilliamBi gynt o Basnett Street, Livorpool, jdyw 
ei gwir awdwr. TmddengyB i mî fod hyny bellach yn 
hoUol tnbwnt i amheaaeth. £fe a rydd hanes dechrenad 
y don hefyd. Dywed iddo, pan yn myned adref un.noa 
oddiwrtb ei waitn, yn Liyerpooli yn y fl. 1822, ddecbren 
hymian rhyw seiniau ar benill o Salm. Boreu dranoetb, 
daeth y pennill a'r seiniau iV gof. Tsgrifenodd i lawr 
y »einiau, a chyngbaneddodd y don, a rlioddodd hi i 



Wm. Eyans, dechrenwr canu yn y Tabemacl. Cani^yd 
hi yno y nos Sabboth canlynol, a daeth y Parch. J. 
Breese, gweinidog y lie, yn nynod hoff o boni. Aeth 

SI boblogaidd yn mysg yr Annibynwyr, y Wesleyaid a'r 
edyddwyr yn y dref, ond ni adaetb i arferiad gan y 
Methodistiaid Caifinaidd, er mai i*r cyAmdeb hwnw yr 
oedd efe yn perthyn, am fiynyddoedd lawer ar ol hyny« 
Enw y don ar y cyntaf oedd Vesire. Dywed y^i mbell- 
ach iddo ei hanfon i'r Parch. J. Parry, Caerlleon, ao 
iddi ymddangos, gyda'r enw " Dymaniad" yn Goleuad 
Cymru (cyhoeddiad misol ag oedd dan olygiad Mr. 
Parry) rhwng y flwyddyn 1826 a 1880. Tn hyn y mae 
Mr. Williams, yn ddiau, yn camsynied. N^d yn y 
Ooletiad rhwng 1826 ac 1880, yr ymddangosodd y Don ; 
ond yn y Drysorfa^ am lonawr, 1835. A chan ei bod 
yn bresenol ger fy mron, yr wyf yn copïo i chwi yr air 
a'r basa fel y mae yno. Pyma hi : — 



DEISYFIAD. 



M.C. 8.7. 



Gan R. W. liyerpool. 



7^ 


r-= ! fn J M ô ^ — — l-—~_J- 


-r5~~P — f^~f'F~ "S ^11 


Wè-ii 


■ - r» ~ (^ P ' a 4 _ r? 




■^-^ 


L 1 1 p rt ^- -1 ^ =^ -^^ ~ 


J — J a_S- ,^^11 



-#— .=-J rr— r- -o — fs £J— A»- 


—& — 


^^- 


~Ty — ?=!"' 


— !-*> s -H 


^ — ^- - — F- - — \ 1 — ■— 


_t}_- 




■ — M« Cs^ 




■yi^ j }_!_ 1 — 1 1 1 — h- 1— f- " 




=h- 




r ° -î^ -„-H 



Mae yn amlwg mai gwall argiaflfydyw y nod diweddaf yn y hoi» yn y ban olaf ond tri. 
Bryncoch, ^ Yr eiddoch, 



J.W. 



BWBDD Y GOLYGYDD. 

w. o., D. J , Cynalaw, W. J. mewn llaw. 
Gwall. — Hysbysir ni gan ein Gohebydd oaredig 
Uywelyn Alaw, fod ^all wedi dycwydd yn ** Njrth y 
ri/^rr " yn ein rhifyn diweddaf. Gaaawyd un ban allan. 
* fod fel hyn : — 
Baa 22. Ban 23. Ban 24, ào. 



Goi 



i 



fe^teH 



CRONICL CERDDOBOL. 

TREroBiB. — Cyflvjyniad Tysteb i Mr. J, WatJnns. — 
Y mae Mr. John Watkins wedi bod yn hynod o 
ffyddlon a Uaf urus gyda cherddoriaeth yn y lie hwn, 
am amryw flynyddoedd; a daeth i galon yr ardalwyr 
i gyitwyno i<ido dysteb, fel amlynad o*r parch a'r 
diolchffftrwch a deimlant tuag ato. Nos Sadwm, Medi 1, 
cynhauwyd cyfarfod cyho^dus yn nghapel Phila- 
ddphia. Yn ystod y cvfarfod, canodd y cor, dan 
arweiniad Mr. Watkins, Da Was (Alaw Dau), Goleu 
•yn y Ffenestr (Bradbury), O cadw ni (StepKenJ^ Yn 
Ynys Mon, a'r HaUdujah Chorus. Canodd Miss B^nghes 
hefyd gan gyda'r piano, a Miss Francis amryw ddamau, 
pryd y chwareuid y piano gan Miss Gedrych. Yr oedd 
y aysteb yn gynwysediç; o £97 6s. mewn pwrs hardd o 
wneuthuriad Miss Lewis, Castle Inn, a chyflwynwydhi 
iddo gan Miss Hughes, merch R. Hughes, Ysw., yn 
nghanol y teimladau mwyaf brwdfrydig. 

Trehafod. — Cafwyd cystadleuaeth ddyddorol yn y 
lie hwn, Gorph. 7fed, pryd yr enillwyd amryw wobrau 
gan Mr. D. T. Yqrath (Eos Hafod). Yr oedd yn 
amlwg yn y gystadleuaeth fod Uafur yn yr ardai. 

DowLAis. — Cynhaliwyd cyfarfod cystadleuol yn 
Bethània, yn y lie hwn, dydd liuu, Awst 27. Cafwyd 



cystadleuaeth fywiog ar lawer iawn o ddamau. Eniii . 
wyd amryw wobrau gan Mr. W. Dayies fOwili/n 
MorlcUsJf Mr. J. Evans, Mr. T. Thomas, ao eraill. 
Canodd Mr. Robert Rees, Mr. A. Bowen, achor y plant, 
dan arweiniad Gwil^m Morlais, amryw donau yn ystod 
y cyfarfod. Y beimiad oedd Tydf ylyn. Cafwyd cyfarfod 
difyrus a da iawn. 

GENBDIOAETn. 

Awst 6, yn Bayswater, Llundain, priod Mr. Ab 
Caledfryn, arlunydd, ar f ab. ^ 

MARWOLA.ETHAU. 

Gorph. 23, yn 84 mlwydd oed, bu farw Mr. T. P. 
Wàlnusley, organydd a chyfansoddwr o gjryn enwog- 
rwydd yn Llimdain. Yr oedd yn dad hefyd i'r diweddar 
Dr. Thos. Attwood Walmisley profifeswr cerddoriaeth 
yn Nghaergrawnt. 

Awst 15, yn 18 Priory Road, Anfield, ger Liverpool, 
Mary, prioii Mr. Eleazar Roberts, awdwr "liawlyfr 
Caniadaeth,'^ •* Hymnau a Thonau," &c. Ymadawodd 
yn 40 ml. oed ; a gadawodd ei phriod a nif er f awr o 
blant ieuainc, i alaru eu dirfawr golled ar ei hol. 
Ychydig feddvliem, yn nghanol mwynhad y Gymanfa 
Gerddorol yn Nghastell Caemarf on, fod un o^i cyfeillion 
yn ehedeg i fyd arall, ac un arall, trwy hyny, yn cacl ei 
daflu i ddwfn drallod. . 

Medi 17, o'r Geri Marwol, yn 46 ml. oed, Mr. Wm. 
Jones, Caerfyrddin. Bu yn llafurus iawn am amser 
maith yn dysgu pobl ieuainc y dref yn nghyfundrefn y 
Tonie Soif a ; ac yr oedd yn tm o'r athrawon goreu a 
mwyaf Uwyddianus. Bydd galar mawr gan luaws yn 
y dref hon ar ei ol. 

SALEM, BETTWS GARMON.— Rhoddir 8 
Swyllt o wobr yn y lie nchod, am y DAn oreu ar y Moenr 
Hir Dwbl. Y Cyfansoddiadan i fod yn llaw y beirniad, y Parch. 
John Boberts (lenan Owyllt), Llauberis, ar neu eyn Ohwefror y 
l«f,1867.-J. O.Jones. 



Digitizedt)y 



Google 



CERDDORIAETH 

Cyhoeddedig gan R. HUGHES & SON, Wrexham. 



Yn Ehanau Sicllt. 

FGYFRES GEltDDOKOL GYMREIG. Yn 
oynnwys OerddorUeth wreiddiol a detholedig; sef Anthem* 
aa, Mototts, Oydganaa, Canigaa, a Chaneuon. Dan olygiad 
Owain Alaw, Pencerdd. 

CTNWY8IAO T &HAKAU— DaH OlTOIAD OWÂnrÀX.AW. 

I. Pafoddfi^anha: molwch yr Arglwydd : mor weddaidd ar 
y mynyddoedd : afbat ti y llefais: I ti, Axglwydd. 

II. Dymaniad : Oh I dacw'r gelyn dig gorllw : Dyffryn Clwyd : 
yr Afr : oanlg y oedwig: yn ynys Mon : c&n y pcdwar Hen lano: 
ser gIoyw*r hafaidd hwyr: boneddwr mawr o*r Bala : odowchi'r 
mynyddoedd. 

m. Yr Arglwydd yw f y Magail da : wolo holl weision yr Arg 
Iwydd: Daw yn ddian a glybn: a bvdd arwyddion: pwy gydd 
genyl yn y nef : tellwng yw*r Oen : can Moaes. 

IV. Gorhoffedd gwyr Harleoh : ffarwel itl Oymni f ad : (y mae y 
aweddUl o*r rhifyn hwn dan olygiad J. D. JONES :) y mad a'r 
byddar: nid vryfynilon: dolynorion frewch y tant : bryniau fv 
nffwlad : cân y tylwrth teg: oalon wladgar ydyw calon dyn : rhal- 
adr: cwymp Llywelyn (Vw pharhau). 

Dan oligiad J. JD. Jones, 

V. Cwymp Lljwolyn : Gwendolcn Pagh : bon Gymni: elyohan 
LlanfyUin : y mendwy : Pont yr Aran : an goeg oodd y gnouen : 
heddwch: ymweliad y bardd; emyn cenediaethol: a ddeni di 
gyda mi Ifarl : y sorcn hwyrol : yagabor Biiysyn : pan f o'r haul- 
von wedi ffoi (<*ie pAar/tau). 

VI. Pan fo'r haulwen wedi ffoi : cyflafan y beirdd : fyngwlad: 
y g&n a ganai Betsi: o na ohawn farw yn yr haf ; bageilgerdd : 
aràderehog feib yr awen: dychweliad y morwr: oân y beth'ma- 
mi grwydrais lan yr afon : gogoniant i Oymm {gyda geiriauCym- 
raeg a Saetoneg) : yr ystorm {Vv pharhau), 

VIL Yr ystorm : mae Robyn yn fiin (gyda goirlaa CyiaiAog a 
Saesoneg) : iaith a ehàn a tbelyn Cvmra : boddlondeb : awelon 
Eryri: y carwr belbalas: dyohweliad y gaothglad : y bardd oar- 
edig : y pwn ar gefn yr awen IVw pharhau). 

YIII. Y pwn ar gefti yr awen. er maint yw rbwrsg a tbwrf y 
dref r mae Ellen yn ffals : y mae oriaa ola'r flwyddyn: bryuinn'r 
gmg: gwaredigaeth : mae'r nos yn dyfod: the moon shiues 
bright : Lili Morgan: y fenyw fach a*r Beibl mawr: y wawr (i'w 
pharhau)» 

rX. Y wawr y teithiwr ar y Berwyn : ni \m i p'rim am byny: 
fel awel yn y coed : y prentis plwy': wyf hoff o'r dydd : fy anwyl 
Arthur If an : pan fyddo y gwynt : o tyred yn ol : y deigryn olaf : 
t'rewch fysedd cain {Vw pharluiu). 

Dan olyffiatl Otoain AUtte., Pencerdd. 

X. C&nMair oàn Simeon: **Wele mor ddaionns": "Paroto- 
wch y ffordd." 

XI., XII., xnL— Cantawd faddogol Elsteddfod genedlaothol 
Caemarfon 1862. 

Dan olygiad J. D. Jonea, 

XrV. Trewch fTsedd cain : yr hen ferch : 'does dim ond ogaln 
mlynedd: henffych iti ymrn dirion: If an Sion o'r efail: mor 
swynol rfaodio'r dolydd : mae gepyf fi fwthyn a gardd ; ei ben a 
orphwys: Dafvdd a Sion a'r ostos: y bardd; wedi'r nos: yn 
Nghymm gjmt. 

XV. Y gwallgof ddyn : gwyddf a Llywelyn : nst gorwynt : croes- 
aw iti wauwyn tizion : croesawiad y mllwr: Datydd a lUiya yr hen 
lanoian: fDûweMti Oymrn fad. 

Dan olygiad Oioain Alato^ Pencerdd. 

XVI. « Partowch y ffordd" (parhad o Rhîf. X.): "O deuwch 
iVdyfroedd:" " Dyrchal di:" " Yna y dywedi:"«Y Ganaan 
glyd." 

Xvn. Canlgan Bishop :-— Tyr'd nof ol vrynt : mae'r nos yn well 
na'r dydd : P'ie'r wyt ti, wên y wawr ? 

XVIII. Y ffirwd: UanciaaT Eryri: dowch mewn trefn siarad- 
wch y ddwy : mie Britannia. 

XIX. Canigau Bishop :—Uchel yw bloodd yr helgorn mwyn: 
Pa beth a wnawn ni Gymry glàn ? y diwrnod tâl: Pwy yw Sylvia 
wen lliw'r ûd ? 

XX. Y Motett Buddogol yn Eisteddfod GcnedlaetUol Abei« 
tawe 1868. 

XXI. Wrth afonydd Babilon: mawr a rhyfeddol: nid i ni: yn 
fy nghyfyngder. 

XXII. a XXIU. Cantate Uarloch— bnddogol yn Eisteddfod 
Abertawo 1868. 

XXIV. Marwolaeth y cyflawn : ar for tymhestlog : y nefoedd 
sy'n datgad: bendigedig fyddo yr Arglwydd. ^ 

XXV. M ooBwch i'r Arglwydd : o'r dyf nder y llof ais : molwch yr 
Arslwydd. 

XXVI. Achnb fl o Ddnw, Bnddugol yn Eisteddfod Llandndno, 
gan J. Parry, Amorica, ynghyd a Thonan buddngol gan yr an 
awdwr, yn Eisteddfod Abortawe. 

'XXVII. Clyw o Dduw fy llofainV Fy Naw cdrych arnaf. 

XXVIII.— Ar don o flatn y gwyntoodd; Y Gwlithyn (deuawd i 
leisian Soprano); Y Té; KobinGoch,; Cwymp Uewelyn ;" Cin 
Eisteddfod. 

XXIX. a XXX. Cantawd Gwyl Gwalia. 
KVOelltr cael onrhyw an o'r rhifynnn nchod ar wahan. 

LLAWLYFR OANIADAETII. Pris 1 s. Sef, 
Ctthes o Wkbsi ar drefn y TONIC SOLFA o ddysga 
cann, wodl ea dethol, gan mwyaf, o amrywiol lyfrnn y Parch. J. 
Cx7iiWR9, ao wedi on cyhoeddi ar ci gais. Y mae y Ilhan gyxitaf 
yn cynwys eglnrhad cyflawn ar Nodiant y Tonio Solfn, ; a'r Ail 
1 yH oynwys hyfrorddladaa inanwl i ddcnll ac i ganu oddiwrth 
Miaat Cvifireilin. Yn y ddwy Rnn ceir eglnrhad ar cforydd- 
^nladaeth yn ei hou rauau. Gan E. Robkrt' " iverpool 



Y CERDDOB CYMREIG. 



Unesir o*r Daman agyhoeddwyd yn y Csbddob Cymbxio, y rhai 
y geUÀr eu cael trwy "én/on ai Meeêtt. B, Hughee é $om, Wrexham. 



nhif. 

1 Y Gwanwyn Miiller 

2 Deuwch, canwn i'r Arglwydd . . . . .T. A. Lloyd 
8 Deifro, Arglwydd Eos Liechid 

4 Disgwylied Israël amyr Arglwydd .. E. Stephcn 

5 Cadwch oddiwrthi Owain AJaw 

„ TremAran R. Prichard 

6, 7, 8 Molwch yr Arglwydd Owilym Gwent 

8 CerddiCymrn Owain Alaw 

,, Llanrhnddlad Dewi WyUt 

9 YFfynon Alaw Gymroi^ 

„ YrYnysWen Cyndeym 

la Y Blodenyn olaf J. A. Lloyd 

11 Telynan mwyn Cymru Gwilym Gwent 

„ Ar dori mae y dwm ddistewrwydd .. MendelaBolm, 

12 Oorfoleddwn vn dy iachawdwnaetb .. DrCroft, 
„ O Arglwydd, fy Nuw Palestrina 

18 Ei Azglwydd a ddywedodd wrtho .. .. AlawDdor 
„ Eofn Yll^Eryi 

14 Y Wawr H.Smart 

15 Cwymp Llywelyn AlawGymraeff 

„ YDderwen D.Lewis 

16,17 YrAwelfwyn Webb 

„ Clyw, O Ddaw, fy ngweddi Persolesi 

18 Cymrygvnt GwilTm Gwent 

19 Croesawiad i'r Frenhincs Cyndeym 

,. Y rhai hyn sy'n dilyn yr Oen . . . . Palestrina 

SM) Aed mawl a gweddi'r saint Dr. Tye 

„ T'rewch y tant ^ D. Lewis 

21 Denwch, canwn i'r Arglwydd . . D. Lewis 

22 Chwl folbion dewrion Dirwost .. .. Dr.Calcott - 
„ Mawl ath erys, O Ddaw Dr. Green 

„ Mêlas gof apheraidd ganu Mozart. 

28 P'io mae'r Bfaf ? Mendelssohn 

24 CartreflCymra D.Jones 

„ Cartrefi Cymra D. Lewis 

25 Dyrchaferenw.Iesnca Byrd 

26 Arglwydd, par i mi wybod Eos Liechid 

27, 28 Y Borea .^. Ame a Jackson 

29 Datod mae rhwyman caethiwed .. .. Alaw Ddn 

80 Teilwng ydyw'r Oen Spohr 

81 82 Datod mae rhwyman caethiwed . . John Thomas 

82, Hddagwynfyd Gwilym Gwent 

83,84,85 Mor fawr ydyw dvfnder .. Mendelssohn 

85 BwthfyNhad Charles James 

86 Nant y Mynydd John Thomas 

87 O Ax^lwydd, tragarha Dr. Ame 

„ Gras ein Harglwydd lesn Grist .. .. E. James 

88, 89 Yr Haf Owilym Gwent 

89 Ehedyddbachmwyn Tydfylyn 

40 Dedwydd yw y dyn G.W.Martin 

41 YrAlarchWen O. Gibbons 

„ Cartref JohnDavies 

42 Clywoh ganiada n allais thant, sef 

" Serch Hudol." Alaw Gymroig 

„ Bhon Dafydd, sef "John Andersen," .. Alaw Ysgotaidd-' 

43 Draw yn yr eangder mawr ChembinL 

44 Daw a gyfoda yn ei nerth R. Allison. 

45 O Gymm anwylaf John Thomas 

46 A'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd .. . . W. L Argent 

47. 48 Adar man y mynydd John Thomas 

48.49 YrAfonig Gwilym Gwent 

49 Arglwydd par i ml wybod fy niwcdd . . John Ellis. 

60 YGwlithyn Alaw Ddu. 

61 Paham y'th ddarostynglr Orl. Gibbons. 

61,52.68, Canig y Clychaa Owilym Gwent 

53 Nos Calan Beman Gwent 

54,65 FyNgwlad Jobn Thomas 

r)5 Golen yn y Ffenestr Bradbnry. 

66 I'r Ffynon ger fy mwth Alaw Ddn. 

57 Hiraeth am y Nefnodd J. de Plnna. 

57, 66, 60, 61, 62 Ar bcn mae'r Gogoncddus 

waith Haydn. 

58 Dysg i mi O Arglwydd {TonieSo\fa) .. Thos. Atwood 
„ Ymarferiadan yn y Tonic Sol/a .. .. I. G. 

„ Seiniwch Doh (Tonic So//a) Bradbnry 

69,60 Pob cnawd edrychant atat ti .. .. Haydn. 
„ Y G weniih Gwrn (ronic Sol/a) Cyng.I.Gwyllt 

61 Seren Heddwch (Tonfe 5oI<a) .. .. L. Mason. 

., Rhosyndiweddafyrllaf (Ton fc Sfoi A») .. Cyng.I.Gwyllt 

62 Unwaith ar fy Ngradd {Tonie Solja) ... Dr. Calcot. 

63 Seren Unig Alaw Dda. 

61 Dyddiaa dyn sydd f el glaswelltvn .. .. Gwilym G weuL 

65 " " parhad. 

.. Yr Eos (Tonie Solfa) Mendelssohn. 

66 YGaregAteb(Dwyawtl) Gwilym G went. 

„ Mor hardd yw'r coed [Tonie Solfa) îlendrlsschu. 

„ Awnjrn wrol(rofiic So./a) Calcott 

67 Y pareg ateb (paihad) 

„ Gwlad fy Nhadaa [Tonie Solfa) ...x-^... Owen Griffilh. 

uiyitized by L:ïOC>^ine«-»-- 



Y CERDDOR CYMREIG, 

AT WASANAETH CEKDDOKIAETH ÎN MYSG CENEDL T CYMRY. 

CTHOSODEDia DAN KAWDD 

prît gerddorion, cobau, ac undebau cerddorol y genedl. 



Bhif. 69. 



TACHWEDD 1, 1866. 



Pris 2g. — gi/da'r posty Se. 



ALOLYGIAD Y WASG. 

Un oV llyf rati pwysîoaf a gyhoeddwyd ar gerddor- 
iaeth yn ystod y misoedd diweddaf, er nad ydyw 
ond bychan, ydyw " Transactions qfthe Tonte Soif a 
School, Fi/th Session " (Gweithrediadau Ysgol y 
"Tonic Soif a," y Pummed Eisteddiad). Cynaliwyd 
yr Eisteddiad hwn wythnos y Nadolig diweddaf ; 
ac erbyn hyn y mae y papyrau a ddarllenwyd, a 
sylwedd yr ymddiddanion a f u yn y gwahanol 
gyf arfodydd, wedi eu hargraffu yn gyfrol fechan. 
Cyfarwyddwr yr Ysgol ydyw y Parch. John 
Curwen, cyfaddasydd a pherffeithydd cyfundrefn 
y Tonte Solfa — cyfundrefn ag sydd wedi gwneyd 
mwy tuag at ddwyn cerddoriaeth i afael y miliynau 
nag un gyfundrefn arall. Darllenwyd papyrau 
tra dyddorol ar wahanol bynciau. Y cyntaf 
oedd bapyr gan Mr. Joseph Proudman, Llundain, 
ar "Arwyddnodau cyfÊredin Mynegiant" (The 
Common Marks of Expression) 

Dywedai f od yr arwyddnodau cyffredin hyn yr 
un peth i*r Cerddor ag ydyw rheolau pwyslais, 
tonyddiaeth, a hyawdledd iV Uefarwr. Y mae 
talu «ylw iddynt yn hynod o fanteisiol, er fod 
eisiau rhywbeth mwy i wneyd siaradwr neu 
gerddor êffeithiol. Y peth cyntaf y sylwai amo 
oedd Acen. Tuedd cantorion yn y cyffredin ydyw, 
naill ai esgeuiuso acen yn hollol, neu ynte rhoddi 
gormod o bwys ar y sillau acenedig. Yr anhawsder 
ydyw taro ar y tir canol a phriodol, gan roddi 
pwyslaîs priodol y frawddeg a rhoddi eglurdeb i 
bob gair. Peth arall ydyw gradd gymedrol o 
lais. Gwall cyffredin ydyw canu yn rhy gryf — 
pob peth a phob amser mor gryf fel na fydd yn 
bosibl cael crescendo usk farte. Pan fyddo un yn 
canu eisioes a'i holl nerth, y mae canu jngryfach 
neu yn gryfiaum yn eiriau ofer i hwnw. Y mae 
Ueisiau cymedrol dynion yn wahanol; y mae liais 
oymedrol un mor gryf a ckryfiawn un arall; neu 
gall piano un fod mor nerthol k forte y Hall. Ond 
fel rheol gyffredin, dylai pob un arfer canu, yn 
gyffredin, fel y byddo ganddo ystor o nerth 
ychwanegol wrth gefn pa bryd bynag y byddo 
galwad am dano. Piano a forte hefyd. Cryn 
gamp ydyw rheoleiddio y rhai hyn yn briodol, gan 



ganu y ff, (cryf iawn) heb floeddio, a'r pp. (gwan 
iawn) gyda Hais clir a sylweddol, ac nid yn llesg 
ac egwan. Ychydig o ddefnydd o wnelid o'r 
crescendo, diminuendo, aV swell mewn cerddoriaeth 
glasurol hyd amser Mozart, ac y mae efe wedi 
cynyrchu effeithiau tra hynod trwyddynt. (Gweler 
ei 12th Mass.) 

" Anaml iawn y defnyddia Handel y rhai hyn 
yn ei Oratorios* Dylid oymeryd gofal na byddo 
gwasgnod -< yn cael ei ganu yn lie cynyddnod 
.^CI^ ; ac na byddo agomod =>• yn cael ei 
roddi yn lie lleinod 3^^^. Y mae uno y 
crescendo &^T diminuendo, a'u gwneydyn chwyddnod 
"^sC^^^^^i:^ yn cynyrchu eff ith tra rhagorol ; 
ond dylai pob cerddor ofalau na byddo ei lun na'i 
effaith yn cael ei ddinystrio, trwy ganu yn debyg 

i hyn < > , nao yn debyg i ddim arall ond efe 

ei hun". Chwydder o hyd 3'n raddol, a gwahaner 
yn raddol draohefn. 

" Y mae eisiau cadw llywodraeth berffaith ar 
yr anadl hefyd. Dywedir fod y canwr mawr 
Farinelli yn feddianol ar allu tra rhyfedd yn 
nef nyddiad y chwyddnod, a'i fod yn Uy wodraethu 
ei anadl yn hynod iawn. Aeth i gystadlu unwaith 
a chwareuwr udgom. Buant am amser maith yn 
siglo ac yn chwyddo gyda'u gilydd, a*r gynulleidfa 
bob moment yn disgwyl i un o honynt goUi ei 
wynt ; o'r diwedd rhoddodd yr udganwr heibio, 
gan ddisgwyl i Farinelli wneyd yr un peth, ond 
ni wnai hwnw ond myned yn mlaen, gan chwyddo 
a siglo, o hyddr un anadl, nés oedd eigydymgeisydd 
wedi synu. Adroddir hefyd iddo, y noswaith 
gyntaf yr ymddangosodd yn gyhoeddusyn Lloegr, 
raddoli y chwyddnod ar y nod cyntaf, gyda'r 
fath brydferthwcb a nerth, fel y torodd y bobl 
allan i guro, a hyny a wnaethant am bum myrufd, 
am ddim ond y nod cyntaf." 

" Arferir byr-nodau yn lied fynych ; ond y 
mae gofal mawr yn angenrheidiol gyda hwynt, yn 
enwedig mewn cysylltiad a piano, neu y seiniau 
chwerthin, oherwydd eu bod yn gofyn gweithred- 
iad cyd-darawiadol y peî riant Ueisiol. Y gamp 
ydyw peidio gwastraffu anadl. Y mae cantorion 
ieuainc yn gyflfredin yn defnyddio gormod o awyr 
wrth gyn3rrch eu seiniau. Y mae chwerthin -donau 
yn gofyn gofal a chynildeb neillduol gydaV anadl 



Digitized by 



Google 



82 



Y CERDDOR CYMREIG. 



jnghyd a nerthi cyd-darawiad, dîysgogrwjdd, a 
chadw rbyw gymaint o lais o hyd yn weddilL 
Pywedir am Madame Mara, cantores enwog iawn 
yn nyddiau Handel, fod y fath nerth yn ei brest, 
aV fath Iwyodraeth ganddi, ar ei banadl, fel y 
gallai seinio ei thonau yn boUol ddisigl, a'u rboddi 
allan gyda pberiOEaitb ly wodraetb byd yn nod pan 
yn daivnsioJ*^ 

Darllenodd Mr. Tbomas Gardener, o Luadain, 
bapur ar "Bertbynas y Tonic Solfa aV ben 
Nodiant." Ei farir ef yn gryf ydoedd, mai an- 
noetbineb, yn y rban f wyaf o amgylcbiadau, yw 
dwyn yr Hen Nodiant i f ewn i'r dosbartbiadau. 
Nid oes ond ycbydig o'r plant yn awyddus am 
byny ; a pban welo plant eu batbrawon yn rboddi 
pwys mawr ar ddysgu yr Hen Nodiant, betb sydd 
yn f wy naturiol nag iddjmt f eddwl mai rbyw ail 
betb ydyw y Tonic Solfa f CoUodd y gyfundrefn 
lawer o nertb trwy byn. 

"Ond,** gofyna rbjrwun, a gadwaf fi fy nîs- 
gyblion oddiwrtb yr bollystorfeyddogerddoriaetb 
ag nad ydyw yn argraffedig yn nodiant y Tonic 
Solfa f Ond os ystyrir fod baner y gerddoriaetb 
ag nad ydyw yn nodiant y Solfa yn rhy wael i fod 
yn wertb sylw; ac os cymerir aUan drachefn o*r 
baner arall gymaint o gerddoriaetb ag nad ydyw 
o f ewn cyrbaedd, naill ai oberwydd ei fod allan o 
argraff neu yn rby ucbel o bris, bydd yr "ystor- 
feydd o gerddoriaetb" yr ymffrostia amddifFynydd 
yr Hen Nodiant ynddynt wedi dyfod gryn lawer 
yn liai. Pan sonir wrtbyf am yr Oratorios^ Masses, 
Cantaios) &c., ag nad ydynt eto yn y nodiant 
newydd, byddaf fi yn arf er nodi allan gymaint ag 
sydd genym yn barod — j goreuon o*r Oratorios — 
y goreuon o'r Uyfrau Tonau— llawer iawn o'r 
CaDigau, a'r rban-ganau goreu — ^mwy o bob petb 
nag a ddefnyddir gan y rban f wyaf o ddynîon yn 
eu boes ; ac y mae ein bystorfa yn cynyddu yn 
barHaus. Yr wyf yn dweyd wrtbynt befyd fod 
disgyblion y gyfundrefn bon yn dysgu yr byn a 
ddysgir ganddynt gyda liai na baner y draffertb, 
ac yn ddau mwy trwyadl a deallus, fel os rboddir 
y manteision a'r anfanteision ar gyfer eu gilydd, 
yr wyf yn meddwl y try y fantol o blaid nodiant 
y Tonic Solfa. A befyd, os cedwir oddiwrtb ein 
disgyblion lawer o gerddoriaetb dda trwy eu 
batiwybodaetb oV ben nodiant, cedwir oddiwrtb- 
ynt befyd lawer o gerddoriaetb ddrwg, oberwydd 
y mae genym acbos i ddiolcb nad oes yn ein 
nodiant ddim cerddoriaetb ag y byddai rhieni 
Cristionogol yn anfoddlon i glywed eu plant yn 
ei cbanu — y fath ag a gly wir mewn rbai clybiau a 
chyfarfodydd eerddoroL" 

Cafwyd cryn lawer o ymddiddan ar y mater. 
Dadleuai rbai yn lied gryf fod yn angenrbeidiol 
i bob atbraw, ar y prydprtsenol, fod yn gyfarwy dd 
aV ben nodiant ; anogai Mr. Curwen yr atbrawon 
i ddysgu yr ben nodiant ; ond credai mai goreu 
po leiaf oddefnydd a wnelid o bono yn y dosbartb- 
iadau. ' At wasanaetb y cyffredin y mae y newydd 
yn llawer bawddacb, ac nid oes eisiau ond un. 



Yr oedd rbai o ^' Nodiadan " Mr. Dobson o Lyf r 
ei Ddosbartb yn wir wertb i bob atbraw feddwl 
o ddifrif am daaynt. Fel rbeol, anogai bob 
atbraw i godi tal am ei lafur. Y mae eithriadau, 
mae yn wir, ond fel rbeol, y mae y dref n o ddysgu 
am ddim yn un ddrwg. Dywedai Dr. Cbalmers 
am gymydogaetb dlawd iawn," Yr wyf fi yn seîjlï 
yn benderfynol dros Tr plant dabi am eu bysgoL 

Y mae arnaf eisiau dysgu y teuluoedd i yst3rried 
fod Addysg yn wertb talu am dano. Ac felly y 
mae. Rboddir mwy o wertb ar ryi^'beth os bydd 
raid talu am dano, na pbe rboddid ef am ddim. 

Y wers gyntaf oll sydd gan atbraw i'w dysgu yn 
ei ddosbartb ydyw eu dysgu i ddal sylw. Rhaid 
edrycb at byn yn y decbreu. RbaidiV disgyblion 
ddeall mai Ue at waitb — gwaitb o galon ac o 
ddifrif, ydyw y dosbartb ; mai nid lie i dreulio 
amser yn segur sydd yno. Mae y dosbartb yn 
debyg o fod yn adlewyrcbiad o'r atbraw. A ydyw 
efe, gan byny, wedi darparu yn briodol — ^a ydyw 
efe yn brydlawn — ^a ydyw efe o ddifrif. — ^a ydyw 
efe yn am3meddgar a bynaws? Y mae prydlondeb 
yn bwnc o bwys. Pan ddelo yr amser i ddecbreu 
dylai yr atbraw ddecbreu ar unwaitb; nid oes 
gwabaniaeth pwy fyddo yn eisiau — dechreuecL Y 
mae gallu neillduol yn pertbyn i'r rbai sydd yn 
teimlo fod eu gwaitb mor bwysig fel nas gallant 
fod gymaint a mynyd ar ol gydag ef. Y mae 
prydlondeb mewn terfynu befyd yn Uawn mor 
angenrbeidiol; ac y mae llawer o'n gwaitb yn 
aneffeitbiol oberwydd diflPyg trefn yn y petbau 
byn." 

Rhaid i ni adael y papyr rbagorol bwn yn bres- 
enol, a chau y llyfr i fyny ; ond dycbwelwn afe 
rai o'i bynciaa mwyaf pwysig yn ein rhif yn nesaf . 



BWBDD .Y GOLTGYDD. 

J. L.— Yr oedd y nodiad yn y Ckrddor -diweddaf 
wedi ei argraffn cyn i ni dderbyn eich lly thyr. Da gen- 
ym weled, wrth yr Anthem f echan a anf onasoch, eich 
Dod yn llafurio mewn c>'nshanedd a chyfansoddiant» 
a*ch bod wedi dyfod yn mbien mor belL Y mae rhai 
ffwallau yn j^ cyfansoddiad, meg^^s 5edau ac Sfedaii dy- 
^ol, a rhai cordiau anghywir. Parhewch i lafurio ; 
yna chwi a welwch yn f oan pa f odd i ysgoi gwallau 
bychain o'r fath yma. 

Y. Z. — Yr unig Don y gwyddom am danî dan yr enw 
" Tucker," ydyw yr bon a ceir yn Nghasgliad Rippon, 
Rhif 285, M.C.; ond v maenono yn my wael i neb dra- 
ffertbu dim yn ei chylch. 

CifMRO. — Mae eich alawon 3m ihedeg yn rhwydd a 
naturiol ; ond nid yw eich cynghanedd yn hollol ayvni. 
Yn y don f wyaf , y mae 8f edau a 5edau dylynol yn banau 
2, 3, 6, 11, 12, 13, 14; ao nid yw y corcUan diweddaf 
yn banan 10 a 12 yn gywir. Yn y don leiaf, y mae y 
cord cyntaf yn banau 4 a 6, a'r ddauyn 13, yn anghywir. 

G. Mabon. — ^Yn eich ton yn y B;2, y mae yr Alto yn 
anghywir yn ni wedd ad. 3, oblegyd nad ydyw yn traw«- 
ffyweirio gyda'r rhanau ereill. Mae y cord cyntaf yn 
Dan 2 yn yr adran hono hef yd yn anghywir. ^id 
goddefol ydLwaith ydyw y 5edau dylynol sydd yn ban* 
au 6, 7. Yn y don arall, y mae yr Alto yn crwydro o'i 
le ci hun pan yn esgvn nwchlaw y Soprano, yn nechren 
yr adran olaf . Tlawd ydyw gwaitii yr Alto a'r Soprano^ 



Digitized by 



Google 



Y CERDDOR CTMREIG. 



83 



l 



yn nffhanol y 7fed adran, yn jmBjmad gjda'u cilydd, 
ac md crwir ydyw y cozd diweddaf yn ban 5. Llafur- 
iwch bob amser am deimlad a meddylddrych. 

IfOR Alaw. — y mae yn y don fechan bon amryw 
bethau rr ydym yn eu hoffi, a rhai petbau ag y byddai 
yn well eu newid. Ti^grifenwn air atocb yn gyfrin- 
achol. 

Iaoo. — Mae yr efelycbiadau yn y don bon yn gelf- 
fyddgar, a*r gyngbanedd yn gyf oeUiog a cbywir ; ond 
nid Sa ydyw yr adran gyntaf, am nad ydyw v cyweir- 
nod yn ddigon pennodol yn yr alaw. Un or petbau 
pwysicaf mewn Ton Gynulleidfaol ydyw ncrbau y gy- 
nuUeîdfa oU yn 'y cyweimod. Y mae yr ail a'r 3edd 
BdrtLD. vn y don arall yn rbagorol ; ond nid ydym yn 
gweled! un angenrbeidrwydd am yr Sfedau syad rbwng 
y Bass a*r Ténor yn y 3edd adran. 
. PEaoBYDD.— Y mae alaw eicb ton yn y cjrwair Ileiaf, 
yn oynwys cryn feaur o deimlad; ond nid cymesnr 
ydyw ei dwyn mor ucbd yn y diwedd, ac yn enwedig 
ira nad oes un nod arall o'i'mewn mor ucbel. JSfid can- 
moladwy ydyw y 5edau yn y 6ed adran, nao yagogiad 
y Ténor yn ban 3. Gwell fuasai i'r AUo gael y nodau 
iiyn yn y ddiweddeb, ao i'r Ténor ddiscyn i G ac F 
Ind oea dim yn angbywir yn y don arall ; ond y mae 
rbai o*r yupguidau yn anystwytb. Ewcb rbaflocb. 

loAJT.— Darllenaflom y tonau hyn sydagradd belaetb 
o foddlonrwydd. Y maent yn sym^ rbwydd, a lied 
gywir. Yn y don ar M. B. D. nid da ydyw ayblu y 7f ed 
yn y 6ed adran, y oord diweddaf yn ban 2yn y 7f ed 
acban, na gweitmad y traw^gyweiriad i C leiaf yn 
niwedd yr adran hono. Yn y don araU, dylasai y D f od 
yn Ueddf yn y trawflffirweiriad i A leddf fwyaf yn 
niwedd adran 5, ond nîoioes dim yn rb^rol yn yr adran 
lion ; a dylasai yr AUo symnd oddiar fiordd y Soprano, 
yn bytracb nag ymln^ffo yn anniben ar ei draws, yn 
ban 3 o'r 7fed adran. Ar y oyfan, pa fodd bynaff, mae 
y tonau yn dangos ^nàà dda o wybodaeth a medr. 

D. J>. — ^Datgan ei gymeradwyaeth fwyafgwresog o'n 
cynUun gyda golwg ar y *' Mesmab yn Gymraeg " y 
mae ein gobebydd caredifl bwn. " Hyd yma," medd 
ef e, ' ' ni wyddom f el ceneol ond ycby dig am y gorcbest- 
inàÛL- bwnw ; ond y mae Ue i gradu y bydd y Cbbddob 
yn f oddion i oisod ei dryaorau o flaen ein ^lad. Oarwn 
yn fawr befyd," medd efe, ** pe byddai i arweinyddion 
corau ei ddysgn fel y mae yn dyfod allan. Yr wyf yn 
o£ni mai rby ycbydig o sylw aydd yn cael ei dalu iddo 
ar ol ei dderbyn.^' 

T. R. — ^I law, gyda diolcb. Yr un ydyw y Don a an- 
lonwcbdan jrr enw **Ymdaitby Gwladgarwr" a **Rhy- 
felgyrob Cadben Morgan." Rboddwn y Ueill yn yr 
••YatafelL» 

Y "MESSIAH" YN GYMRAEG. 

Gak na dderbyniasom ddim ffwéOîant ar jrr hyn a gy- 
nygîasom yn y Cesddor diweddaf, yr ydymyncyflwyno 
geirîau y Gy 4gan gyntaf i'n darllenwyr, gyaaff ycbydig 
o eglurnad ar y lleoedd y bydd yn angenrheidid gwneyd 
rhyw gy maint o wabaniaeth : — 

A ^goniant, gogoniant yr lor 

Qaiff ei ddatguddio ; 

A pbob cnawd a'i gwelant yngbyd : 

Canya genau yr lor lefarodd byn. 
Treble. Tudal. 2. 




gaiff ei ddat - guddio; A go - && 



AUo. 




iN^j^j^^ ^ 



A pbob cnawd a*i gwelant y-ngbyd. 



tf . Cydier y rbai byn yn mbob man y defnyddir y 
fnwddeg. 



Ténor. 
Tudal. 




■^ 



gy^ 



^- 



au &c. 



gwel - ant: Can's gen 

* Talfyrer y gair bwn yn y Trehle yn yr un tudalen. 

Ganfod "Undeb Cerddorol Dirwestwyr Eryri," yn 
eu Pwylkor diweddaf, wedi penderfynu dyagu y ddwy 
Gydfipm ddiweddaf yn yr Oratorio, set ** Worthy is tbe 
Lamb,'' a*r "Amen," yr ydym yn bresenol yn cynyc 
geiriau Oymraeff ar y gyntaf o'r ddwy. Bydd yn bawdd 
canu y llall ; oblegyd Amen y w Amen, yn y Gymraeg 
fel yn y Saesoneg. 

"Tkilwno yw yr Oen." 



Largo, 
Met. 

J«50. 



m 



^g ^F^fS^^F ^g 



Teilwng yw yrOen, yr bwn a laddwyd^ 
A'r bwn a*n prynodd ni i Dduw trwy ei waed, 
I dderbyn gallu, a chyf oetb, doetbineb, a nertb, an- 

rbydedd, gogoniant, a benditb. 
Benditb, anrbydedd, nertb, a gogoniant iddo eL fo 

iddo ef, 8y*n eistedd ar yr orseddfainc, ac befyd i'r 

Oen, bytb bytboedd. 



^^ feîSEEfe^ ^ Ëi 



8y*n eis - tedd ar yr or-seddfainc, ac be • fyd, &c« 
* DadffysyllterV rbai byn yn mbob many cyfarfyddir 
a'r frawddeg. 

Tréble. Ban 34. 



^ - jjJS^fB g^ 



i 



4k 



go 
AUo. Ban 36. 



goniaat 



s:::46: 



»^ 



j« 



=B^ 



8y'n Eiatedd ar yr or - 



1 Sy*n eis-tedd ar yr or - sed 



f n eis-t edd ar yr or - sedd - - faine 




ar yr orseddfainc, yr or-sodd-fainc, ac 
Banau 44, 45, 46, a 47. Caner y Uitbren ar y sill 
'*Bedcl^" yn y gair ''gorBeddfainV' a'r nod diweddaf 
wedi ei ddadgysylltu ar y aill *' faino." 
Banau 69 a 60. 

aedd - faine, ar yr or-seddfainc, ac be - 







eistedd ar yr orsedd • faine, ac befyd f'r Oen., 

Yn banau 61 byd 67, caner '* Gogoniant'^ yn Ue **/or 

ever f* ond o ban 67 yn mlaen, caner " bytb bytboedd." 

Bhoddir geiriau Gymraeg ar yr HaU-sUme Uhorus yn 



Digitized by 



Google 



84 



Y CERDDOR CYMREIG. 



YSTAFELL YB HEN ALAWON. 

Y MAE ger ein bron gopi amheTffaith o hen lyfr tra ày- 
ddorol, gjda'r wyneb-ddalen ganlynol: — ** Llyfr y 
Psalmau, wedi en Oyfieithu al Cvfansoddi ar Fesur 
Cerdd, yn Gymraeg. Drwy waith Edrnwnd Prys Arch- 
diacon Meirionnydd. A'i Printio yn Llnndain. 1630." 
Ymddensys Da wyddai awdwr ymchwilgar " Uyfiydd- 
iaeth y C^mry " ddim am yr argraffiad hwn ; oblegyd 
dywed efe am yr un a gyhoieddwyd yn 1648| — ** Hwn, 
mae yn debyg, oedd yr argraffiad cyntaf o Salman yr 
Archddiacon/' Heblaw ei bod felly yr argraffiad cyntaf 
o Salmau Ed. Prys, y mae peth arall ag sydd yn gwneyd 
yr )ien gjrf roi yn dra dyddorol, yn enwedig i bob cerdd- 
or. Y mae ychydig o Donau yn argraffedlg gyda'r 
Psalmau ; ao jrmddengys, yn ol pob peth a aliwn ni ai 
f^l allan, mai dyma y Tonau cyntaf a argrafiwyd er- 
loed vn yr iaith Gymraeg. A cnan fod yr hen ffyf roi 
mor Drin, a'r tonau a geir ynddi mor ddyddoroTar ^ 
cyfrif eu bod y rhai cyntaf a argraffwyd yn yr iaith, ni 
a*i eosodwn o flaen darllenwyr y Ckrddor, mewn nod- 
au diweddar, ond yn hoUol fel y maent yn y gwreîddol 
gy da golwg ar y seiniau. Dylem sylwi yn nmellach nad 
oea dim yn aivraffedig ond yr alawon yn unig. 
Gyda> Pmmi I. y mae yr Alaw gamynol : — 



^^ ^^f^^ g zztgigg 



f^«9- 



T sswl ni rod-ia, dedwydd yw yn oldnrg ystryw gyngori 



^^ 



3 



zz 



-e^ 



■ja-\ 



az 



Ni saif âr ffordd troseddwyr ifol, nid eiite^ stol y gwatwor 
Gjda*r Psalm II. y mae yr Alaw ganlynol : — 



i 



:\-- 



X3 



:ct 



«( 



lEC 



* 



^^ g^ 



i 



Pftham 7 tetf^tg gwyr y byd, a phamyeyfydtliodfes; 



ICC 



FFra-gi-d^ 



22 



W 



PBmymae^bobloeddyaeyftwaii yn «a bwi^iad-an dOei ? 
Gwel y çyf arwydd mai yr hen Don a adwaenir yn 
breeenol wrÛi yr enw *• St. Mary " ydyw bon fOid 
Llyfi- Tonau CynuUeî4faol, Ehif. §2), yn y Modd 
Doriaidd. O ba le y daeth yr hen Alaw ardderchos^ 
neu pwy yw èi hawdwr, sydd ddirgelwch. Yr enwau 
a roadir wrthi yn ngha^^iadau y Saeson ydyw, Ra^iiel, 
Dr. Groft» a Dr. Blow. Ond yohydîg a f eddyliodd y 
Cas^wyr a*r Golygvryr hyny ei bod tn ai:g[rafFedig mewn 
hen lyfr Cymraeg yn mhell cyn geni y null na*r llall o'r 
^ansoddwyr uâiod. Ganwyd Dr. Blow yn 164S, a 
Dr. Croft yn 1677 ; ni wyddys yn iawn pa bryd y san- 
wrd Rathiel, ond bu farw yn 1761, yn mnen 131 o âyn- 
yadoedd ar ol i St. Mary gael ei hareraffu. Dan jt am- 

Sylchiadau hyn, credu yr ydym ni lod genjrm m hawl 
da i'w galw yn hen Don Gymreig hyd nés y profir yn 
amgen. 
Yr AJaw sydd gyda'r Paahn V. ydyw hon : — 



▲rglwydd olyw'Bgwêddi yn ddftall, Dmr deaJl fy ayfyrdod ; 



Argiwyaa oiywBgwêooi yn ooiinui, unw oeau ly ayxyraoa ; 



Eiglyw ty nais a^m gweddi flin, Fy Nnw a*iai BreoJnByglod. 
Gyda'r Psalm VI. oeir y Don ganlynol : — 



i^^'^jr'^rJj"!'' t"rr^'"r 



OAigliryddaa ebmydda flor mhoeâmi dygynddaNtld; 



fff.J.Jj'^PPFg ^ 



▲e Ha ohoi^ Il ya dy Ud, o blegid tj anwiMdd. 



Hon ydyw " Martyrs, vforûu/qf the name,'* chwedl 
Bums ; ac yr oedd yn Psalmyda Jfnoz amryw flynydd- 
oedd cyn a^raffu yr hen gyfrol sydd dan ein sylw. 

Dyma y Don sydd wrth Psalm Vin.:— 



^rrj-wrj- 



^^r i-gJ-g 



■ G f n i 



y^ 



O Aiglwydd ein lor ai a*n aerth, mor brydf arth wyd 

Dy enw ft*th baroh a roist Qwebben, dayar m wybran hettjA- 
Gyda Psalm IX. rhoddir y Don ganlynol : — 



^i^tI-t?^^^-^ 



za: 



^35 



T T^ 



i 



Olod-f or-af il tj Aiglwydd Ion, 0*01 ealon, ao yn hollatit ; 



^^ :drd=^rt:^^Tj3-Zrj 



Bl ryfeddodau zfaof ar led, ao maa^ d4ylad «a <»&- 

Cnawl* 
Y Don sydd gyda Psalm X. ydyw hon :— 



^l ^rJjJ,JjJe>[^ rJWrfj 



O Afglwyddffanysa-fl dl oddtwiH^ia ^eyaMMI 




Pam yr ym-giiddi dl rfhfyfDfpanydymmi 
Gyda Psalm XI. y ma» y Haa ganlynol :- 






Oredaf i*^ Aiglwydd y&ddinamtyahaai 7 dwaiwahwrftif 




Wrthfeaaid, bwnt,a bed ith.fic7n« fél wxih adMjnbyohaal 



COmh I TONIO SOLPA. 

BhBSTB 0*B PIB6ONI.U A GYMXRASAlffT 
YB InTBBMEDIATB CBBTmOATB YN KqHTMBU. 

Arholydd — Parch. B. Lbwis, Caemarfon. 
Caernarfon. — Miss Eliza Jonas, Gannon street ; Mr. 
Bobert Hughes, Bangor street ; BCr. W. J. Williams, 
Uxbridge street ; Mr. Owen J. Pairy, eto. 

PsNiSL, ger BsDDOBi.]EBT. — ^Mri. William Davies, 
William Hughes, a Hugh Hughes. 
C&oxsoB, ger BEDDOSLBRT.^Mr. Bidhard Pferoe. 
Bhostbyva:^. — Mr. Hngh Jones. 

Arholydd^l^BXGlL. B. Bobbbts, Betheada. 
Bagillt.— Mr. Peter Welsh. 

Arhoiydd^Un. J. W. Bobbbt& 
Nbtyn.— Mii. William Boberts, William Williama, 
Thomas Hughes, (O.N. igyd). 

FouB Cbossbs.— Mri. Thomas IJoyd, Griff. Boberti^ 
(O.N. yddan.) 

^rAoîy<W— Pabch. W. Thomas, BwlchNewydd. 
TBBLKCH.'>Mr.ETa& Thomas, Gilfàoliymryson. O.N. 

-4rAo^«W—PABCH. W. Thomas, WhiièMad. 
Tbelech. — Mr. Josiah Jones, Waunuchaf, Mr. John 
Williams, Ff ynonlas, Mr. SanueL Hanies, Panlgrgrafal, 
(O.K. cU). 

Arholydd-y[r, Joseph Owbk, Bhos. 
Bbtmbo.-^. w. Davies^ British School, (OJS.) 

^rAolydd— Mr. Jomr Bobbbts. 
Llabobfnl— Mr. John Hughes, PupU Teaeher, 
(O.N.) 



Digitized by 



Google 



GORPHWYSFA. 



Goîriau gan Ibuaii Gwyllt. 



MfiNDELBSOaN. 



Adagio. Don D. 



|d 


:-.d 


p 
d 


:-.d 


U 


:-in 


U 


:-.d 



m :m 
d :d 



:-.f 



d :-.d d :- 



s ;b I ta 



d :d |d :-.d 



m :— 



s :— 



d :- 



Pan mae'r hanl yn fliw - io 'r hwyr, 



Cres. 
m :-Mn f :1 |d' :-.d' 

Cres, 
d :-.d d :f |f :-.t 

Crtê. 

ta :-.ta 1 :1 lia :-.la 

Cru. 

d :-.d d :d Id :-.d 

A^ gjm • yl • aa'a ym - ddu 



d' :t |S :t 
f :f |T^:f 
la :8 I S :8 



m' 

/ 

m 

/ 

8 



d -à Id :d 

gleir - io^ A*i ggon - yl 



Dim. 
:-r' Id' :t 

:-.f I 8 :se 

:-.t I ÛH :d^ 

:-.r I m :m 

an n ym - ddis - gleir - io, Hol - a 'mroQ, yn bnidd daD 



t 


:1 


Il :8 


fe 


:-.fe 


Ife 


:fe 


se 


:1 


Dim. 

If :m 


r 


:-r 


Ir 


:r 


d' 


:d' 


Dim. 

|d' :d' 


d' 


:-.d' 


Id' 


:d' 


m 


:f 


Dim. 
Ifi «. 


1. 


:-l. 


lli 


:1. 



.t, :- 



P 

d' 



"•i 8i 



|S 

:- Ir 

:- It 

:- IS. 



PP 
t :f 

Ai tn 
PP 

f :r' 



If :f 
hwnt i'r 

I r' .r' 



tf Dim. 

se :se I se :se i se :— 1 1 

Ai tu bwnt i'r brjm - • iao 

f :— I— :— — :— I m 
bryn ....... iaa 

r' :- - :- 



I 



— :- I de' 



:- l 



wyl 



: 1 : 

S :8 1 S :8 
Draw, o'i] hoU o - 

m' :m' 1 m' :in' 

: 1 : 


sf Ores. 

le :1e Ile :1e 

Draw 6'i hoU of - 
? :- 1- :- 

id - - - 


ie r-"^ :- 
id - ian, 

— :— jfe:— 


• 
• 

Caiff 


1? 

Caif 

/f 

1- 


:8 

y 

:f 


m' :- 1- :- 
: 1 : 


- J^re':- 

» 1 * 


:r' 

itt 

7 



r ONUot Ojmtilt, BbU m. 



(7) 



Digitized by 



Google — 



GORPHWYSFA— Parhad. 



H :m' 


|d' 


:8 


S :— 


If 


:— 


m :— 


blin - 


- 


or - 


phwys 


* 


- 


mwy ? 


m :— 


1- 


:m 


m :— 


|r 


: — 


d :- 


8 :— 


1- 


d 


d' :- 


|t 


:— 


d' :- 


d :- 


|d 


: — 


S :— 


1- 


:se. 


1. :- 


blia 


or 




phwyg 


. 


I 


nwy ? 



I :- 



DoH o. 



ta 
f :f 



r :p 

Ai ta 



If -t 

|r :r 

hwût Vt 



Cre9. 
Ai ta hwnt i*r 

sei :86i I sei :sei 

f :— I m : 



s/ 

ti :- 
bryn 

fs 

SOi :— 



m. 



Dos A. 
r : 

iaa 



H 



m :m |"*r :p 



bryn 

DoH D. pp 



r 

iaa 



»J :S 



:r 



\^\ :t. 



Oreê. 

r :r I r :r m :— 

fid 



Draw, o'i holl o 
8e :8ei I 11 :li 

f :- I- :- 

ta.:- Il, :- 



r .- 

iaa. 

t, :- 



Dnir, ol' holl o • fid • 



|**f -.f 
Caiff y 

IV :r' 



,PP 



a :m' |d' :s 



m :— 

bUa 



:m 

or 



■»'tV:- I- A 

Caiff y 

I m ••-•r 

Caiff 7 

Id -d 
1 :s |fe :-.fe 

blin or - phwyt - o 
I ' 



d :- Id :- 

blin or 



8 :- If :- 



m :— I r :— 

phwys - 
d. :- 1 1 :- 

S. :— I — :s, 



t. :- 

m :- I - :- 

se, :— I — :— 
«an, 

m :— I — : 

d :- I- : 

mwy? 

s :- |d' :t 

d :- I : 



Cres. 

r :m 



phwya - o mwy? 



r :— 

blin, 



t, :- It, ;d 



8 :— I 8 :S 
mwyf 



f :S, |t :-.l 

P :m jf :-.f 

•f 

8 :8 I P. s-.d' 

P :d I 8t :-.Si 



S :— 
f :— 
t — 



I- 



|f :m 

Caiff y blin oi - phwya - o mwy ? 



s. :- I- 



«P 

m :— 1 m :— 


m :— 


Il :- 


r :— 


1- 


:xn 


d :- I- :- 




m :— |P :— 


de ^- 


Id :- 


d :- 


It. 


:— 


d :- I- :- 


. • 


8 :— Ise :— 


1 :- 


Ir :- 


r :— 


If 


:— 


m :— 1 — :— 




d :- |t. :- 


1. :- 


( fe. :- 


B, :— 


Is, 


: — 


d :- I- :- 


1 


OaSa J blin 


or - pbwTi . 





mwy? 


O«ddot OyiBMiABUf «•■ 




(8) 






Di 


3itizedby Google 





T CEBDDOB GTMEEIO. 



85 



. CBONICL OEBDDOBOL. 

Undsb Cbrddobol Ctnullxidfaol Abxbdab. — 
Cynaliwyd Cyfarfod Chwarterol yr Undeb uchod nos 
lau, Medi 27, jrx Bryn Seion, Treoynon, Capel y Meth- 
odistiaid Galfinaidd. Dechwuwvd y cwrdd gan Mr. 
Thomas Thomas, Aberaman. Llyvyddwyd y cyfarfod 
gan y Parch. P. J. Walters, Ystpad^rnlais, yn awr, ond 
yr hwn sydd i f od yn f uan, f el y deallwn, yn f ugail jn 
y capel yr oedd v cyfarfod ynddo. Heb son am ddmi 
arall, bydd ei ddyfodiad yn ddiau yn gefnogaeth i'r 
mudiad ewerihfawr hwn, canys y mae yn gerddor 
fflew, yr hyn f el y mae ^aethaf y modd, nis ffellir ei 
adweyd am ond ychydig lawn o weinidoffion y Corff yn 
Morganwg. Diolch am ambeû un, serch hyny, jmgaUu 
cynorthwyo, tra heb neb o'r rhai nad àll gjrnorthwyo, 
yn ceisio péri rhwystr, er a wyddom ni. Ond at ein 
pwnc— Cawsom araeUi fach, fer, a destins gand^p, 
mewn ffordd o agoriad, yn cynwys llawer o addys^ad- 
au, gan ein himoff i dreiddio i mewn i athromaeth 



1 canlynol 

ton, Nashville, a Rhif. i' o'r Attodiad,' sef, *' âywch, 
Deffrowch." Ni chawsom ein boddhau yn well, os 
cystal, mewn un cyfarfod drwyddo; yn wir, fe ddy- 
wedai yr arweinydd ei f od yn cael ei foddio yn yr un- 
edd a'r cydgoidiad a fiEynai, yn well na'r un cwrdd o*r 
blaen, yr hyn a brawf, dybyffem, fod yr Undeb vmayn 
cyrhaedd ei amcan gan bwyll, o gam i sam, sef coethi 
a gwella canu cynulleidfaol yn mhlith Methodistiaid y 
Dosbarth. Yr ydym yn falch o^r amcan, ac yn credn 
y cyrhaeddir ef i raddaa, er nad yw yr eglwysi hyd yma 
yn teimlo fel y dylent ar y pwnc. Cawsom anercniad 
can Mr. Dl. Bowen, Uwydcoed, yn benaf yn beio y 
Uacrwydda ddangosid gan yr eglwysi a'u harweîn- 
yddion yn nghylcn y mudiad, ac yn anog i gydweith- 
rediad ; a chan na ddaeth y ddau f rawd parchediff ar 
a nodasid i anerch, cafodd Mr. Walters lawer cyne i 
siarad, ac fe ddy wedodd yn dda. Yn ddiweddu oll, 
canwyd y " Blodeuyn Olaf ;" ac ystyricd nad oedd yr 
oU or cantcHrion wedi cydymaifer ond unwaith, ac 
efallai yn wir nid oU y pryd hwnw, aethant trwyddiyn 
dda iawn. Terfynwyd y cyfarfod trwy weddi gan Mr. 
Lewis Griffiths, Abordar, ac aethom bawb i*w ffordd yn 
llawen, heb deimlo dim diâas, ond am na chaem 
ych'kaneg o'n tylwyth crefyddol i deimlo mwy yn hyn 

beth. Ond wnawn ni ddim ymrwystro o'u ple^d — 
'dyw e'n sensé yn y byd i m fod heb ein cinio, er 
digwyddo bod o'n brawd bach a'i gylla yn anhwylus. 
Ewch chwi ymlaen, gantorion. — G. 

Llanbbris. — Dydd Sadwrn, Medi 22, cynaliodd 
Dirwestwyr yr ardaloedd hyn gyfarfod mawr yn y 
Capel Cocb. -Yn ychwanegôl at yr areithio a gaed 

Ïnddynt, yr oedd pamp o goreu ** Undeb Cerddorol 
)irwe8twyr Eryri" yn bresenol, y rhai a ganasant fel y 
canlyn:— Agorwyd y cyfarfod yn y prydnawn trwy î'r 
Corau yoghyd gann Datod mae rbywman ( J. Thomas) 
dan arweiniad y Parch. J. Boberts, {leuan GywUt). 
Aethant trwyddi yn rhagoroL Wedi hyny, canwyd y 
daman canlynol: — Fy if^^wlad (J. Thomas) gan gor 
Kant Padam, dan arweiniad Mr. O. Ëllis (Eos Ceiri); 
Y Carnoale (Rossini)gan gor Deiniolea, dan arweiniad 
Mr. Owon Hughes; Cymru gynt (G. Gwent), gan gor 
Dinorwic, dan arweiniad Mr. Ëllis Jones; Yr Uaf (G. 
Gwent^ gan gor Jérusalem, dan arweiniad Mr. W. Owen ; 
ac yn oTaf Hallelujah Chorus (Handel) gan y corau 
ynghyd, dan arweiniad leuan Gwyllt. Ni chanwyd y 
ydgan ardderchog hon gystal, fe ddichou, yn yr ardai 
lon erioed o*r blaen. Dechreuwyd y cyfarfod y nos trwy 
ganu **Manheim" gan yr hoU gynolleidfk. Canwyd ar 

01 hyny y dam canlynol yn ystod y cyfarfod; — Y 
Gwlitbyn (Robei*ts) a N6w by day's (Bishop) gan gor 
Rehoboth, dan arweiniad Mr. Thos. Phillips; Datod mae 
rhwyman c&ethiwed (G. Thomas) a Deuwchac esgynwn 
(Uoyd; gan gor Capel Coch; Canig Ddirwestol a M or 



01 



ddedwydd y foment, gan gor Jérusalem. Yr oedd Miss 
Ryans ^Eos Gwynedd^ yn bresenol hefyd yn y ddaa 
^farfoa, ac anrhegodd y gynnlleidfa yn y prydnawn a 
Geneth j Meddwyn^ a'r nos a'r Rneth Amddifad a 
Thoraid y dydd. Cafodd gymeradwy aeth gwresog, ond 
nid mwy gwresog nag a haeddai. Clôwyd y cwbl i fyny 
trwy ganu yr Hallehjah gan y corau ynghyd. Yr oedd 
y cyfarfod yn un gwir ardderchog; a dylai yr aulal 
leddwl am gael un tebyg iddo cyn hir eto. 

Rehoboth, Llanbbris.>-Nos Fawrth, Medi 16, 
rhoddwyd cyn^erdd yn y Ile hwn, gan gor y Ue, dan 
arweiniad Mr. T. Phillips, a chor Sant Padam, dan 
arweiniad Eos y Ceiri — ^yr elw at yr Y^gol Frytanaidd. 
I dechreu, canwyd Manheim gan yr holl gynuÛeidf a. Y 
daman a ganwyd gan y corau oeddynt : — Y Gwlithyn 
(Roberts), Yr Haf (G. Gwent), Now by day's retiring 
lamp (BiflJiop), a'r Gwenith Gwyn, gan gor Rehoboth; 
Odfiar yr Helyg (Qwyl Gwalia), a Datod mae rhwymau 
(J.Thomas), gan gor N ant Padam. Canodd Miss Gaynor 
A. Griffiths y Fwyalchen, yn hynod effeithiof ; a 
chafwyd, O na chawn farw yn jrr haf, gan y ddwy Miss 
Griffitii, yn dlws a thyner iawn. Enillodd Griffith 
Phillips ar gann alaw ar y pryd, apharti o Rehoboth 
ar ganu Ton yn bedwar Hais. Un cor a ddaeth i 
gystadlu ar y ganig, sef Cor Nant Padam. Canasant 
yn rhafforol ; ond dychwelasant y wobr yn garedig at 
atyrisgol. 

JElHOSLLANBitCHBtrooo.— Nos Lun, Medi 17, cynal- 
iwyd cyngerdd yn y llehwn, can gor y Ue, dan arwein* 
iad Mr. Huçjh Griffiths, Cor Rhif. 1 a 2, y TonicSotfa, 
dan arweimad eu hathraw, Mr. Joseph Owen; Miss 
Evans (Eos Ovjynedd); Mr. Joseph Jones, Rhos; Mr. 
J. p. Jones, Gaerwen ; Mr. John Roberts, liangeéni, ac 
ereill ; Mr. F. Owen (Alaw Mador) yn chwareu y piano. 
Y damau a ganwyd gan y cor oeddynt : — Adar man y 
mynydd (J. Thomas), Y Blodeuyn Olaf (lioyd), Yr 
Haf (G. Gwent), Y Boreu (Ame a Jackson). Derbyn- 
iwyd pob un gydag uchel gymeradwyaeth. Canodd y 
dosbarthiadau Tonic Soif a y rhai canlynol :— Soon as î 
careless strayed (Festa), Away, away in early dav 
(Webb), a cfaawsant ailalwad, The foot-trayeller, O 
there's music in the waters (Bradbury), La, te, doh- 
ray, me, Y Gwenth Gwyn, a Dadl y aantorion. Y dam- 
au a canwyd gan Eos Gwynedd oeddynt: — Y Gormes- 
wr ( J. D. Jones), Beautiful Isle of the see (J. R Tho- 
mas), a Gelert (Pencerdd Gwalia). Cafodd ailalwad 
ffwreso^ yn y ddwy gan ddiweddaf, y rhai a ganodd yn 
ara effeithiol. Cymerodd ran hefyd yn y Gareg Ateb 
(Gwil. Gwent), gyda Mr. J. D. Jones. Heblaw hyn, 
cafwyd Shon Duydd, gyda llawer o deimlad, gan Mr. 
Jos. Jones, Molawd Arthur, gan Miss Foulkes, Dwy- 
awd gan Miss S. Roberts a Mr. R. Thomas, jrr hon a 
ailalwyd ; Dwyawd arall gan Mri J. D. Jones a J. 
Roberts; a'r Ganig, Y Ffynon ger fy mwth (Alaw 
Dduw) gan Mr. H. Griffiths a'i «yfeillion. Yr oedd y 
Capel mawr yn orlawn ; diau fodyno tua 1500 yn bres- 
enol. Yn ystod y cyfarfod, cyflwynodd Mrs. Dennis, 
Hafod-y-bwch, J8 o Blementary Certificates i'r rhai fu- 
asent yn llwyddianus yn yr arholîad. Y mae rhengau 
y Solfaya myned ar gynydd yn barhaus, dan ofai Mn 
Joseph Owen. Rhoddid yr elw oddiwrii y gyngherdd 
at drysorfa yr Y^ol ddyddioL 



SALEM, BETTWS GARMON.— Rhoddir 8 
BwrUt o wobr yn y lie nchod, am y D6n oren ar y Mesur 
Hir DwbL T Cyf ansoddiadan i fod yn llaw y beimiad, y Parch. 
John Rob«rt« (leuan Owyllt), Uanberia, ar non cyn Chwefror y 
laf, 1887.— J. O. Jones. 

UNDEB CERDDOROL DIRWESTWYR 
ERrRI. Cynelir Pwyllgor nesaf yr Undeb yn yr Ysgol 
Frydeinig, yn Nghaernafon, ddydd Sadwrn, Bhagfyr laf. Der- 
bTnir €k>ran newyddlon i*r T7ndeb o hyn 1 hyny. trwy Iddynt anfof 
ai yr Yagrif enydd, nen ynte anf on Cynrychiojrdd i*r PwyUgor i 



bTnir €k>ran newyddlon i*r T7nde6 o hyn 1 hyny. trwy iddynt anf on 
ai yr Yagrif enydd, nen ynte anf on Cynrychiolrdd i*r PwyUgor y 
dydd hwnw. Ki ddarbynir Ooraa i gann yn y Oymanfa Flynydd- 
ol nesat ar ol y dydd nchod. 



WILLIAM JONES, 

(Chrt-y-bont, g«r Oaemarfon) 

Ysgrifenydd, 



Digitized by 



Google 



BABDDONIAETH A CHEEDDOEIAETH : 
CIHOEDDEDIG GAN E. HUGHES A'I FAB, GWEECSAM. 



COLL GWYNFA. Pryddest mewn deuddeg 
o lyfrftQ, gaa JOHN inLTON. Wedi ei haddnmo ftg am- 
rr# Gerflaniaa yBblenydd, a gjrmerwyd oddivrth Ddarlimiaa 
William Haryey, gan Brif Oerfwyr Prydain. Cyfloithiedig i*r 
Oymraeg gan y Paroh. JOHN EVANS (L D. Ffraid). T mae y 
gyfrol vn cynnwyB : Bnehedd John Milton ; sylwadaa ar oi athry» 
Uth, al fydryddiaeth ; y bryddest ; gyda nodiadaa helaeih a man- 
wli GoU Givynf a. Pris 68. 

OEIAU'E HWYR.-^Tn cynnwys : Myfanwy 
Fyohan ; oam*r Ueoad ; Dafydd ygureg wen ; Gwendolon 
Pngfa ; O dowch i'r mynyddoedd ; Owain Wyn ; Oanenon a Goheb- 
laeihaa Bwyddogol Syr Menrig Grynswth. Gan J. Geiriog Haghes. 
Amlen, Is. 

ORIAXPR BORE :'yn cynnwys Alun Mabon— 
Calon wladgar ydy w oalon Dyn— Siaradwch y ddwy— Ffar- 
wel iti Oymrû Pad— Garibaldi— Tyr'd yn ol fy Ngenelh wen, a thaa 
phedwar ngain o ddamaa eraill: gan J. Ceiriog Hnghes. At- 

/Tant o GANEUON.— Yn cynnwy» y Gyfres 

V^ Gyntaf o Eirian ar Âlairon Oymrelg, yn nghyda nodiadan 
hanesyddol yn en cylch ; bywgraffladan byrion am y prif geiddor- 
ion Cymreig ; Cantata Tywysoff Oynrm; ymgom y clebrod; stop 
«r J mizio Saesneg ; y ddafad benllwyd ; drws y nefoedd ; toriad 
dydd ar ben y Wyddf a ; Anthem Trwyaog Oymni, gan Biinley 
lUcbards : yn nghyda geiriaa ar oddeatu deogain o'r H«& Alaw- 
on, Ao. Gan John Ceiriog Hoghes. Amlen, la. 

Y BARDD A'R^CERDDOR :— yn cpnwys : 



?[antéU 81âni;Maiged iwyn noh If an; Tlyaig; Til aohwech; 
r ysbryd liw dydd. Nodiadau JSaneaiol. Barddonia6th—Bn- 
fBi]lo*r Gwenith Gwyn, gan W. Hopkln ; Gathl y gair mwys, gan 
eter Lewfa ; Dydd y brlodas ; Geni'r fvrysog bach ; Tmweliad 
Lady Menrig. Gan J. Ceiriog Hughea. Aznlen Is. 

OANIADAU MAETHLU. — Gyda Darlun 
hardd a chywir o'r Awdwr. Tn cynmwye :— Y Sabboth yng 
Nghynum ; T Sazph Bres ; Unigrwydd ; Yr Edifeiriol; Fy Nghys- 
tndd ; Awr Olaf ▼ Cristion ; Bywyd yr Annawiol ; Sarah Jane ; 
Can y Cryd ; Bacngen y Swyddfa ; Teg edryoh tuag adref ; Glan 
y Mdr; Y Golendy ; Y Gwajlgofdy ; Yr Hwyr; Bngeilgerdd: Kleo- 
nora; Gariad; Melns coflo'r amser gynt; Yr Hoeden; Pnodas ; 
Ar Briodaa Cyfaill; Odlaa'r Bedd— Emynao, àc Pris mewn 
Amlen Is. 6c.; Llian 2b. 

OANEUON GWLADGAROL CYMRU.— Yn 
oynnwys Canenon ar destynau gwladgarol Oymni ; meg- 
ys— Cenedlgarwoh Cymm ; ein Gwlad ; gwna bob peth fel Cymro ; 
priodas Tywysog Oymm ; y Ferch o Denmark; tostnriwch wrih 
y caethwas; blodan Cymm; awelon fy ngwlad; clymedig yw 
fy enw : ml gadwaf y Bibl C^raeg; mae ffordd i godl; gad i 
athryllth fyw ; mae d&on o-geng Ynghymm ; mae^ adar yn cann 
Cymraeg; O cadw'r CjniKrn dfawd ; Ho, ho, ho Tomoso ; pesg- 



Amlen Is. 

EOS CEIRIOG :—casglîad o Bêr Ganiadau 
yr hen fardd enwog HUW MORUS (Eoi Ceiriog)^ o 
Boni y Meibion, Dylf^ Ceiriog, Sir Ddinbjroh; o gynulllad a 
«Iwyglad y diweddar Barchedig Walter Dayies, A.C. (GwaUter 
Meehain.) Yn oynnwys :— Buchedd yr AwGnvr ac amlanelliad 
•i fkrddoniaeth ; rhagymadrodd, yn yr hwn y coir e^nrad o wa- 
hanol f efluran cerdd a arferir yn cas^^iad ; y iarddonlaeth| yr hou 
a ddoaberthir yn naw rhan, sef yn 

Cytoyàdion, i PHodaliont I tfalor-^wyaton, 
M<ibinogionf I Difyrolio», Dioy/oliont 

JETanMio», | MoMolUmf \ Ynglffnion, 

Cyhoeddwyd y ffwaith hwn ar cyniaf yn ddwy gvfxol (pris ISts.) 
ond gellir ei gaeï yn breeennol yn gyfrol, mewn llian, am 60. 

LLYFR TONAU CYNULLEIDFAOL. 
Yn cynwys:— BHAOLiTHhelaeth ar Gerddoriaeth Crefyddol 
Mtmboai meburoi., yn yr hwn y rhoddir penill yn engràfft o 
bob Meanr, ynghyd a Rhif , Awdariaeth, Cynghanedd, Cywair a 
Nodwedd Cyinreâinol, pob un o'r Tonan. Mynboai GwTDDonAwi:., 
yn dangoB, Rhif, Enw, Mesuran, Ac. Tonau yn 280 o nifer. Ai- 
TODiAD, yn cynwys 20 o Donan. Gan Teuan Gwtllt. Llian 8e. 6c, 

LLAWLYFR CANIADAETH. Pris Is. Sef, 
Cttres o Wersx ar drefn y TONIC SOI<FA o -ûdysga 
oann, wedi en dethol, gan mwyaf, o amrywiol lyfran y Parcfa. J. 
CuBWEjf , ae wedi en cyhoeddi ar ei ffois. Y miie y Rhan gyntof 
jii cynwyB eglnrhad cyflawn ar Nodiant y Tonic Solfa, ; a'r Ail 
Ban yn cynw^ns hyfforddiadanmanwl i ddeall ac i gann oddlwrth 
y Nodiant Cyfl^edin. Yn v ddwy Ran éeir eglnrhad ar egwydd- 
orion Caniadaeth yn ei holl ranau. Gan E. Robebtb Liverpool 



CANEUON AMRYWUETHOL CYMREKÎ: 
y mae y Gwaltti hwn yn ddetholedig o Byddiatth a BaMd- 
ôniaeth Mr. Johh WiÛjams (Gîanmoryu,TL,C.'P., GwersyUi. 
Awdwr yr " Atieient and Modem Denbiçh,» Au., ào, Amlen« la. 

„ ^ .. TN CTHNWTSt-BBTDDIAITH. 

Hanés Oarfldariaath y Cyaégr— engbzwUIliaa o wahanol fftfthaii a 
Gerddoriaeth, Azluniaa o Ofliarynan OerOd henafol gwahancil 
genhedloedd. HancB y byd. Oea gwybodaeth a rhetwm. Dl- 
wadd y byd. Keddylian a dywediadau moeBoL 

BASDDORXAITB. 

WanêodMaâùu eviegredig :— Awdl ar Job ; Aâhda oin yr ftngel- 
ion ar enadigaetii Crlst : oywydd nadolig; ptyddeai ar bîa Gatfa- 
semane ; pryddeot ar EU; oarol nadolig; dydd y fam ; emya s 
y greadigaeth ; y oroeahoeliad ; hawddgarwdh Crist 

OifanêodMada» marumadol :-^Colbdwriaeth am Mrs. Sandbaeh, 
pafodanoB; marwnad Wm. Owen, Ybw., Tan-y-gtrt; manral- 
aeth Ab Ithel ; nuurwolaeth Golyddaa. 

Ov/afuoddiadau amrywiaethol :— Pryddeat ar briodaa Tywysog 
Cymm; gosteg ar briodaa elMawrhydl; oywydd tymmeatlu 
oror Mon ; cywydd adf eilion Dinbych ; englyn i'ï bedd ; ber 
awdl ar ben Faea Bhyf el ; lllneUan mewn monwent. 



H 



goea ; dammeg y falwoden «ohalgâia ; anglynlon i*r peiriani ■▼• 
mndol, i'r fedwen, i'r Ueoad. 

Ojifafuoddiadau Sfniaeihol :— Y fam oedd jn. wylo, gyda oheidd- 
oriaeth; bngeilgerdd : proest i bryddeat fnddogol Bal: **Hcn 
Fiydain " : oaniadan Odyddol ; en^pfyn i'r morfll ; canladaa cy^ 
rinfaol nrdd y Derwyddon ; y dderwen Frydeinig ; oariad pur. 

Xnglynion :— Beddaigraph meddwyn ; i'r Rhyl ; iglyohaa Gwree- 
Bam; i'r ywen feddrodol. 

DYDDANWCH YR AELWYD.-Yn cynnwys 
Caaenon dewisol o waithian y Prif Feiidd hen a diweddar. 
Pns mewn amlen, Ib. 

OANEUON MIN Y FFORDD: yn cynnwys 
oddentu deg a tbriogain o Ganeoon ar wahanol destynan; 
gan Robert Jones Deriel. Argraffi^d ntw^dd. AwlenU, 

pATHLAU BYRION, ar Amrywiol Destyn- 

\J an ; ynghyda Daman Byrion Bhyddiaethol : at yr hyn yr 
yr yohwanegwyd '' The Siège ot Harleoh.'* Gan D. T. WilUama 
(TydJUyn). PriB Is. 

OLL WAITH DAFYDD lONAWR. — 

Dan olygiad y Paroh. Morris WilUamB (Nieandêr)^ M.A. 
Yn cynnwys :— Hanes Bywyd y Bardd, gan y Cyhoeddwr ; traeth- 
awd ar ei athrylith, gan lenan Gwynedd ; anerchiadan barâdond 
Pr Gwaith; cyinydd y Drindod ; cywydd y Daran; mawli*rCre- 
awdwr; cywydd y DUnw; cywydd loseph; cywydd y Milblyn- 
yddoedd; barddoniaeth Gristionogol; yr Amrywlon, crefyddol a 
ohyfltedinoL Llian Ss. 

CABOLAU GAN BEIP PEIRDD CYMEU 
a'i Phrydyddion. Wedi en cyfansoddi a'n casgla gan 
Mr. John Williams (G2an«ior), awdwr y *' Oanewm Amfywiaetkol 
Cymreig," été. Pris 6c. 

onnnfTBiAD :— 
Oarol L~Tôn, " Difyrwoh Gwtr Caernarfom" 
„ ILC-Tôn, « Tempest of War." 
„ HL—Tôn, " Galar Gw^r Pfraino." 
„ rv.— Ton, «* The Sniooth Lake.» 
„ PaBg V.— Ton/* Aderyn." 
„ NadoUg VL—Tôn, «« Old Darby.»» 
„ Cvnauaf Vn.-— TônjSynselia.*» 
„ Plygain Vin.— Tto, " OrooBawiad." 
„ Nadolig IX.--TAn, ** God Save the Qneen.» 
„ Plygain X.— Ton, ^* AUwedd y MeUnydd." 
„ Plygain XL— Ton, ** DoTonshire March.» 
„ Pasg XIL— Ton, ** Ar hyd y N08." 
„ Nadolig ac YstwyU XIcL 

*^ NadoUg XV.-Tôn, " Ffarwel Gw^r AberflVaw.»» 

„ NadoUg ac YstwyU XVI.— Tto, " Old Darby.'» 

„ YstwyU XVIL-TAn, " Diniweldrwydd." 

n Oenhadol XVHC. 

„ NadoUg XIX.-Tàn, «Bethlehem.» 

„ Pasg XX. - Ton, " Fenneland." 

,. Pasg XXI.— T/ln " Y CeUiog Gwyn.* 

„ Plygain NadoUgXXH.— Ton «* Ffamel Nod Phw." ' 

„ Calan XXIIL— Ton, ** AJlwedd y MeUnydd." 

„ Plygain Nadolig XXIV.— Ton, «^Mentra Gwen." 

„ NafoUgXXV. 

„ Plygain XXVL 

„ F^gain Nadolig XXVIL— Ton, *' The EroigraBt*B Fai^ 

weU." 

„ Nadolig XXVIIL— Ton, " Mentra Gwen." 

„ Emyn Garol Dyrchafael XXIX. 

„ Carol Nadolig XXX.— Ton, »* Duw gadwo'r Frenines." 

„ NadoUg XXXI.— Ton " Hyfrydwch y Brenin Slor.»» 

„ Nadolig XXXIL-Tôn, " SuBanna.» 



uigiiizeu uy 'V-jv^' 



ogle 



Y CERDDOR CYMREIG. 

AT WASMAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMRY. 

GYHOEDDEDIO DAN NAWDD ^ 

PRIT GERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. 



Rhif. 70. 



RHAGFYR 1, 1866. 



Pris 2g, — gi/da'r post, 3c. 



YSTAFELL YR HEN ALAWON. 

Yr ydym yn dychwelyd at yr Hen Psalmydd Cymreig, 
ac yn rhoddi y gweddill o'r hen Donau a geir ynddo ; — 

Gyda Psalm XII. ceir yr alaw lion : — 



:^:^r ;1-|-|-r :n=r 



O aohab bellaoh Arglwydd on, fe ddarfn'r trogarogion 




A'r hoU wirionedd ar bail aeth o bUih hillogaeih dynion. 

Mae yn amlwg fod rliyw gamgymeriad yn y ddwy 
linell gyntaf ; y mae un nod yn rhy fach yn y gyntaf, 
ac un nod yn ormod yn yr ail. 

Nid ydym yn cael un Don eto hyd nés mae y Mesur 
yn newid, sef gyda Psalm LI. Y Don a roddir gyda'r 
Psalm hono ydyw hon : — 



A^ o Q- gzicL-g^ 



-&- 



" q P o 



P=i' 



zar. 



Tm-gar-edd dod i - mi, Dnw, o'th ddaioni ty - ner; 



^^^^^^^^H 



Tmaith tyn tj enwlredd maa o'th dragareddaa lawer. 
Mae yr hen Don yma yn un ragorol dda, a hynod gyf- 
addas i'r Psalm hon ; ac yr ydym yn credu ei bod yn 



werth iV dwyn eto i arferiad, ar ol bod yn cysgu can- 
rifoedd, fe ddichon, yn llwch ebargofiant. Yr ydym 
wedi ei chynghaneddu i'w hargraffu yn yr ** Ychwan- 
egiad " at ein Llt/fr Tonau Cynulleid/aol. Y mae yn 
deUwn^ o sylw hefyd mai dyma yr uni^ Don a geir yn 
yr hen lyfr gyda Uonnod ar 7fed y cy wair lleiaf . 

Y Don nesaf a geir ydyw yr Hen lOOfed, gyda Psalm 
C. Y mae yn argraffedig fel hyn : — 



i 



:ctc2: 



fâ:a- 



zcE^i 



ri-=±rftî?:c^^-:i 



r:± 



Fr Arglwydd eenwch lafar glod, a gwnewch nfadd-dod Uaijren 

[fryd. 



roSf 



î^-3=4 



:^c^' 



^o- 



:a: 



■jCL 






© 



^.-^■^ 



122:1 



Dowch o flaenlDnw a pheraidd don, trigoUon y ddaear 1 gyd. 

Mae yn dobyg fod y nod diweddaf ond un yn gam- 
argraff ; y dylasai fod ar G, ac nid ar B. Y mae mor 
debyg a hyny fod y neb a drefnodd y don i gael ei har- 
graflFu jm Dwriadu i*r ail ran gael ei chanu fd y mae yn 
argraffedig; ond nis gwyàaom a'i felly y byddai y 
Cymry yn ei chanu tua dau can* mlynedd yn ol neu 
beidio. 

Ni cheir un Don eto yn yr hen lyfr hyd Psalm CXIII. 
Y don a geir yno yw yr hen alaw f awreddog o ba un yr 
ydym wedi cymeryd y Don ardderchog ** Nash ville " 
(Llfjifr Tonau Gynulleidfaal^ Rhif. 45). Dyma y don 
yn gyflawn fel y mae yn yr hen Psalmydd Oymraeg 
hwn ; ac yr ydym wedi ei chynghaneddu, fel y gallo y 
sawl fyddont yn ewyllysio ei ch^u yn gyflawn : — 



^^ 




P^i III. 

Chwiweision Da-w-molTrch yr Ion, Mol-wch ei entra llafar don, Bendigaid fyddo'i enw Ef; 
O godiad haul hyd fachlnd dydd, Mavr en - Vr Ion moliannoB fydd, Yn y byd lîwn ao yn y nef. 

' ' ' ^ -^ ^ I ^ ■^- J J J a JJTU J-gUQ *" 




Der-chaf - ed Duw uwch yr holl fyd, A'i foliant aeth uwch nef i gyd, Pwy sy'n gyffelyb i*n Dr 



^f£BÈ 



Duw ni? 



^é 



A A^ 







I r -^ ri' ' 'I I 1 • . 1 I - r^ - . -js.-^ p 

Yr hwn a breswyl yn y .nef, Pr ddaiar hon dar-os-twng Ef ; Gwyl Ef ein oam, clyw Ef ein cri. 






J- 



i^Ei 






uigiuzeu uy '%_jiv>'v>' 



ô'' 



82 



Y CERDDOR CYMREIG. 



Y mae ychydig ddalenan yn eisiau yn niwedd yrline 

fopi hwn ; ac os j^dy w yn gyflawn yn meddiant neb o'n 
arllenwyr,.ac os oes ynddo don, neu donau, yn ychwan- 
egol, byddwn yn dra diolchgar am gopi o'r cyfryw i'w 
hargraffu yn y Cerddor nesaf. 

Os nad oes dim yn ychwaneg o Donau yn y g^veddill 
o'r llyfr sydd lieb fod yn ein meddiant, gwelir mai 
dwnin o Donau sydd yma i gyd. Y mae naw o honynt, 
fal y gwelir, ar y M. C; ac ymddeneys y byddid yn 
canu y ddwy sill ddiweddaf o'r ail a'r bedwaredd linell 
ar un nod. * Y mae un arall ar M.B., a cheuid hono yr 
un modd. 

Gwel y cyfarwydd fod rhai o'r Tonau hyn i'w cael 
mewn hen Gasgliâdau ereill, ac yn enwedig yn Psalm- 
ydd Knoz ; y mai hyny ydyw y rbai canlynol : — 

1. Yr hen Don sydd gyda'r Psalm IL, yr bon a 
elwir yn gyffredin ** St. Mary." Fel y nodasom yn 
barod, nid ydym wedi gweled bon mewn un casgliad a 
argraflPwyd o flaen j'r hen lyfr dan sylw. Y mae yn 
gwahaniaetbu yma mewn dau beth oddiwrth y dull yr 
argrefifir hi yn gvffredin. Y gwahaniaeth cyntaf y w ei 
boa yn v Modd Doriaidd ; ac ymddengys i ni ei bod yn 
well felly. Yr ail ydyw, mai dau eilfed a geir yma yn 
yr ail adran, ac nid trydydd ac eilfed. 

2. Y Don gyda'r Ps. VI. ydyw " Martyrs." Y mae 
hon hefyd vn y Modd Doriaidd ; a gwabaniaetha oddi- 
wrth y dull cyffredin o'i hargraflfu yn niwedd yr ail a'r 
4edd adran. Y mae yn gwestiwn teilwng o ymchwil- 
iad, ai nid camgymeriad ydyw disgyn i'r cyweimod yn 
y diwedd. Tuoddir ni yn gryf i dybied mai ar y 5ed 
yr ydoedd yn diweddu ar y cyntaf. Dichon y oawn 
adeg eto i cliwilio y pwnc yn fivy manwl. 

3. Mae y Don sydd wrth Ps X. yn argraffedis yn 
Psidmydd Knox, ac yn NghasgHad Este (1595), nod am 
nod fel y mae yma. 

4. Mae y ddwy adran gyntaf o'r Don sydd wrth Ps. 
XI. yn Psalmydd Knox yn hollol fel y mae vma ; ond 
y mae cryn lawer o wahaniaeth yn y ddwy adran arall. 
Yno y maent fel hjm : — 



ZQZZCiii: 



^-^|rj-gtodg: 



^g^ 



5. Ceir rhanau o'r Don sydd wrth Ps. XII. yn 
Psalmydd Knox ; ond y mae "London Tune," Rhif. 6, 
yn y casgliad hwnw yn gynwysedig o'r ddwy adran 
gyntaf o non, a'r ddwy olaf o'r Don a geir yma wrth 
ra. LI. ; ond nid oes un o'r adranau yn hollol yr un 
yn y ddau gasgliad. 

6. Ceir y Don sydd yma wrth Ps. LI. wrth Ps. L. yn 
Kghasgliad Este, yn hollol yr un fath ond y nod cyntaf 
yn yr 2Û1 adran. Y mae hwnw yn Este ar G. 

7. Y mae hanes yr Hen 100 yn hysbys i ddarllenwyr 
y CF.BDDOTt. Gwelir fod yma ddau nod yn gwahan- 
iaethu ; ond y mae copïau henach yn pron mai yr ar- 
feredig ydyw y mwyaf gwreiddiol. 

8. Mae y Don sydd yma wrth Ps. cxiii. i'w chael yn 
Psalmydd Geneva a Psalmydd Knox, yn gystal ag yn 
Este. 

Am y Tonau ereill, nis gwyddom ddim yn eu cylch, 
yn ychwaneg nag a geir yma, oblegyd m welsom un 
o honynt yn argraffedig, yn Donau cyîlawn fel y maeut 
yn y Psalmydd hwn, er y gallem nodi brawddegau 
teby^ mewn hen Donau ereill. Nid ydyw yr hen gopi 
hwn i ymddibynu Uawer amo am gywirdeb; a dichon y 
bydd rhai yn amrywio oddiwrth y darlleniadau a rodd- 
asom, oherwydd fod yr argraâydd mor ddiof aJL ynghylch 
cyflead yr allweddau. 



Miss Wtnne. — Da genym weled enw y Gymraes 
dàlentog Miss Sarah Edith Wynne yu mysg y prif 
Sojirani a eymerasant ran yn Nghylchwyl Sorwich 
y flwyddyn non. 



AMYWIOxV. 

PoBL Y BYD Ceuddorol ys Llvndain. — ^Y mae 
gohebydd un o bapyran Llundain yn rhoddi cyfrif o*r 
cyfazfodydd a gyimaliwyd, a'r gweithiau a ganwyd gan. 
y Royal Italian Opéra yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. 
Cynaliwyd 80 o gyfarfodydd. Rhoddwyd 17 i Meyer- 
beer, 13 i Donizetti, 10 i'Gounod, 8 i Bellini, 7 i Verdi, 
7 i Âuber, 6 i Mozart, 6 i Rossini, 3 i Ricci, ac 1 i Floto^ir. 
Yr Opéras a ddatganwyd oeddynt y rhai canlynol : — 
Faust, 10 o weithiau ; L'Africaine, 8 ; Norma a Fra 
Diavolo, 7 waith bob un ; Il Barbiere, 6 ; Le |Propkete, 
La Favorita, Lucrezia Borgia, a Don Giovanni, 4^aith 
bob un; L'Etoile du Nora, Lucia, a La Traviata, 3' 
gwaith bob un ; Un ballo ni Maschera, Les Huguenots, 
2 waith bob un ; L'Elisir, Il Trovatore, a Le Nozza di 
Fisaro, 2 waith bob un ; Marta, 1, La Sonnambula, 1 ; 
a Crispino e la Comare, 3 gwaith. 

Cyngherdd Moschsles. — Rhoddodd Moschelea, hen 
gydymaith a chydweithiwr Mendelssohn, ac un o'r 
chwareuwyr blaenaf yn Ewrop ar y piano, gyngherdd 
yn Neuadd St. James yn Llundain, ** er oynorthwyo 
cleifion, archolledig, a dioddefwyr pob cenedl yn j 
rhyfel presenol ar y cyfandir." Daeth nifer o bnf 
eerddonon Llundain allan i'w gefuogi, nid amgen, 
Mdme. Jenny lind-Goldschmidt, Mdme. Parepa, a 
Mri. Benedict, Otto Goldschmidt, Charles Halle, a I>r. 
Gimz. Yr oedd y cynulliad yn Uuosoff iavm. Yr oedd 
enwau Jenny Lind a Moscheles yn ddigon i lanw un 
neuadd yn Llundain. Yr oedd y damau a chwareu- 
wyd yn mron i gyd o waith Moscheles ; a hawdd ydyvr 
deall oddiwrth yr enwau uchod fod y chwareuad o hon- 
ynt yn dra rhagorol. Am Jenny lind, dywed un o 
brif bapyrau ceSidorol Llundain: — "Yroeddyawyn 
annisgnfiadwy sydd yn ei Hais, a'r dull digymhar yn 
mha un y canai, yn ddison i gyflawn foddloni y mwyaf 
beimiadol ac awyddus.' 

Beir.^iadaeth. — ^Yn nghyfansoddiadau cyntaf Verdi, 
byddai cryn lawer o'r cydganau yn unseiniau ; a dy- 
wedai rhai beimiaid sobr a difrifol mai yrachos ydoedd 
fod yr awdwr yn analluog i gynghaneddu. Tua deu- 

rln mlynedd yn ol, dywedia yr un peth am Rossini. 
mae yn rhyfedd, >n wir, fel y mae dynion tragalluog^ 
wedi syrthio i gamgymeriadau am weithoedd a gallu- 
oedd pobl ereill. Adroddir ddarfod i Hand^ ddweyd 
un tro am Gluck, nad oedd yn deall dim mwy am 
gynghanedd na chogydd. A dywed un ysmfenydd, 
pe byddai dynion yn awyddus am fod yn hollol gyfeil- 
lornus yn eu barn am y prif gyfansoddwyr, nad oes dim 
yn angenrheidiol ond iadynt fabwysiadu barn Handel 
«am Gluck, barn Haydn am Beethoven, bam Beethoven 
am Weber a Rossini, bam Weber am Meyerbeer. 
Tystiai Gemiani y gallai Charles Avison gyfantoddi 
mewn mis ddemyn gwell na dim a gyfansoddwyd er- 
ioed gan Handel. 

Miss Francis. — Nis gallwn lai na theimlo hyfryd- 
wch wrth ganf od Uwyddiant yr eneth ieuanc hon. Gyda 
llaf ur, y mae yn sicr o ddyfod yn gantores ragorol. Y 
mae Uawer o glod yn perthjm i Miss Gedrycn, Caer- 
dydd, hefyd, am ei gofsd tyner am dani. 

Blaenatt, Ffkstiniog. — Dydd Sadwm, Mehefin2, 
cynaliwyd pummed cylchwyl flynyddol Undeb Ysgol- 
yn Sabbothol y Methodistiaid Caluuaidd yn yr ardal- 
oedd hyn yn Tanygrisiau. Beirniad y gerddoriaeth oedd 
y Parch. 0. Jones, B.A. EnUlwyd y gwobrau cerdd- 
orol fel hyn : — Gramadegiad Anthemau o'r Cerddor 
CvMREio ; goreu, H. Evans ; ail, W. Rowlands. Gy- 
nghaneddu Alaw ; goreu, E. Jones, a W. Rowlands, yn 
fydradd. Ton Gynulleidfaol, M. 6. 8 ; goreu, J. Grif- 
ths, Rhiw ; ail, J. GrifBths ac E. Jones, yn gydradd. 
Canwyd y damau canlynol, gan gor Tanygriaiau: — 
Lluoedd Dirwest, a Nant y M^^yad, ac Ar dori mae y 
dwfn ddistawrwydd ; a chan gor y Rhiw, Y Wenynen, 
Ffynon ger fy mwth, a Fy Ngwlad. 



uigiLizeu by 



Google 



MAE RHEW-WYNT Y GAUAF. 



Geiriau g 
J. Cbi&ioo Hi 


an 

DQHE8. 




















Y " 

Cyng 


Fwyalchen." 

'. L GWTLLT. 




DoH Eft. 
p Andai 

r d .,r 


m 


:d 


:S . 


^f 


m 


d 


:1, ..t. 


d :d 


:d-,r 


m 


:d' 


:t.,l 


1 p 


d 


:d 


:Si 




Si 


:1. 


Ui «jSi 


Si :Bi 


:8. 


d 


on 


:r.,d 


j m., :f 


8 


:& 


:r 




m 


m 


:f 


m :m 


m.f 


8 


•s 


:f 


Vfa 


d 


:m 


:ti 


d 


1. 


:f. -.S, 


d :d 


:d 


d 


:d 


•fa 


Mae I 
A*r a 


fiew - 
irdd 


wynt 
yd 


- o^edd 


gau . - af 
l ddoe yn 


yn rhu • o, 
blo - deu • 0," 


A'r cen - 
Yn wag 


^f« 


yn 


S.m :d : 


m.,r 


d 


D. 


C. 

:m 


1 


:1 


:m 


d' :d'.,r' :d'.t 


1 


:m 


:d.,ti 


d :d 


:t 


d 


: — 


:d 


m 


m 


:m 


r :p 


: r 


d 


:d 


:1. 


m :m 


:f 


m 


: — 


-8 


d 


:d' 


:!' 


1 :l.t 


:Lse 


1 


:1 


:m 


s. :Si : 


S, 


d 


: — 


:d 


1. 


:lij 


t. :d.P 


m :in 


:in 


1. 


:li 


:1. 


dis - gyn i 
an - ial. j 


rn 


lawr, 
awr; 




Ac nid 


oes 


mwy - alch - en 


ber - or 


. ol, 


Na 


d :r 


:m 


BaU. 

d' :d' 


:d\,t 


1 


:— 


kl 


s :m-, 


f :S.,1 


m 


:m 


:U;, 


1. :t. 


:d 


m 


:m 


rm^r 


d 


•"""* 


:f 


m :d-,r :m->f 


d 


:d 


'h.jS, 


Xû 'WL 


:m 


1 


:1 


:l.,8e 


1 


•— 


■Ia 


d' :d' 


:d' 


s 


:S 


:f 


1. :1 


•l 


le 


:m 


:ini 


1. 


;— 


■ :fi 


d :d 


:d 


d 


:d : 


r 


chor - au 


yn 


mrig 


7 


wig werdd : 


Ond ar - oi 


mae cor 


-an Dir • 


d :d 


:d,r 


m 


:d' 


:t.,l 


sm :d :m.T 


d :- 


- 




Si :S, 


•s. 


d 


:m 


rr.d 


d 


:d :t, 


d : - 


- 




m :m 


:in.,l 


rs 


:s 


:f 


m 


:m :f 


m : - 


- I 




m :m 


:d 


d 


:d 


:fi 


Si 


:Si :S. 


d : - 


- 




we»t - ol, 


Yn 


y» - 


bryd 




ac 




en - 


«M 




y 


«•n. 











C»d&Dr Cyaudi, RhilTO. 



2 Fe dd'wedir ** fod Dirwest dan eira," 

Yn gorwedd yn wan ac yn aUî, 
Heb gofio fod Pnw yn y gaui? 

Yn gwneuthur gogoniant yr haf : 
Ofl oer a chymylog y w'r diwrnod 

Os crinwyd pob ddeilen fach werdd, 
Mae haf ar ein hachoe yn dyfod: 

O cadwn yn ysbryd y gerdd. 

(9) 



Digitized by 



Google 



CLYWCH, CLYWCH. 

(TEIBAWD, NEU GYDGAN AT WASANAETH Y BAND OF HOPE.) 
Y Geiriau o ^^Drysorfa y PlanU* Ala.w Ddit, 

n^ DoH F. p 

:m.,f S.,1 :S.m :r.m f . : :1 8 :- -m :P.m 



:d,r 



m.,! :m.d :t|.de 



:d Id 

Clywch, cljwch, 



- .d :f m r 

ar f/r fe. dyr 



m :- .d :ti.d 



:ti d 

y wawr, 



:- .d :S,.d 

A'r hyfryd 



fm :p ;-.f 



p .d :t| :-.P 



t, .d :Si :-.S, 



m 8 i .8 :d' 1 8 : — :m .f 



d .d :d.m :f .f 



d -m :f .d :1l .>fi 



m 



:d r 



d :- 



8 :-.l :m.p 



m :-.d :d .ti 



hafaidd ddjdd ; Pan bydd trig-olion daear lawx 



:d d :-.fi :8i.8, 

O'tt rhwym - aa oll yn 



a : «m 


•m.m 


f 


-l 


:d.r 


d : ..', 


:Si .ta 


1. 


-X 


:1|1. 


d : i 


:d.d 


f. 


:-fi 


•t. t 



m 



se, 



:1 



:l..d 



8 •-•TQ. :r •m 



ti :-.d :t, -d 



rhydd : Goreh-fyg-a Dir - «est oU jn lan { 



•"i V. Si •"•Si îSi «Si 

T g« - ijn s/ddinewB 



d : m :f S 



d : .d:d.d 



1 :-.S rd'.l 8 :- rmf 



d .^m :f f 



m :— :d.r 



d : .d :1, .d f :-.d :li.f. d 

braw ; Awn ninaa'n wr - ol yn y blaen. 



S :- f :P .m 



m :-.li :d.t. 



d :- 



:d d • :-.fi :s,.8| d :— 

Y gonc - wegt sydd ger - Uaw. 



T Cerddor Cyinreig, Rhit 70. 



( 10 



Digitized by 



Google 



Teirawd.-pob cnawd eedtchant atat ti. 



GABBIEL 



URIEL 



AocoMF. y 

^66. I 



Poco Adagio. 



^m 



Soprano. 



?fe=F^ 



Ha.yd(I, 0*r Création. 



n: 



f2- 



i 



^ 



Ténor. 



Pob cnawd e - drych - an* 



f 



:*: 



^ 



E^ 



Poeo Adagio. 



Pob cnawd e - drych - ant 



te -'tf i b- 



^^•^^ 



^ :e 



SI 



Cantdbile. 



^m 






•Ojl^^T 




^^33 



HT» 



-f^Hff^ 



r 



-Ml 



E^4 



^— ^3E*^ 



=#=::iE 



ai'=ff--Fic 






=tt= 



at - at Ti, 



O Arglwydd, am eubwydmewnpryd, 



m. 



fô^ 



w 



=?^H^ 



JLjê^JL. 



at - at 



O Ar glwydd , am eu bwyd mewn pryd, 




A - gor - i Di dy law, 



A - gor - i Di dy law, 



^H— p ntr^^-i: 5^^^^^ 1feLi_:-!3 ^^ 3 ^i^ 




^Tt 



r ' ^ 



i 



=«=? 



^ 



^*y 



îF^ 



^ 



m 



m 



E^S 



S^îB* 



Pob cnawd, Fob 



gon - ir di - gon 



ir hwynt â'th ras, 



^îa^^=^MgrfS^^-^gp^ 



g ^g î^= E ^ 



^ 3 ^:^fe g 



â^55S,^[^ 




T Oerddor Gymreig, Bhif 59> 



TEIRAWD.— Parhad. 




cnawd e-drych - ant at - at ti, O Ar - glwydd, am eu bwyd mewn prjd, -A. 



i 



Arf^— r- 



s 



î^ -^ i:^ ^B 



fe^=^ 



={;«: 



r H ^-^-i ^ 



nr; 



cnftwd o-d-ych - ant at - at ti. 



O Ar- glwydd, am en bwyd mewn pryd, A. 




BAPHÂEt.. 



»PZ 



^=F?fr-^^^^ 



yyj^Nir rrr-^U:^^ 



Ty ' àî a gadd - i*th wyn-eb hael, 



A sy - dyn 




^ >-^ j -g 



^S 



=5p= 



^^: 



Fe^3 



FirF 



fraw tar-ew - ir liwynt, 



Cy - meri 




^-^^^^t-TO?-^^ 




/Google 



Y Cerddor Cymroig, Bhif, OD. 



( fiO ) 



Digitized by ^ 



TEIRAWD.— PuiHJLD, 




Y Conldor C^reig, Bhif 59. 



(61) 



Digitized by 



Google 



TEIRA WD. — Parh ÀD. 



f>'M f j- 



f — tr 



3EBS 



Ad - fyw - ia'r ddae-a'r oll, mewn nerth a new-ydd hoen; 




fyw - ia'r ddaear oll, mewn nerth a new-jdd hoen, a new>jdd hoen ; 



^ë^^^ 



^^^^^^^g 



fjw - ia'r ddaear oll, mewn nerth a new-ydd hoen, a ne-wydd hoen ; Ad 



) 



^m 



j^^ 



^_L 



^ 



^ 



S 



W 



É 



=3=3= 



^ 



I I 



i 



EEEE 



J __lJ-g? 



«!-=-. 



fBC 



-'-W**-!^ 



SÇS^^ 



g 



i*^ 



Ad - fjrw-ia'r ddaear oll, mewn nerth a newydd hoen. 



g^ tF^F= JJ 



^ 



^Pg 



^ 



=F=^ 



^I^TTS^ ^ 



•'vvr &> 



Ad - lyw-ia'r ddaear oll, mewn nerth a newydd hoen, 



1 




:^ 



fyw - ia'r ddae-ar oU mewn nertli s new-ydd hoen, mewn ^ ^rth a newydd 






J=J=^ 



^ 



^^^^^^g 



^^^ 



^ f^ H j : 



mewn nerth a newydd hoen. 



f^rf-f=ag^^=^lg^ 



Daw hyw - yd nerthol 



r^g'i ?-sr ^ 



^ 



mewii nerth a newydd hoen, Daw hyw - yd nerthol et - o 'a ol. Ad 

4^— 



is=s^ 



^ 



m 



;«= 



^-t^- 1 — ^" 



± 



LF_Lmc 



hoen, mewn nerth a newydd hoen, Daw byw - yd nerthol et - o 'n ol, Ad 




T Gexddor Oymreig, Rhif 60. 



C 62 j 



Digitized by 



Google 



TEIBAWD.— Pabhad. 



^ 



fenrg^ 



^ FRTr >- 



cto*n ol, Ad- fyw - ia'r ddae-a'r oll, mewn nerth a new-ydd hoen ; 



I 



ni^KZ 



^ 



^ii 



feÊ 



fyw - ia'r ddaear oll. 



mewn nerth a new-ydd hoen, a new-ydd hoen; 



WiX—-t g f i r f r==EË-f-^-jS 



^ 



^W=^ 



fyw ' ia'r ddaear oll, mewn nerth a new-ydd hoen, a ne-wydd hoen ; Ad 





Ad - fyw-'ui*T ddaear oll, mewn 



nerih a newydd hoen. 




fyw - ia'r ddae-ar oU mewn nertu a new-ydd hoen, mewn^ nerth a newydd 




pv ' ^'Pir '^^=^=^^ 



^i 



mewn nerth a newydd hoen. 



|î*fF-f-^r^i|^iF=^TiN^ 



il 



mewn nerth a newydd hoen. 



r:\ 



w ,' ' %7tr^?^3^^ 



hoen, mewn nerth a newydd hoen. 

^-=; — ^-ri — : i :. . .^ — ^-^ 



if,>; pJ""É i î.^M^^^-= Fa 



.£î^:î 



^^^Mï 



•>^ /TN ^7N 




T Cerddor Oymxeig, Bhif 60. 



/ 53 ) 



Stgut Coro. 
Digitized by V^OOÇlC 



Trbblk. 



Alto. 



Tenob. 

(Sre. lower.) 



Ba88. 



ACCOHP. 



CYDGAN.-ARBENMAE RGOGONEDDUS WAITH. 

H4TDH. O'r "Création,'' 

ViVAOE 



i 



r» N-T-5 



g n: E=s .- ?rri;^'igrF= Ée;g 






Ar ben mae'r gogonedd - us waith, 
VîVAfiia. ft_ IS A. N S. 



^ 



£in cân a 



^ 



S^^hH— J ^ 






^: 



Ar ben mae'r gogo-nedd-us waith, £in cftn a fjdd go-gon - iant Ddaw, 



fe^^^gS 



É 



i: 



?=^ 



Ar ben roae*r gogonedd- ns waith, 
__VivACE, ^ ->„ — , , m—0 — Î.JL5: 



=»:p: 



ttn 



Eln cân a 



1^^^ 



Ar ben mae'r gogonedd-us waith, Ein cftn _a fydd go -gon - iant Duw, ein 




i 



±: 



^^to^^ ^^^P 



f^=^=^-^g ^B .ë _-J,g-gZg ^!^ 



fydd go - gon - iant Duir, go-gon-iant Dnw, go-gon-iant Dnw, 






go - gon - iant l)uw, go-gon-iant Dnw, go-gon-iant Dnw, 



^ ^^--j^bjËfez^^r^d^^te 



^^ 



fydd go - gon - iant Dnw» 

^^^ 

can a fydd go-gon-iant Dnw, 



go-gon-iant Duw, 



go-gon-iant Duw, 



go-gon-iant Dnw, 

-V- 



go-gon-iant Dnw, 




) 



Or-ucli-af lor, 



teyrn-as-a byth, lia - le - Iw ia, Ha-le-Iw- 



Go - gon-edd-cr byth ei e 



nw, Or - nch - af lor, tcyrnasa byth, - - Ha-le-lw- 




y Ccrddor Cymreig, llhif 60. 



l 54 ) 



Digitized by VrrOOÇlC 



CYDGAN— Parhad. 



^^ Arlïl.ar KvtVi aî a . nnr Or-nnTi - a F Trtr tAirrn.AO-ft KvtTi _ _ _ TTa_lA-1ar_îo * 



edd-er bjth ei e 



nw, Or-uch 



af lor, tejrn-as-a bjth, 



Ha-le-lw-ia, * 



i 



^S JJfH-^^-J^^fc^^^gf^ 



Or-uch-ftf lor, 



teym-as-a byth. Ha-le - Iw - ia, 



i 



^ 



^^ 



w 



riT=e= 



? = 



ia, Ha-le - Iw-ia, 



Qo - gonedderbnh ei 




Or-uch-af lor, - 



teym-as - a bjth. 



i 



JfT'j' J^'^ 



Go - gon-edd-er byth ei e 




e - - 



nw, Ha - le - Iw - ia, Ha - le - Iw • ia, 



Go 



gon-edd-er byth ei 



Or - uch 



af lor, Ha-le-lw-ia, - 






^ 



^i «-- 



«: 



3»-m 



clj:^. 



^m 



j j 



1/ I I I 



r 



^ uj'lf 



I 



B«=g: 



i^^ 



Go - gon-edd-er bythei e 



i 



■^- 



:» 



=Si" 



^^ 



î^ 



m 



nw Or - uch 



nf lor, teyrnasa byth, 



Or - nch-af 



ifer 



::p=P^P= 



^ 



•V-y-tg- i y 



en - 






Or - uch - af lo r.tey m-as-a byth, 



3ÉI 



^^^ 



azzffzictr: 



-F— .^ 



Or-uch-af lor. 




y Cer(:di)r Cyinrcig, Rhif Gq. 



( 55 ) 



Digitized by 



Google 



Y GWENITH GWYN. 



Y geiriau gan J. Ciîbioo Huohes. 
DoH F. 



QjDg. I. GWTULT. 



.d 
•s, 
.m 
.d 



dm : s :-.m 



8. Si : d 

md :m 
d.d :d 



:-.d 

:-.d 
:-.d 



f.f :m :-.S 



d.t. :d 
rr :d 

S.S. : d 



:-.d 
: -.m 
:-.d 



sm :d 

d s, : Si 

ZQi.m : m 
dd :d 



•m 

d 

•d 

•s 



s .s 
d.t. 
md 

Si Si 



Eis - teddai merch ar gsmfa'r cm, A'i pbengan flod - ao'n dry-frith; 



.d 
•d 
•d 

1 



f.f 


:1 


:-.f 


dd 


:d 


:-.d 


11 


: f 


:-.l 


f..f. 


■t 


.- f. 



mm : s 
d.d : d 
s s : m 
d.d : d 



- ,m 

- .d 

- .s 
-.d 



mr : r :d.t, 

Il .Il : Il :- Si 

f .f : f mr 

fi.fi : fi :- .Si 



/7\ 

r .d 

Si -Si 

f .m 
dd 



gad-wV 



dar bachi ffwxdd Bhag dUgyn ar j gwemth. 



-s 
m 

a 

Rfao'i 



d d' : d' 

St 'Si ' Si 

m .m : m 
dd : d 

gan-ia - tad 



.1 f.f 

•ta 
.m 
.de 



: f 

i,.r : r 

f.l :1 

r.r : r 

deryn t6, 



:- .m 
:-.de 

:- 1 

.- .m 

A'r 



r .r 
r -r 
11 
f.f 

asgell 



:r' 

: r 
: 1 

: f 

fraitb 



•t 

;- -r 
-.d' 
-fe 



Is 
r.r 

d'.t. 
S s 



gael dis-gyn i 



•m 
d 

•s 
d 

Bhag 



f .f :1 

dd :d 

1.1 :f 

fi.fi : f. 

ofn ei fod 



-f. 

- d 
-.1 
-fi 



m. m : s 

dd :d 

s *8 : m 

dd : d 

eos facb, 



•m 
•d 
.s 
d 

A 



m.r 
1. le 
f .f 
f. f. 

dyna 



11 
f 



jd.t. 

:--8,. 

:m.r 



r d 

Si .Si 

f .m 



fi :- .Si d .d 

deim - lad plentyn. 



2 Pan wélot tithau enetb wan, 

Yn gofyn am dy gymhorth; 
Wrth gil y drwB, a glywi di, 

Mo ymbil ehwaer am ymborth ? 
Ob wyt am fendith ar dy faes, 

Gogwydda glust i*w gweddi: 
Yr oedd yr hanl, a'r gwlith, a'r gwlaw, 

Ynmeddwl amroiiddi. 



8 Os wyt am fedi gwenith gwyn, 

Gofala beth a béai : 
A wyt ti'n bau y dyddiau byn 

Yr byn ddymunet fedi ? 
Tra gwelot wlitb a gwlaw y nen, 

A'rbealwen yn baelionns : 
Wel dôs i ban «r dir y tlawd, 

A chofia'tb frawd angbenns. 



T Oerddor Cymrdg, Bhif 60. 



(56) 



Digitized by 



Google 



CTDGAN— Parhad. 



i 



;*=»«= 



:*»; 



^rlï 



S ^S£ 



Or-ach 



af lor, tejrnasa byth - 



Orachaf lor, 



teyrnasa byth, - li^a- 



^m 



âg 



m 



îs:M=r- 



w 



Mutiez 



$ 



lor, teyrnasa by th. Ha - le - Iw • ia, 

-m- 



Or- uch-af lor, teyrn - as- a 



^Sra^^g^Ei^Il^gg 



¥^=^ 



=t2=i2: 



Oruchaf lor, 



tey rn-a«-a by^ Ha - le - 1 w - ia, 



Ha-le-lw- 



^ 




^^^g^^ 



^M^^^ 



byth, Ha - le - Iw - ia, Ha-le-lw - ia, 



Ha-le-lw-ia, Ha-le - Iw 



'-^■ 



^qg=p 



1 



*:3K 



teSz 



^^=1 



P=^ 



i=^ 






ia. Or - - uch-af lor, tcym-as 



- a byth. 



^^ 



Ha-le - Iw-ia, 



Go - 



gon- 



Ee 



»- - «P i J ^ -tni-^: 



1^ 1^ n 



:îic^ 



Go - gon-edd-erbythei en - W, • Go - gonedder byth ei en - w , 




=.^ 



r^-- 



M 



1 r 



^ 



F--*^=^l 



zJ=J. 



fi^: 



f:p=p: 



^ 



I L 



n* -^ sves 1 



Go 



^^^^m 



gon - edd-er byth ei en - 



lia - le - Iw - 



EE 






nedd-er bvth ei en 



w. Ha - le - Iw 






ÊSÈ 



^^ 



^se=p= 



^^^^-i^-^ 



g= fcL£l~^ =g F=^ 



la, 



Go 



gon - edd-er byth ei en 



-M- — m — P-*^F 



TJ ■ J^J=J=^ 



-W-9 f-W-f- 

I ^ 



J. 




Ha - le • Iw - ia, Ha-le - Iw - 



m 



^^ 



■^ à é- 



:^ 



-^^ 



te 



-z~ 



f—w 



pfr^ 



*r— ^ y a 



^ 



^ 



T Oerddor OTinralg, l.Ut n. 



(67) 



Digitized by 



Google _ 



CTDOAN.-Pawld. 




teyrn-as - a bytb, 



^^ 



Ha - le • Iw - ia, Ha - le - Iw - ia, Ha - le - Iw - ia, 

X N 



^^^^^m 



lor. 



teyrn - as - a b> th - 



Ha - le -Ivr - ia, HtT- le - Iw • 



m 



^M^ 



tv— ^ 



r » 



m 



:^ 



- ]f u U-^ 



:i3* 



f#- 



a bjth. 



Ha - le 



Iw - ia, Ha-le "Iw - ia, Ha - le • Iw • ia, 



-^—M' 



^ 



^ 



^^ 



i»_«- 



■tï^=Î2=h 



Or - nch-af lor, 



byth. 



- Ha-le - Iw - ia. 




T Cerddor Cymreii;, Rhif Gl. 



(.53) 



Digitized by 



Google 



CTDGÀN.-^Fakhàd. 



* 



=5=F 



^ 



Ha-le - Iw - ia« 



={^ 



*^ (5o - goa-édd-er byth ei en - - - - w, 

*- Go - ffon-edd-er byth ei en - - « - w, 



^J-J^— K-^ 



Ha-le - Iw - ia. 



Ji 



^ËÊ 



^^g 



^^E2E 



Go 



gon-edd-ei byth ei en - 



Ha-ie - Iw - la, 



m 



^:£Ê 



mdiz 



I 



Ha-le-lw- 




T-I-PS; 



^^ ^l^^^ f t^^^i^ ^Ê ^^^iJ ^ Ï ^ 






X N N 



-Q£ 



g 



m 



■ m # 



i 



Ha-le - Iw - la, Ha-le - Iw - ia, - - 



g^^ 



s 



Ha-le - Iw 



^"^=1 — prt^ ^ pg 



*Z3t: 



^E: 



Ha-le - Iw - ia. 



Go - - gon-edd-er byih ei en 



— C-g-CJÎz È 






^i 



Ha-le - Iw - ia, Go - - gon-edd-er ki^^ ei en • 



-'i -g- 



^ 



"52=?: 



Hal-le - Iw - la, Go - gorf-edd-er byth ei en 




T Cciddor Oymreigi Bhif 8L 



^ W) 



Digitized by 



Google 



SEREN HEDDWCH. 



I 
I 





DoH E. 








L. Makov. 


Tbsble. r 


d :-.d 1 d :d 


r :r 1 m :r 


m :- m 1 m -te 


à :1 It :- 


Alto. 1 


d :-.d 1 d :d 


t. :t. 1 d :t. 


d :-.r |d :d 


t, :r |r :- 


Tbvob. I 

Ba88. f 


lll:--lll|]ll :111 


S :8 1 8 :8 


8 :- .80 1 1 :1 


8 :fe 1 s :— 




d:-.d|d :1. 


8i :8i 1 d :8i 


d :- .t, 1 1, :r 


m :r |8, :— 


Ser - en Hedd-wchI i*r crwydrcd - ig 


Hy - tiji j-w go • leo - ni hon ; 


d':-.d' |^^d' :t.l 


8 :- -m 1 m :r 


d :- |r:-.r 


m :— 1 — : — 


m:- -m 1 f:m .s.f 


m-d |d :t 


1. :- It.:-.t. 


d •- 1 - :- 


s :- .8 1 8 :d^ 


d^:-.8 |8 :S 


m :— 1 s :- .8 


8 :-!-:- 


d:-.d |d :d 


d :- d 1 d :Si 


1. :— 1 8, :- .8i 


d :- 1 - :- 


0! sir - iol - a'r mor - wr un - ig Draw ar y don 


d' :- .d I ^^tf :t 1 


8 :- m 1 m :r 


d :— I m:- .r 


d :~ 1 - :- 


m :- .m 1 fm :8 f 


m :- d 1 d :ti 


1. :- 1 d :- .t. 


d :- 1 - :- 


8 :- .8 1 8 :d' 


d' :- .8 1 S :S 


m :— 1 8 :- .f 


m:- 1 - :- 


d :- .d 1 d d 


d - .d 1 d :8. 


, 1. :— 1 8. :- .8. 


d :- 1 - :- 


0! sir - iol - a *r mor - wr un - ig 


Draw «r y don. . . . - . 


Seren Ffjdd, gan ballo 'i hjd 
Pan y llwyr ddiffygio't troD 
Dod i'w fynwe» nefol gryfdei 
Draw ar y don. 


er, 

» 


Seren ddwyfol, arwain bellach, Seren Gobaith, ! Uewyrcha, 

Dwg y crwydryn adre 'n lion : Ar y storom olaf bon, 
Profwyd ef yn gyflawn mwyach Nés y'try 'n dragwyddol bindda 
Draw ar y don. Draw ar y don. 

Cyf. gan Islwtn.. 



RHOSTN DIWEDDAF YR HAF. 



DoH £. 
Larghetto» p 

à »,r 
dj.d 
m^f 
d^d 

C. Cres, 

- : 8.,m 

- rd^d 

- : m.iS 

- : d..d 



Alaw WrDnELio. 
Gyng. /. Owyllt 



m. 


: d' 


:1..8 


S. m :- 


- : d.,r 


d 


:m 


:f„m 


md :- 


- .• d.,d 


s 


: 8.,d' 


:d' 


d'.8 :- 


- : m.,f 


d 


: d 


:d 


d.d :- 


- : d .,d 



m 
d 

8 

d 



: foin 

:d 
: 1..S 



d' :d\t 

m :d 

8 : 1.8 
d •■ii.Bi 



f 
l.-.t. 



sm : - 
d.d :- 
m.8:- 
d.d :- 



s.,m 
d.d 
m vin 
d.,ti 



dim, ritend 
d^ :d\t :lJ80 

d :mT :dJti 

m :mf :m 
liMti:d-r •'m-iHi 



:tMd 

• 8t., d 

pp D.C. 



i.,t 



d 
m 



Byma Rosyn diweddaf yr haf wrtbo 'i hun, 
Ai dyner gyfeillion wedi gwywo bob un ; 
Blodeuyn na blagur nid oes ar un Uwyn, 
Adiewyrcha ei Bwynion nac a adsain ei gwyn. 
Ni th adawaf di 'r nnig i nychu fel hyn, 
Dy rai anwyl sy'n hnno, cwsg dithau'n y glyn; 
Dy ddail a wasgaraf dros dy wely yn awr, 
Lie gorwedda dy gcraint, heb na bywyd na sawr. 
Boed i minau mor fuan gael huno mewn hedd, 



Tis tbe last Rose of summer left blooming alone, 
Ail her lirely companions are faded and gone ; 
No flowV of her kindred, no rose-bnd is nigh, 
To reflect back her blushes, or give sigh for sigh. 

l'U not leave tbee, thon lone one, to pine on the stem, 
Since the loTely are sleeping, go, sleep thou with them * 
Thns kindly I scatter thy leaves o*er thy bed, 
Where thy mates of the garden lie scentless and dead. 

So soon may / folio w when friendships decay, 



Pan y coÛo îj nghalon ei rhat hawddgar i'r bedd ; And from love's shining circle the gems drop away ; 
Fan fyddo 'm hanwyliaid wedi hedeg bob un; When true hearts lie withered, and fond ones are flowB, 

O I pwy a breawylia 'r byd oer hwn ei hnn ? Oh ! who wonld inhabit this bleak world alone ? 

Cyf. I. GWTLLT. MooBB. 

TCarddorOyinr«ig,Miif«l. (60) C^r\r^n]o 

* Digitized by VrrOOy IC 



CTDGAN'Pashjlb; 



i 



I^TJ 



u^ ff ^^ • i«'B!!i; (' i r --iî-rffi 



Or- Qch-af lor, 



seyra-as-a byth. 



Or - ucb - af 



4 ^ ^ * Pl^ 



iÈAJ . J'J . JB 



5 



■^ 



Or-acbaf lor, teym-as - a byth, teyrn-as 



r bytb, 



T3Z 



r I H J J^gliff^^ ^ ii 



123 



17, ei en 



Or - acb-af lor, teyni'aB » a bytb^ 



evt " . r3^' ■ r.r \ 



vc 



Et: 



i - 



w, Or - ncb - af lor, teyrn - as 




^^^'^ Ha-le-lw 



HO! 



C i: r. r P P nt^j^gT-r 



a - le - Iw - ia, 



Ha - le - Iw - ia, Ha - le - Iw - ia, 



- Ha - le • Iw 



m^ 



ighr 



^ 



^^ 



^ 



g— P-4 



Ha - le • Iw - ia, 



^a= 



Ha-le-lw - la. 



Iw 



^ 



S^ 



-H-^ 



^^gg 



M-S- 




r 



=3^ 



51=3=* 



i 



j- 1 j j 



I 



izn: 



5E 



É 



ï^ 



-i-^uj^-a^- 



^ j. ^ j ?^^ ^ ^ ii»^ - 



^7- 




fe S-f- ^ i.Juff mH,j7'j 



Or-nch-af lor, 



ia, Ha - le - Iw - ia, Ha - le - Iw - ia, 



Ha-le - Iw - ia, Oracbaf lor. 



i 



■^ 



^m 



I "H ^ ^ 



W 

ft-le - Iw 



? — ^ff r -^ : 



F=l»= 



1?=;?: 



ia, Ha-le - Iw - ia, 



Ha-le - Iw - ia. Ha - le - Iw - ia, 



:^ 



Or-ucb-af 



S 



^ff 



P3^E 



Ê^E^SSi 



- la. 



Ha-le-lw - ia, 

fcitit=it 



Or-nch-af 



^^^^^^^^a 




7 Cfliddor Cyinreig, Bhil 82. 



(61) 



Digitized by 



Google 



CrOGAN.— Fi.RHAD. 






teyrn-as-a byth, teym-as-a byth, 



Ha-le-lw*ia, Ha-le-lw - ia, Ha - le - Iw - 






:t: 



tejrn-as^a bjth, teyni»ai-a byth 



Ha-lelw-ia, Ha-le-lw-ia, Ha - le - Iw 




ia, Go-gon-edd-er byth ei en 



w, Or - nch - af lor, teyrn - as - a byth. 



^'^^^H^d'^^U—h^^^ 



y ! F- 



Mh 



gq^==gTg=FI^ 



Or-ach-af lor, teyrn-afl-a byth, teyrn-as-a byth, 



Jîp- 



EE 



i 



teym-as-a byti] 



ê 



•OP- 



^ 



ia, Go-gon-edd-er byth ei en - - w, Or-uch - af lor, teyrn - as - a byth, 



^ 



r2- 



ip?^ 



û- 



p n n- 



hJ^I/ tr 



^ 



»=»: 



Or-nch-af Idr. 



) 



tey m-as-a byth, tey m-as-a byth, 




1^ 



ffS^ g g7''^fF^^p rgzHx i^Tt > ^^^-; rqzgr ^ >. - | ^ 



teym-as-a byth. Ha - le - Iw - ia. Ha - le - Iw - ia 



it^-^ JU ^-ëi — I H J^MiZ-q-^s^ u^^*i j'M-f^ 



^ 



teym-as-a byth . Ha - le - Iw • ia, Ha - le - Iw - ia. 



^ teym-as-a byth, Ha • le - Iw - ia. Ha - le - iw 



Wl 



teym-as-a b^h, 

-V - - ' 



^rX-:4^ -. 



m 



a «J ^ «J f^ tsr 

C 1 U 1 g^F?=^ 



teym-as-a byth, 



Ha - le - Iw . ia, Ha - le • Iw - ia* 




Y Oerddor Oyxnxeig, BhitO. 



Digitized by 



Google 



UNWAITH AR FY NGBUDD^ 

GANia 



T Geirian gaa 
Mlr. Thomas Jovsti Bangor. 



Db. Câlloott. 
Treftiedig gan Isaîaw, Bangor. 





Doa B. (M. 72.) 


Trxbli. 


d' :-.t |d' :1 


Alto. 
TnoB. 1 


d :-.r 1 m :f 

Un - waith ar fj 

: 1 : 


Baaa. 1 


1 
•• 1 : 



8 : — 

m : — 

ngradd. 



m.r :m.f |8 J :t.B 



I 



d' :- .p |m' tiP.f 



m 

blo- 

d' 



f :8 I m :f 

f :r I m :d 

deu - ai rhoi - tu 



m 



coch, 

8 



-Ir 



-|t. 



:S, 
Ond 



:d 

i8 



I 



d 

8 

d :d 

weiih - ian 

8 .- I 



m 

'noch. 



wele 



|r 
la 
It. 

gwy 
II 



m :- T- fâ :d.d 



1, :- P- :Ui 



■ B 
wo wnaeth 



llwyd 



:1 t^ .11 



m :— ! r :- .d'd :- I 

d :-|t.:~.dd:- 
8 ;— I 8 :- .1 



Si !— |8.:-.8i 



m:-| 

d:-| 



d'.d' 
Htm 

Wele 



|t :-|l :-.8 

S :— |f:-.»n 
Hwyd yw fjr 

•• I : 



:— 1 f >.m 


m :- 1 


:8 


:- 1 r :-.d 

d yw fr 


mocn, 


:d 

:d' 


= 1 •- 


•■ 1 


:m 



vêle Uwyd yw fj moch, 

|1.8:l.t|d'.pi:in'.d' 



d :f In^f ;s.m 

I :f |8 :8 

f :r|xn :d 



s :- |-:d'.S 
P :— I— :in.d 

S :— I— :8.8 



ti :— I— :d.m 
Ond weithian gwy - wo wnaeth, welc 



m: 

d: 
8: 
8 : 



I r :-.d 

|t.:..d 

If 

I S, :-.8i 



:-!- 



mm :— — 



;m.m 

Canys 



1 :* I t rr' 

crwydro 'rwyfdrwy'r 



1 :- |m:- 1 
gor • phwys pawb 

d' :— |8e:— 
ioa tra 

1 :d' |t :r' 
crwy-dro 'rwyf drw/r nos 



1 

gor 

d' 



m' rm':m' 

phwys pawb ond 
(à} :- 
ond 

|m' :— 

tra 



Canys 



m' I— :m^ 

~, tra 

m-ml :d^ ItT^ 



crwydro 'rwyf trwy'r 

:m.m 

Canys 



m':— i— :— 
jror • - • - 

d' ;— |se:— 

nos tra 
1 :d^ |t : r' 



I :m.m 

Canys 



m^ :m^ m' :— | r' :— 



m' :m' . __ 

fi, tra gor-phwys pawb ond 

t '- rd':-,l :1 lia 
fi, tra fforphwys pawb ond 

ÎBwb • • . - ond 
!— f :— I— :f m:— 
gor • phwy* pawb ond fl. 



fi, 

se:— 

fi, 

t :-| 
fi, 



nn'r' 

Ae yn 



d'.t 


:dM I f 


tr\ 


BgO - 


leu gwany 

: 1 : 

: 1 : 
: 1 : 



tj. :t;8 I m 

lleo '• ad yr 

: ! 

: I 



7 Cerddor Cymreig, Bhlf 82. 



1.8 

w 



Lf I r :r' 

fy chwerw, 
a fry fy 



d':-|t : 

chwe - rw 

1 :— |se: 
chwe - rw 



I 



d' 

r 

gri, 



ii':- 

a 

rt 

a 



:m.m IS :l.f |P :tc 
Âc yn ngo - îiëâgwaB y 



(63) 



Digitized by 



Google 



UNWAITH AB Ff NQBTrDD.-PABHjLD. 



) 



t :- I m' :- 

fry ,*y. 
S :— — : 1 

fiy ' . fy 



S.f ;8.m| d 

Uea ' aA yr 



a 



1 

chwe 

f 

chwe 



fry 



r' :— 



I 



:f 

rw 



DoH A t 

— I d' .-m' r :- I d 

- - • m rw 



m 

g". 



se 



- 1 - =v 

I f 

mil ?d 



fritt :tl 

fy cbwe-rw gri, a fiy fy chwa - rw 



SOi:— IJi 
chwe - rw 



t. :-|l. 



m,:Be, I 1» ri* 

^^ . ^ 
:in I zn :i 

gri, a fty ^ 



d :-|t, :- 
Il :— Isei'.- 
in:— |~:P 

mt:— Imi:— 
c|iwe - 1 



li :-|- 
d :H- 



"Don. D 



I 



d':-t|d':l 
d:--.r|in:f 



m:— 



Il :-!-: 

gri, - TJn-waith ar {y ngrndd* 



d' :-.t ! d :1 

Un • waiât sr ' fy 

d :--.r I m :r 
s :- I ;1 
•:d 



s :-| 
ognidd 

m :— I 



:1 

blo- 

:f 



d' :-.d'| 1 :f 
dea - ai rfaosyn 

d :-.dIf :f 



d': -d'il ./ 

deuai riLoeyn 

m:-.mlf :r 

s :— I : 
d:- I : 



blo • den - ai rbosjn cocb* 



8 : — 

cocb, 

m: — 



— :S 

7 

— :m 

t 8 :S 



:d I m :d 



f : 

rbos 

r ! 



m 



s :— 8 :— 



blo - don - ai rbos 



|8. 
yn 



8, .— I 8. :— 



m 



r :r 



d :— I t , :t, 
8 :— I— :8 



S, : 
eoch, 



I- :S. 



mr :m.f |8l :ts 


tf :- J- :d^ 


d :d |r :r 


m :— !— :8 


8 :8 {8 :8 
d :d |t. :ti 


1 :- 1 8 :- 
Ond 

lr8i:lrt,|d.r:md 



Ond weith - ian gwj-wo wnaetb, 



Ond 



< 



1.8 :l.t I d'.r' .m'a} 



weitb-ian gwy - wo 
f •:- I s : - 

1 :- 18 :- 

f :— I m : — 

weith . • iwi 



I 
11 



f.mi:r.d'|t :8'.fm':-I 

wnaeth 

8 :-| 

d' :-| 
d î- I 



1 :- |S :— 
f :- |8 :t 



r 

gwy 



|t :-|l 
llwyd yw 



> 8 8 

fy ,mocb, 

-.mim 



:8.8|1 :t.t 

wele hwyd yw fy.mocb, 



- I 



- I 



:- 18 ■:- 

WO 



r.fm :— |r :-.dd :— I :d'.di 

wele 

d :— |t, :-.dd :— hm.m 



:l..r 



8 :— |S :-.8 

f f 8 :— |8i :-.8i^d 

wnaeth, wele. llwyd yw fy mocb, 



m:— I : 



11 

wele 

u 



s :- If ; 

llwyd yw 

m :— I r 



m m 



■1 



mocb, 

d 



I :s ll:s:l.t|d'.r'an'.f 



Ond 
:d 



weitbian gwy 

d :f I m 



:2n.in| f rss 1 :— | :ml f :r |m :d 

wele llwyd yw fy mocb, Ond weitbian gwy - wo 



! 



s' .T^ 1 m', rd'.s 1 

wnaetb, a wnaeth wele 

8 '— \ — -sin 

: I :d«d' 


m :— 


1 d^ :- 1 


— 


:m 1 f :P 

- yw fy 

:a 1 r :t, 

:- 1 - :f 


d :- 


llwyd . 
d : — 






moeb. 


Im :- 


.— 


CL :- 


8 :— 


1- :- 


S 


m :- 


t, :— 1 ^ :in.m 


S :— 


I- :- 


S» 


^- 1- :Si 


d : 


wnaeth wele 


llwyd 


yw 


fy mocb. 


T Cerddor Oymiwig, BUi 63. 




C64) 




Digiti 


7ed by V 



Google 



» . Y SEKEN UNIG. 

y geînau gai R. J. Dxmbl. (CANIG ) •" Caradoc ah Bran,*' lef AjJlw Ddit. 



Alto. 



IST 

Tbmor 



2lfD 

Ténor. 



Ba88. 



ACCOMT. 



Moderato, mt 



^^^ ^ $i5 ^^^ir5^-^ lj^^ 



Créa. 



Ser-en tin - îg, aer - en dlos, Addurt wyti'r dywelli 



, i'r CLj - well nos, Ai 



i^ 



Addam 



^ 6er-en un - ig, ser - en dlos, - - Addurn wyt i'r dj - well nos, i*r 



^^m 



gi^^^^^^^ 



¥. 



Ser-ea un - ig, ser - en dlos, Addnrn wyt i'r djrwell, iV dy - well nos, Addurn 



Iff ElE^^E3=d^ ==^3^=EE ^=^=E^ -j — d 



ÈE 



e 



Ser-en nn - ig, ser - en nlos, Addam wyt -i'r dy-well nos, Addurn 






^^m ^^ 



SE 






:p=pi=:pi 



JD«Te*. 



I I 



^=^F^ 



Dtm. 



Solo, adlïb, p A tempo. 




ssr 



N-W-4-J =g 



^^^^^^ 



i 



^ 



S 



wyt i'r dywell, dywell nos, 

>: p*-ÎS r-«= 



^^1^^ 



w-'-w 



Un - ig ar dy ben dy hnn, Denol yw, donol yw, Den-ol 

-JV««-# ?s — I 



=!?=F 



m 



5EE=i!^ 



m 



*^=F 



-* t^r i 



i? 



well, i*r dywell nos, 



1 



^ 



3:5 



d: 



S 



wyt i'r dy - well ^ nos. 



M± 



Denol yw, denol yw. Den-ol 



g^^^^ 



^^^Ë^^ 



Den - ol, donol, y w, denol y w, dy 



-- — r^- 



^^ 



ZMZWt 



wyt i'r dy - well nos. 



^^ 






Denol yw, Denol 




^ 



yw d^ lan - deg lun, DenoT yw dy landeg lun, Denol yw dy lan - dcg lun; Er i ser sydd fwy na 

—■ ■ ■ l it im ■ " ■■■ - j » r — y " aw .y i J~ -"ti — ^ t^ , ' r 



3^^ 



=M^ 



t-i — 



yw dy lan- deg lan, uënol yw dy lan - deg lan 

0>* , if 



i/î 



iÊEiS 



3il=ï 



sS 



dyîandeg lan; Er iser sydd fwy na 



*^ lan - - - deg lun, • dy landeg lun, Denol yw dy lan- deg lun: Er iser syod fwy na 



1^^ 



- deg lun, dyîandeg lun, Denol yw dy lan -deg lun; Er iser syadfwyn 



yw dy lan-deg lan. 



dy landeg lun^ Denol yw dy lan - deg lan, Er i ser sydd fwy na 






Zjrr r 



* Ba T Ôftais hon m arstadlcaol yn Eisteddfod Birk«iili«ad, Madolia. l&m^ 



m 



sf-p 



iâ - 



* Ba 7 Ôftaig hon yn gyatadlcaol 711 Eisteddfod Birkanhsad, Madolig, 
T Cerddor Cymreig, Bbil68. ^ 65 ; 



;u uy 'V-J vy v^' 



ô'' 






M 



K^ 



Iti 



thl Gil - ic 



Y SERENf UNia— Parhab. 
, P Créa, 



PP 



m: 



't^Ë^: 



N^ 



io draw a*n gad • ael ni, Gil - io drnw a'n firadael ni, 

J-M _ I m m r ^y ^ "**"^» » — t-P—^— 



1 



3E2I 



* 



thl Gil - lo draw a'n gad - ael ni, Gil • io draw 



m 



:^^i^ 



-n^^ 



:^=3=i. 



^1 



it:*- 



: ^'-t : 



it 



a'n cidael ni, 



:-^^ 



(j)il - io 



thi Gil - io draw a*n gad - ael ni, Gil - io draw a'n gadael ni, Gil - io 



-.M=rË 



^^m^^^^m 



mè^: 



thi Gil • io draw a'n gad - ael ni, - a'n gadael ni 



---». „^ p Créa, ^:^s^ pp p 



i 






i 



? 



*=«=fc:.- 



jîfc 



^ï 



a'n gad - aol ni. 



Dal î ol - eu wnei o hyd, 



^,é b • J^ ''=^ ^ë 



3^^eIë^^^ 



?-*—<*- 



draw a'n gad • ael ni, 



r^-^=4= 



rtËfti 



_WlJ?_ 



Dal i ol - eu weni o byd, 
.^1^ — a»--^^ , créa.. 



draw ft'n gad - ael ni. Bal 1 o1 - en wnei o hjrd, 

' -=r r '"P P-r' f^ f m m ^ ' f^-^^ ~^^^^—^^f^- 



m 



Uali 



^i^ËE 



±^Êztl 



E^ 



i 



aEiz^^ 



a'n gad - ael ni, Dal i ol - en, Dal i ol - en wnei o fayd, 



m 



\$ 



fet 



SaU. 



SÊiÊE3E^ 






F==:^:j- r j-|-1^-l-i-4t4 =j^ j I ^^= ^=P 

t ^ j0^ yt-n^,ft^ fc 






^ Cres. -». _5* 



^ pt£=^=te ^£ 



,.y..,Jt?^it 



Ê^^ 



r^ 



f 



i 



^fe^s 



m 



^ ^^=& ^^EE^^. 



m 



s^A — 1 — # >»«= — ' ■ — i- — ^ — m — ^ Q^v_^ ' 

Dal i wcna ar jr byd, i wen - u ar y byd. 




Dal i wen -a ar y byd, 



i wen^- n ar y byd. 



i^^^l^^^^^H^^ii^ 



^m 



k 



i wenn tr y byd, i wen • n ar 



y byd. 



P= 



^ 



:?cr: 



:a: 



m 



Dal 1 wen - n ar y byd, i wen - u ar y bydT 






i 



T eorOdor Ormrelf, Blitf 18. 



r66) 



uigiiizeu Dy 



Google 



Aîfeçreitû 



^rn^Z 



Y 8ERRK tTNIG.— Faiuui>. 
P > 






r&- 



i 



Dysg i min-att ser-en dlos, Gann vn y dy-wcll nos, 



Cres. !* 






^S 



Dysg i min-aa ser-cn dlos, Gan-u yn y dy-well nos, Dysg 1 min - au ser - en 



^-r'°— r^ 



^ 



lE^ 



^EE 



:>- 



^^^ 



Dysg i min-aa ser-en dlos, (jan-u vn y dywell dos, 

' CreB, t 



g^^^i^^^ ëg^^ 



Dysg i min-au ser-en dlos, Qan-u yn y dy*weU nos, Dysg i min - an ser - en 







^ . # — #- 



3HEE 



Allegretto. n{f 



P. 






Cm. 




W^-^ i ^idc U - ^S ^* J^ J"^=Fj i^ * ' F" r J^g'g^-F 

*^ Dysg i min-au ser-en dlos, Gan-u yn y dy-well nos, yn y dy-well 

^ dlos Gan-tt yn y dy-well nos, gan-u yn y dy-well 
U-4rr CVe«^^-- ^ , — -— ■ >, p H. — !ta — I — fc.— s — 1 — ki>H^ — ita — r "" ' "i ^ \ r- 



^ DvBor i niin.an BPr.ian rlloa. OATi.n vn v Hv.w 



^ 




fa^|;E^Ë^g^ 



î^i^^ 



tî^xrMz 



^E^g SEgEë^ 



^^ 



Dytg i min-au ser-en dlos, Oan-n y^ y^ dy-well Dos,jptn-a yn_ y dy-well 



*an-u yn y ay-weil nos, 



m^^^È 



dlos, 



Ganu yn y dy-well nos, yn y dy - wel), 



^^:-i^______ — , — jrH- -:i-jg--|L.:e i -^-i:3L,,Z3- ^ ^ _ 



^^ nos, I^y«p i nai'^ - ■« ser-en dlos. 



fsurJSntszjizftrS 



Ét=;=*itp=ii:*i 



SI 



^ 



23 



ig — g- 



Dysgi min-au ser-en dlos, Gan-u yn y dy-well nos. 



^sm^^ ^^^m^^^^: 



nos. 



P^ 



SEE 



Dysg i min - au ser-en dlos, 



Gan-u yn y dy-well nos, 



ts=^ 



^^^l^^l 



=Ç=7e: 



y dy- 



3^ 



5==F 



i 



Dysg i min • an ser-en dlos, Gan - u yn 



^^m^^^^^ ^^ï ^ h^ ^ 



F-^^ 



well nos, 



-Vi 



^ 



^ESEEff 



Dysg i min - au ser-en dlos, Gan - u yn y dy-well nos Dysg 



nosi 









^^É^ 



T OMddoi Oymnig, BUt as. 



C67) 



Digitized by 



Google 



i 



fcr: 



Y *SEREN UNia— Parhàd. 

pp JRaiï. mp A tempo. 

ztsirsfz 



-N:l-4S-Z ftl=g5 



fe= 



IÎ5I 



1 ^ S -a — d^--T 



■ s . ^1 M-T-T ^^r-^ p 



y dywell uos, Dpg i min - an ser-en 




w^^^ 



ynj dywell nos, Dysg i min - au ser-en 



m 



=te=fE 



^^ 



y dywell 



rtïrtz 



^^ ^S ^feE ^ ^^^ 



yn y dywell nos, Dysg i min - au ser-en 
Decres. Dim. -^ -^ 



min - au ser-cn dlos, Gan-u yn y dy-well nos, 



ifcrtf 



B ^£ g 



Dysg i min - au ser-en 







^^^ 




dlos, Gan-u yn y dy-well nos, Gan-u yn y dy - well nos, l>ysg i minau ser-en 

^' ^g,^ ;: — -- /7\ -f :>■ ,^ >- 

J r - ' " -. — ^ - m. I I _ — . I II If/ ' 1 ^ — ■ g fc " ■ .M^»»^ — 



dlos, Gan-u yn y dy-well nos, Gan-u yn y dy - well nos, Dysg i minau ser-en 



^ËiËgÉ^Efegg E gg^^^^^J^g^^^^^ 



I 



dlos, Gan-u yn y dy-well nos, Gan-u yn y dy - well nos, Dysg i minau ser-en 




^^^^^^^^ 






^^ /^Ina rïoTin -«rn v Hv.urAn nna fïnn • ii vn v nv . wpII Tint 



dlos, Gann yn y dy-well nos, Gan - u yn 7 ^y ' weU nos. 



^ 



m 



3P=p: 



= ^=P- 



^ 



iS-i» 



■II5I 



i 



:P^=^ 



^ 



dlos, Qann 



yn y dy-well 



t 



no», Qan-n yn y dy - well nos, 



■JîzzÉrr*: 



^^S^^E 



s sig^is 



»p? 



i^ 



^ 



dlos, Ganu yn y dy-well nos, Gan-u yn yn dy - well nos. 



dlos, Ganu yn y dy-well nos, Gan u yn y dy - well nos. 




Y Certlilor Cymreig, Rhif 68. 



uigiiizeu uy x_j v^'v^'pt l^ 



DYDDIAU DYN SYDI) FEL GLASWELLTYN. 

(ANTHKM.-^5r «offadwriMth aia y diweddar William Owen, Porthmadoc.) 
Psalm cm. 15, 1«J^ ^^ ^^^^^ Gan « Madog ap Gryffjrdd," sef Gwiltm G wskt-^ 



Alto. 



Tbnûb. 
(Sve. lover.) 




Dydd - iaa dyn «ydd fel glas-wellt-yn, 



^- '^ Jp^^^jjj. J. ^ ^ 



IS: 



■|. ■ il, ^''" ' T " i 



-g- -I&- 



1^- 



Dydd - iaa dyn sydd fel glas-wellt-yn, Dydd - - 



S 



^ 



^ 



^ 




Dydd- iaa dyA eydd (%\ g1a8-welit>yii, Dydd 



dyn 



•ydd fèT^ gla« - wellt-yn, Dydd-iaa djrn 



^ydd fel gïST 



)S3 



^ 



^ 



ï 



^ 



:t: 



rrnfc 



dyfa 



sydd fe 



fel glas - wellt - yn, 



:t 



^ 



Dy^d 



Uu dy^ 



^ydd fel gis 



m 



WF^ 



<g * g 



^ 



It 



dya sydd fel glas-wellt-yo, 



m 



^ ^^^ns-^ j^jjjg ^rsb^^^p 



zz 



J I 'J 'j- 



i>- gJ I gJ ■ ^^ ' '" ^^"'^ r ^^ "W : 



3at 



^ 



et±:S: 



1 



^g 



* T fnddiigol yn nbyitadlcvaeth Salem, Porthmadoc, Uan Pasg, 1808. 
T Cmddor Oymreitf, Bhlf «i- ( 69 ) 



Digitized by 



Google 



DTPDIAU DTN, &e.— Paxbab. 





blo - den - 711 7 maes. 



Mo - deu - yn y 



wellt - yn, Me - gys iHo • den - yn y maes, Me - gys blo - deu - yn y 

m, II/ i \ r^ \ ^ J H rj - I J I llgj gj Q 



"* Me - gys blo - den - yn y maes, Me - gys blo - at 



i 



P r-» 



Me - gys blo - den - yn y maes, Me - gys blo - den - yn y 




$ 



ipr J- -.^Jjei- -sL" t-" ^ -J-^ 



Tf.. .ir r y-T rn 



g 



33= 



P=PZ 



-EL. 



maes, 



Dydd-iaa dyn tydd fel glas-wellt-yn. 



Dydd-iaa 




^^ 



^P 



^^ 



rJ «JIh 



^ 



w 



W=W^ 



g^-g -l-fg l 



tf3_-dvy-n gi 



^ 



¥ 



naz 



r rlrT'^lr,'^ 



-JCC 




dyn sydd fel glas«wellt • yn, Dydd - iau dyn sydd fôl glaf* 




fel glas- 



ii^^^s^^^^à^à=^^^^ 






l^^^^^T 



gTTfT-f? = f=P^:tF-^id:F 



^ 



Y C«tMor Crmmlg, BhU M. 



(70) 



Digitized by' 



Google 



DTDDIAU BYN, &c. -Parhad. 

unis. 



dim. 



wellt - jn» me - gys blo • den • yn y maes, feU • 7 7 . bl^ - dea - a e • leT 



rrf~j ■ fTT=juLj_jau 



^1 



:^ |ji=- -l'J. J.^ 






7 maea, fell -^ 7 7 blo - den -a e - te. 



wellt - 711, nie - g78 blo • dea - 711 



m\x p^rr-nAT v ^WT'^f ^ft-r-s si 



wellt - 711, me - gTB blo - den - 711 7 maea, fell - 7 7 blo - den - a e - fe. 




^'vf j - i p:pj:îp p f4' p 



331 



^ 



^=^ 



JtidemAio « Con TViffeno. 



FiPfF 



g=^ JlJj J'I J J — KJ-^ 



Caii-71 7 gwynt a ft droite, 



Ac ni bjdd 



" I ~r^'7ïj i j J jTj^ - hj J J 



>i'"".i ^ jU J J I Jj 



Can - 78 7 gW7nt a & drosto, 



^yn^r J ^If- J rlr J - t==^ ^kTTT# 



Can - 78 7 gw7nt a ft drosto, 



Ac ni b7dd mw7 o 



^ 



^yl^ j JIJ^jP^TFi 



Andanibto e Can TriêiezM. 






c=p: 



^ ^ 



r^ 



*^ «n«nr A hi% m no. AA ni hvdd m«rv a Iio • un. 



i 



mw7 o ho - no, 



ao ni b7dd mw7 o bo - no, 



^ 



jr]jpi" J J juj i j j^ 



mwy o bo « no, 



ao ni b7dd mw7 o ho • no^ 



m 



m^ 



r^ ^ » I^ ^ 



Ac ni b7dd mw7 o bo 



no. 



^^^ 



^ 



m 



m 



rt 



ho 



Can» 78 7 gw7nt a ft 







Digitized by V:rOOÇlC 



T 0«ddarCymxelc, Bhif OL 



C 71 ) 



DTDDIÂU DYN, &c— Pàriu», 



i 



^ 



■tijfj — t-fefc 



] 



y= FF 



=^& 



zat 



4^E 



tf ' J a 



C i> y 



-• — ^ar 



Canys y g^'vnt a & drosto. 



ae ni bydd mwj o ho - no, 



m 



^^ 



^ 



ftj J Jl^^J-J.a'J 



=:dE=:ï 



^ 



w 



•CH 



1 



^^ 



9c=S 



i=ip: 



^ 



OaTiys y gwjnt a ft droBto, 



a*i le 



m».P i - 



^ 



?a:: 



^g 



^ 



drosto, 



ttc ni bydd mwy o bo - no, 



^^^^^J^-^^i^^Z^ 



W ^ 






S^ 



1E3E 



3:;= 



i 



i^-it 



■^ffT 



^ 



::= fT-r^ zpL 



n 



A'i le nid 



le ni3 ed - wyn ddim o ho - no ef m^ 



i 



•^ - ^ niil Ar) • ^rvn Hilim O ho - no 



3a: 



nid ed - wyn ddim o ho 



no ef mwy^ 



^^ 



Al l0, . nid ed - 



i 



m 



■d- I ^^ — vJ • 1^-^ : . K*— ~^ I I 



■ <Jy A / r 



'^ I 



^ 



:ib 



-ci ^â. 



:it^ 



e !-• #- 



r r r i r j r ^ 





ed - wyn ddim o hoHUo «f mwy, Canys y gwynt a ft dros - 



Canys y gwynt ^ ft 



^" i , r J FT r J 



"y—pr- 



^ 



-t=s 



^ 



^f 



wyn ddim o ho 



o ef mwy, 



Canys y gwynt a ft 




T Otrddor Cymrtilg, Rhif -Cl. 



( 72 ) 



5tf r ^ 

Digitized by V:ïOOÇIC 



DYDDIAU DTN, Ac— Pabhad. 



^ trk_ an nî \\\it 



:4=t 



rro; 



ji-:i:œ: 



^ 



to, ac ni bydd mw/ o ho • no, ac ni bydd mwj o ho 



g ^^ ^^ ^;=3=g-"^^^ E^ 




IM ni bjdd mwy o 



drosto. 



ac ni bydd mwy o ho - no^ ac ni bydd mwy o 




j=FJ# P=i3=fT^^ 



no, ac ni bydd mwy o ho 



no, CanyB y gwynt a ft dros-to« 



i 



j ^Ef?^3=^ 



^- 



^E 



PSL 



ho - no, 



ac ni bydd mwy o ho - no^ 



i 



w^^ 



fe 



F-pe-g - 



ts — ' — P- 



\ r 



bo - . no, «c ni bydd mwy o bo • no, 



^ fe j;zzJ^^ i!=^t^^jE^E ^t^' ^ \^'=f^ 



Can-ys y 



i 



ho - no. 



ac ni bydd mwy o ho • no, 



Canyï y 



^^^Hfe=F^^^a^^g^^^ ^ 



^ 



-# -• ^ ^ 



I 



5ft= K-r-^£-J^ 



-7^ , r> 



fat* 



I 



"i — r 



^ 



fe^k^ 



ËÉ 



i 



a 



ac ni bydd mwy o ho - no. 



^ 



VA — ^ 



-^ 



m m 






ac ni bydd mwy o ho - n^ 




gwynt a à dros-to, 



A'i le 



nid ed - wyn ddim 



i 



:^Sîb 



l^fe^^ P^^r^ 



p: 



fr^f • cr' f" 't^ 



'^i^K U 



-:p:-(^ 



fe 



^^^rfl 



i^ 



^t^ 



GMddn OjiBNig, Bhif 60. 



( 78) 



Digitized by 



Google 



DYDDIAU DTN, &e. -Pabhao. 



C&Hm 




A'î le nid od-wynddîmo ho -no ef mwr, Ond tm * 




G ho» 



^ 



no ef mwy, A'ile nid ed^wynddimo ho -no ef mwy.Ondtra' 






Érf^^^^^^^E^^P^ 







gar - edd yr Arglwydd sydd o dragwydd -«ol • deb hyd dra - gwydd - ol 

± 



deb. 



3s 



m 



^ 



gar - edd yr Arglwydd sydd o dragywyad-ol - deb hyd dra - gwydd -ci -deb, Ondtm 



^ 



;l^gSj^^F Ê îr"n — 1? ^^ 



m 



fe=p: 



gar - edd yr Arglwydd sydd o dragwydd - ol - deb byd dra - gwydd- ul-deb^Ond tra • 



a I I 



t: 



ëi^g 



:i^ 



) 



gar - edd yr Arglwydd sydd o dragwydd-ol - deb hyd dra - gwydd - ol - deb» 




i-r^=é-rd=B 



:«==S: 



:;f-*.-M — r- 



■^ 



=?=:: 



-et 



?^ 



WJ -i— »-J 



-£2. 



■••-«t ^ 




!J,U^j^uj^Mi 



Fed.- 



^=t^=F 






1» y~g' 



^^E^^Pl^^^^ 



Ond tra - gar - edd yr Ar • glwydd tydd o dragwyddol - deb byd 



^SZHîaÉ. 



••r^ — é' — #-- 



gar - ©dd yr Ar - glwydd 



sydd o dragwydd* 




gar - edd yr Ar - glwydd 



m 



=t=l: 



Ond tra - gar - edd yr Arglwydd sydd o dragwydd- 



xxz 



^Ë^E 



r«z=*i 



Ond tra • gar - edd yr Ar • glwydd sydd o àragwyddol - deb hyd 






T e«rddor Oymiolj;, Bhif 66. 



(74) 



uiyiLizeu by V:rOOÇlC 



DTDDIAU DTN, &c.— Pmh^. 




Ond tni - gar - edd yr Ar-glwydd sydd 



^ 



m 



-II]! 



=l=^^?;=--? 



gar - edd yr Ar gUvydd s^dd 



iS=i^Éilïg=! 



il^ 



-zf: 



if; 



dragvvjdd - ol - deb hyd dra - gwydd - ol - deb. 



gar - edd yr Ar glwydd 



3^ 

sydd 






i:j=::t 



^ — »■ 



o dragwydd - ol - deb 



m 



:«=»zz 



:t:^t=trr: 






:=!:; 






• deb. 

1^ 



G* CI---— es» 

hyd dra - gwydd - ol 



=i- 



gar - edd jr Ar-glwydd sydd o dragwydd - ol - deb hyd dra - gwydd - ol - deb. 



^iÉF.=E 



^ 



:or=»i 



lH^i^lEl^^iHl^ 



-rszz 



t 



gar - edd yr Arghvydd sydd o dragwydd- ol - deb hyd dra - gwydd - ol - deb. 

j — I. 



=t=^ 



P^^ 



-PS-, 



--^ 



rc/r 



f 



E=tÊ 



;p — p- 



^i^Hia^i 






PPÎ ^ 



^— 2i 



^cç^a- 



"■r r 



p-p 



^^:: 



T Getddor Oyinreig, Bhif 69. 



( 73 ) 



Digitized by 



Goo 



gle| 



a., r YR EOS. 

Xbuah Gwtllt. 

Sostenuto. p DoH Aft -^^^ 

m :— :r 1 d :— .r :m.f s :— :1 



liBHOBLStOBV* 



BOPBAHO. 

Alto. 



HO. I : 8| 
• 1 : Si 



d :— :8, 



m :— Si :d. r 1 un :— :f 



:8 

:xn 



:m-d 
:d.d 



m 
d 



:r :— 



Ore$. 



Tr B 



os ddaeth 



yn ol o belly 



f :— :S 



r :- :f 



Teg Wanwyn wnaeth ei had - o 
P 



d^ :— .8 :f.m 



rjr :f :— .mjr. f -l :— . 

Ilti :r .— .d ti-r :f :-.; 

Ml ddjng - odd yno gfta oedd well— Tr hen don fyn hl e - to^ Tr 



m :— .m:r.d 



r :in : 

, p 

t] :d :8t 



•v a T « d 

tjn hi 

d :--.Si:fi.mi 

hen don fyn bl 



e 

ri 



:d - 

to, 



p 

8i 
8) 



m :— 



TrB 



d :- 



8i 
Tr 


8 

E • 


8< 


sr :- 


r 


d : 


8. 


mi : 



— f :m .r ;d :— :d 

08 ddaeth tu ol o 

-.ti:d 4,d :bi :l..t. 



— .r:xn 

:— .8,:d 
08 ddaeth yn ol 



:- :1 



m 



d ' — î — «81 58i»li îti.d 

bell, ~— 

• •— — • • 

Ni ddyig - odd 

:s :m.dm :r :— 

f :m:d.dd :ti :— 



bell| Teg Wanwyn wnaeth ei had - o, 



Cr€s, 



r^jt, :ti2d :r^ itr :r>m |fs 

jno gaa oadd weD, gan <Mdd 



•Si :8i1l :ti-d 



nr 



:-.d 



1 :s-f :m.r 



r.tt :t|.d :r.in 



f :— .inr.f:l :— .8 



d.m:8 :— .d 

hendoBiyn U 
d :-.d:ti.d 



f :— :8 d' :— .Stm 



ti.r:f :— m 



waU, Tr 

f :in.r:d.ti 



Il ddysg • odd yno gan oedd well, 



:f 
Tr 



•m :— .mr.d 



f rm M 

• . to, 

Si :Si :- 

r :in : 



•m: 81 •Si 
Yr hen don 

i»:ini :r. d 



ti :d :Sid : — •8rfinii 



hen don fyn hi o - to» Tr hen don fyn hi 




t, 
f. 

r 

8. 



<d 


:— 1 


d 


•^^a 


:— 


:d 

^d. 


..d 

• 


r 


:8 


:.t, 
: 8 

• 
• 



to 



T Cmâêu O jmi iH , «hit m. 






Digitized by 



Google 



Y GABEG ATEB. 

T g«irUa gsn aÂmwniTDp. (DVTTAWD.) 



Gan GwiLTii Oinsirr.* 



Tbitob. 



Bass. 



AOOOMP. 



p^^3 



^gn 



^^^^^m 



^ ^^^f^^ s i^i^^j^:j^^ 





éUm. 



Wrth rod - ià ger fj mwth - yn Ar ddys - taw for • eu 



^m 




îfA H_. j f.ir- r r n ï="=^ 



lïs: 



dim. 



^ 



gwyn. 



Yn uch • el, nch - el, c«n - a wnawn Yr an - wjl elr - iaa 



i£E 



m 




$. 



fe^^ 



-i^- n:^.'"7ff 



^^hfefca^ ^ 



hjn : — O lan - erch wyn-fyd -^ ed 



ig, Fj Dghartref Jt>7th wyt ti, 



?s 



^i^ 



^^ 



gj:,.!? }y' r=*i — t*-^ 



SE 



O lan - erch wyn-fjd - ed - ig, Fj ngtiartref byth nrjt ti, 



O 




f=:^ 



I t I 

* Y Ddwyawd hou oedd yn fuddagol yn Eisteddfod Bethesda, 1866. 
Y Oodâor Cymrelg,&hif 66. C 77 ) 

Digitized by 



Google 



Y GâREG ATEB.-Paroad. 



Créa. 




^ËS 



&. 



E 



^^F £ESgi£ i 



fe 



lan - erch, wjrn - fyd • ed - ig, Fj nghar-tref byth wyt ti, 




a^^^^^^ 



^^^i 



:i== P- 



F? uffhar-tref byth wy 



^i^^ 



lan - erch wyn - fyd - ed - ig, Fy ughar-tref byth wyt ti. Ad 



^^ 



ê 



Ëê 



-*— ?■ 



ËEE 



3: 



J— t^L 



lan - erch wyn - fyd - ed - ig, Fy nghar-tref byth wyt ti. 




mœ 



6^=-F^ 






â 



i 



â 



a 



^ 



^ 



■ fc-i. >L- 



^ 



g^F- J # "fj |S 



v-P-=P- 



flein-iaPr Gar-eg At • eb 0*r glyn is • law f mi, Ad-sein-iai*r Gar-eg 



-r-^^—fr '^^^ ^ 



feÉ 



Ad - seiniai'r Gar-eg 






ss^ 



=^ 



-m: 



m 



#-^ 



' *^ " - — r^' ^ T- 



^^E^E^^^ 



-r:^r>r 



rF^ , ^»— 



I vj^l 



^ 



T Corddor Cymreig, Rhif 66. 



( 78 ) 



Digitized by 



Google 



m ^^^^ 



Y GABEG ATEB.— Parhad 
/ 



-•TPi 



t±st±=iz 



-I ^-N-L 



-'=t: 



m 



At - eb O'rgljnis - law i mi; A phob peth ganwn yn 7 Ue, 



'fian 



ri=fcF=ë 



fs=î=î 



At - eb 0*r giyn is - law i mi; 



m 



Hirszrpi 



A pbob petb gan • wn 



At - eb Ot gljn is - law 1 mi; A pbob petb gan • wn 



p EéhOi 



g^ 



I 1 I i 




;y i rn T^~ g 



i 



]t=t; p • ~.i-^-P3 



F^=fs: 



:lî=t 



t^ 



m 



m 



w^ 



gan - - wn yn y 



Ue 



' Ran fath y 



can - ai 



yn y lie, A phob peth gan - wn yn 



?=£ 



?E3ïS 



iHidzz 



»Ran 




Y C«rddor Cymreig, Rhi! 66. 



(T9) 



Digitized by 



Google 



I 



T GâREB ATEB.— Parhap. 
Créé. 




m^rTf 



s 



r^rJ^-U \ rrJ ^U-f 



M 



g ?=3 — r-j- 



^j J' | J f! i-~ := ï^-M-n 



f-»r 



• A phob peth gao - 



wn yn 7 Ue, 'Ban fath y caa - «i 



^=:^^^^= ,^ ^—V=^^ : 



Ï?E^ 



-♦- 



S^ 



hi 



À phob peth gan' - wn jn y lie, * Run fath y eau - ai 




E^E 



.Ç_St^^_* 



^^i^^a^ 



:5i=± 



- f;^ 



-*-* 



g 



È^E 



:^^=F 



r^^ 



g^ ?- j i r 1-1 ^ 



hi, 



'Run 



fath y can «ai hi, 'Rnii fath y can-ai 




k* * 



m 



Pekmill. 3. 



IE=t 



it=é: 



hi. 



.^^S 



Êi ^P^=P^^ g B=:zrdL r ^-^ 



£^3 



hi.. 



'fra 'r oedd ei. pher . oidd 



( 



*M 



=* 



ih"-^^ 



^^^^^^Pi 



^^ 



?M f f "1 y 



i 



::^E£ 



J—Hi-t 



W=& 



r 



T C«i-aaor CymnJg, Bliif 66. 



( 80 i 



Digitized by 



Google 



Y QABBG ATBB-Pabbad. 



m 



nod • an» Tn tram - wy trwy fy 



m 



Tn tram - wy trwy fy nghlyw. 



I 
I 



^ 







m 




m 



m 



j 



Î=F 



S^ 



e 



$ 



^ 



^ 



s^ 



^F—f—^^ 



M fÊL 



I dim, 

el hyn lie - f 



Ê^fef 



fryn - iaa tra - gwydd •> ol - deb pell, Fel hyn lie - far - ai 




^^ Nîd dy-na'th gar-tref Grist - ion, Y nef y w'th jrar - tref di. 



^^ 



^ 



«d dy-na*th gar-tref Grist - ion, Y nef y w'th gar - tref ^ 



Nid dy-na'th gar-tref Grist • ion, Y nef yw*th gar - tref di, Kid 



Daw;— Nid 



^^JTTI^ " [f^ Zjj ÏJ^ S^g ^Tj^ljZii^ ^ 



^ypj=Q^ 



i 



=^ 



I I 



-s — ^z 



Nid dy - na'th gar - tref, Grist - ion, T nef y w'th gaa-tref 



dj - na'tn gar • tref, Grist - ion, T nef y w'th gar • tref di, 



Kid 




^^ 



L ?-LU^f^f^ ^ 



z iÊ m 



orr r r r r 



8ra.- 
T Otrddor Pyinr«ig, Bhif 67. 



( 81 ) 



Digitized by 



Google 



Y GABEQ ATBB.-Pabrâd. 



$ 



^ 



t ' mz 



Y nef yw^mjSrtrë 



Stpreiêhne 






Y nef yw'thgftrtref di, 



Nid 



^rr^ — ''=f==^ 



S^fg^-^^Tf-g^t^zJ— "Pj- 




-■ m — ■- 



m^ 



^ 



^^Ff^-m-TiC: 



s^ 




j ■ J El 




)Ç=p- 



i^ 



3t=|: 



dy - na'th gar - tref, Grist - ion, 




dj - na'tb gar - tref, Grist - ion, Y nafyw'thgar • tref di, 



A - 




^>7J ^ p^^pf^^ ^j^.3-^1 ^^.^^_p/: 



léb - ai y gyd - wyb - od, O ddwfn fy yi • bryd i, A • téb • ai y gyd 




wyb - «d, O ddwfn fy yi - biyd i, 



Y Oareg Ateb roes yr Ion Mewn 




Y 0«rddor Cynmig, Rhif 07. 



(83) 



Digitized by 



Google 



T OABSa ATEB.— Pamud. 




pk^=.>^^^5^ . 



■m^-'-^— ^ 



eu - aid yd - yw hi 



H 



ss 



f^^^Ë 






Y Gar 



eg 



lÉ 



^ '' I IT 



S=5^ 



roe« yx Ion, Mewn en- aid yd - yw hi, Y Gar - eg A - teb 



:bL_N^ f ^ 



^^^ 



l^jgÊgJij^^a^ÊNJf^^^E^ygl 



[fe^^ 



Ji 



^^ 



E^ 



/TV 



j ^^^u,.^^; : 



i:* 



tic 



5:f 



±=|r=:=4 



^ ^ 



£^ A - - teb 



- ^ P 



£=fe^ 



» ■ ■ *— 



P 



teb roes 



:iP»= 



^^ 



Ion, - Mewn en - aid ycT • yw 

pr 



" f *<--H H h^ 



^S 



tr-rn 



KMs yr Ion, T Oar • eg A • teb roe* ji Ion, 



Mewn 





^^^m 



Ay=^ 



33E 



J' 1 . 1 J' JI , r I Ë 



I - Mewn en - aid 7^ « yw H 




T Oarddor Oymrtig, Bhif 67. 



(88 ) 



Digitized by 



Google 



T GABEB AT£B.-*Pauiad. 



3* 



fe^ 



- T Gar • eg A 



-^m 



3É=:: 



eg A - tcb roef yr Ion, Mewn en - aid yd - yw 



^m 



^=£U=,^=f=-ry—f=f=^ 



f 



f^^^^ y ^ 



H 



Gar - ^ A - teb roet jr Ion« Mewn en • aid jd - jw 



^^^^4 




^^^^^^^^^^ 




^ 



^^ 



5^ 



^ 



^~r ■ ff-^ 



hi, Mewn 



en - aid yd - jw hi, 



Mewn en-aid yd-yw 



^ô ^- - "r ^=f p r-^:f^:r-^-r— -p^ ^ 



hi« Mewn 



- aid yd-yw hi, Mewn en-aid yd-yw 





^^r-fe-^mi 



'^'^ bi: — 



1 



-*!—**- 



*- 1 — - 



S^5eÉ ===tz3-■:f|: 



i 



i 



teÉ 



^^ 



jr^^H>j.ijjj ir IN 



^ 



^^^ 






T Cerddor Cymnlg, Bhif 87 



( 8é ) 



Digitized by 



Google 



Y geirian gan K J. Dxbvk.« 

AndanU Mautoêo. 



Y WAWR, 

(CANIGO 



TjOBLa. 



Alto. 



Tbbtqb. 



BàB8. 



Aoooiip. 



^ v. ^ 1. :xf ^ 



^ES 



Ou W. T. Snt, (Alam DdmX 



È 



q= 



^ 



Se 



Gei - Iw'r hanl ei forch i fy - ny, Gjd - a chna - an ar ei 



i 



^ 



fê^B^ 



-«— # 



^ 



¥ Lii tf 



ei - Iw'r haul ei ferch i (j - ny, Gyd - a chus - 



^^^m 



an ar ei 



^^^ 



j_)j-j, 4. j'- a^ 



P=^ 



m 



Iw'r hanl ei ferch i fj - nj, Gjd - a chna - an ar ei 



Mi^^ jinm =Jt J-j 7 ru =^=^^ 




Gei - Iw'r banl ei ferch i fy - ny, Gyd - a chas - an ar ei 



ilfulaa^tf. Jlf< 






à 





gradd, Hi - thau gwyd ei phen dan wenn, Ae 



a-gor - a ddoran'r djdd ; Gei-lw'r 



E 



-fr-l ftt- T p m-^'i^ ===F=^^=Pf 



gnidd, Hi - than gwyd ei phen dan wenn, Ac 



-gor-a ddoran'r d/dd; Gei-lw'r 





baai ei ferch i fj - ny, Gyd - a ohn-san 



gmdd, Hithan gwyd ei pnen dan 



hanlei ferch i fy-ny, Gyd-a chns-an ar ei 



rârncid, Hithan ^^^rdeij>hen dan , 



J-^"J S\i=Ff 




T Ottddor Oymrelg, BhU 68 



Google 



y WAWR— Parhad. 



& 



S 



p Express, ^ 



3^i 



fnf jRitard, 



w 



m 



1 r 



4:: 



wen*u, Âc a • gor • a ddorau'r dydd ; 



^S i^^^as 



-^ 



Tjra y lien oâdi - ar ei gwy-neb — Qad i*r 



lien oddi - ar ei ffwy-neb — Qad i*r 



wen-n, Âc a - gor - a ddoraa*r dydd; 



^EË^^ ^m 



^^ 



^. 



Tyu y lien oddi - ar ei gwy-neb — Qad i*r 



^ 



^^ 



wen-n, Ac a • gor • a ddoran'r dydd; 
■* ^^4 



^. 



^^ 



g 



lydd ; Tyn y lien oddi - ar ei gwy-neb— Gad Fr 



wen-u, Ac a - gor - a ddoran'r dydd: 



Tyn y lien oddi - ar ei gwy-neb — Gad i'r 




==— / , P Expretê. =»■ " "s* mfSitard 



^lA 







pi::S= 



^'■j'Jl.rar-^ s 



f 



=--fe=g 



bydoedd wel'd ei gwedd, Tr bydoedd wel'd ei gwedd, 



Gwena'r 



^^^^^^^^^S 



^S 



5S 



bydoedd wel'd ei gwedd, i'r bydoedd wer4 ai gwedd, 



Gwena'r 



I 



^ 



^i^^i^ ^^g 



^ 



SÈi 



p— T=- 



bydoedd wel'd ei gwedd, i'r bydoedd wclM ei gwedd, 



Ad M) Vtj^^ -^ 9 



Gwena'r 



bydoedd wel'd ei gwedd, i'r bydoedd weFd ei gwedd, Ac yn Ilewyrch ei dysgleirdeb, Gwena*r 

=4 




bo - re gwyn mewn hedd, 



Ac 



j^IC 



»dd. AC 



yn Ilewyrch el 



dysgleirdeb, Gwen-trr bo-re gwyn mewn 



-• M . 



â^ 



z ^li m jà 



^s 



i 



bo - re gwyn mewn hedd. 



-S 



^^ 



■Mozmz 



yn Uewyrch ei 

^ ■■■' 



dyegleirdeb, Gwen-a'r bo-re gwyn mewn 



* 



E — r 



bo • re gwyn mewn hedd, 



Ac ya Ilewyrch ei 
4- 



^m. 



=P=»=F 



^m 



tf-TTr-r 



Î3B^^£^ 



i^^^^^^^ i 



i 



dysgleirdeb, Gwen-a'r bo-re gwyn mewn 



ê£ 



î?TT 



3: 



- ^ g # 



J_ ^i3iJ. 



^ 



£|:f^^"=^ 



rs ?n— |-1 :t 



^^ 



¥ Cerddor Oymreig, Bhif 68. 



( 86) 



Digitized by 



Googir^ 



i 



tçtc 



Jtott. 



& 



Y WAWR— PABHAb. 

^.^ m/ Andante Allegro, 



1^ 



3 



33f=SigF 



33= 



^EB= 



-rf i> 



=*=* 



bedd, 



Fel y wftwr cy • fod-wn m-nau, Gjrda ^wenau ar 



hedd, Gwena^r bere gwyn mewn hedd. Fel y wawr cy - fbd-wn ni-nan, Gyda gwenau ar ein 



Gwena^r bere gwyn mewn hedd. Fel y wawr cy - fbd-wn ni-nan, Gyda gwenau ar ein 



hedd| Gwena'r bore gwyn mewn hedd, Fel y wawr cy - fod-wn ni-nan, Gyda gwenau ar 

/7N . ZS^ ^ , « . ^=^ . ^ 



^ 



ein 



hedd. 



Fel y wawr cy - fod-wn ni-nau, Gyda gwenau ar ein 




i 



m 



grudd, A dys - gleir-iwn tnewn rhin-wedd-au, A duw - iol-deb, duwiol - deb- orian'n dydd, 



^» 



i Pt?-^g-P— W- 



=p^ 



m 



i 



m 



? 



gmdcfj 



^S 



dys - gleir - iwn mewn rhinweddau, A duw - iol-deb or - iau'n 
Cre9 ^ ^< 



î^ 



^^^^ 



grud^ A dys - gleir - iwn mewn rhin-wedd-an» A duw - 



i 



1î=^ 



& 



-•J-T-^ 



mf 



T — =" 



^ 



^ 



dtz 



=t 



iol - deb or • Un'ii dydd. 



À dysgleiriirn mewn rbin-weddau, A duw 



^m. 



w^ 



^^\^^ ^^^^^^^ 



55E 



A dnwioldeb orUuti dydd, 
.mf 



A dysgleiriwn mewn rhin-weddan, A duw . 




dydd. 



^ 



dys - gleir<dwn mewn rhinweddau, 
mfm .^ «c: 



- I I 



m 



Kt 



:1s 



m 



^^ 



ioldeb oriau'n dydd, 



^ï=à=^ 



n 



A djs-gleii-iwn mewn rhinweddan, 
ntf 



&t=tT - ±i^ 



A duw 



J^T- 



T — = ~ 



:=r*: 



^^ 



ï^'S^^'^^fT^r^rrf 



^p 



'* r-^^Â~r j.j:^ 



m^ 



M. J, 



&■ 



-*-it^ 



-Fa= 



:rtà 



^^^^ 



"^ Ceiddor Cymreig, Bhif 68. 



(87) 



Digitized by 



Google 



Y WAWR.^FikBHAB. 



^ ÏQÏ - déb or - Sfîn dydd. Fd y wawr cj - fod • wn ni - naii, Gjd-a gwen • aa ar ein 



st 



iol - deb or • iai 



3 



i-^ i o; j j [3t^ ES 



i 



- deb or • iau'n ^id. Fel y wawr cj - fod - wn ni • nan, Gjd-a gwen - au ar ein 



^^ 



^ 



^ 



1 N I 



^ 



J wawr cj - fod - wn m - nan, Gyd-a çren - au ar eii 



iol - deb or - iaa'n dnld. Fel 



toJ.j'r r I j-^^^^-r^r^N^j J J i J=^=^?g 



iol - deb or - iau'n djrdd. Fel y wawr çy - fod - wn ni 



nan, Gyd-a gwen - an ar ein 






f • C r r -p- 



m , ^-^ — F 



Mh-^^h^ 



•^ J^J- 



■^=±=^ 



m 



sm 



t-rrf i r • g 



^ gïadd. 



^ tempo. Créa* 



j^^ giC_ a ^g ^rT r i f ^^ 



dd, A dys - gleir-iwn mewn rhin-wedd-an, À dnw-iol - deb or - iau'n dydd, 

" *• 1 n -1 ' [ "f I -n— 1 Ne— 1 rr— ■ 



gradd. - A dys 



3T,' Jji-J 



^ 



^^E£ 



■ M f *, 



A dys - gleir-iwn mewn rbin-wedd-an, A dnw-iol - deb or - iau'n dydd. 



*^ amAA. m A Avm - ffleilviwn mewn rbin-wedd-An. A duw-iol - deb or • îac 



gruddf 



^S 



A dys - gleir-iwn mewn rhin-wedd-au, A duw-iol - deb or • iau'n dydd. 



mewn rhin 



^^ 



m 



f=^sd=± 



ï 



Ti .fe 



h — r 



grudd, 



1 



M>,r~'J. ll S=à 



A dys - gleir-iwn mewn rhin-wedd-au, A duw-iol - deb or - iau'n dydd, 

j J1 I ni =fS-i-J 



^^ 



^ 



m 



g ^'-rrr? 



T^^f 



-^r 



^^^^^^^^^^^^^ 



^s^ 



l{t - rarj - an ' do. 



Jf ^^ ^^ ^^ ^^ ^»» - (CITX» - »>» - UV. 

^¥=^ r II" r r r I? r r rrr^g-ëixnr^ 



A dys • |leir-iwn mewn rhin - wedd - an A duw-iol • deb or - iau'n dydd. 




A dys • gleir-iwn mewn rhin - wedd - an A duw-iol - deb or - iau'n dydd. 




A dys - gleir-iwn mewn rhin - wedd -au A duw-iol • deb or - iau'n dydd. 




A dys • gleir-iwn mewn rhin - wedd - au A duw-iol - deb or • ian'n 4ydd. 




T Cerddo^ QjVMi^ Bhil 07. 



Google 



Y "CAENOVALE." 

T Geiriaa Cymraeg gan W. D. Pmchàrd. (CYDGANO 



Gan R088I5I. 



Treblb. 



Alto. 



Tbmob. 



Ba68. 






ÂCCOXP. 



-ir^ 



O gwnindewch ar ffwyn y deill-ion, Ch-wi sy'n me - ddu gob cy - sur 

-H fK^^ ^ ^ m . J b ^ ^ =7 !l-fa,^-^-=^ h^rf: fc„ 






I23I 



Ëi 



gwrandewch ar gwyn y deill-ion, Chwi sy'n me - ddu pob cy - sur 
-H Pv-^-^^ — — >- ^ . jh=" ^ =r u , -=^ i-è: r^ 



^-p: 



g sg^^ jŒg ^^ 



i 



s 



O gwrandewch ar gwyn y deill-ion, Chwi sy'n me - ddu pob cy • sur 

-:e-^-t,f f T ' ^ |T"" 



Ê 



i 



^^^ 



o gwrandewch or gwyn y deilUion, Chwi sy'n me - ddu pob cy - sur 



m 



*=ê 



?^ 



f-±±J ^= 



Ot 



^^ 



^^ 



^^ 



^m 



g^^^^^^^ff p 



5^ 



a ptacere. 



e=^§^ë^^^^^i^Ê 



= ^ r T 



-f^ M ^ = 



ddydd o wledd - a, l'r ty - lawd, O rhodd - wch ran, rhoddwch 



i 



"^"{^ *i - i^ ^ 



^^^ 



?^j=? i^ 



on. 



ddydd o wledd - a, l'r ty - lawd, O rhodd - wch ran, rhoddwch 



I 



^ 



î^ 



-(■ #- 



n 



: p ^ h ^ 



=^=^ 



on, Fan y caff - och ddydd o wledd • a, l'r ty - lawd, O 



rhodd - wch ran, 



^^^S^^ 



on, Pan y caff - och ddydd o wledd - a, l'r ty - lawd, O rhodd - wch ran, 
-g-g-g. ig: |: :g: |: |-j ;g ^ ^ j: :gzg 




^^liiM 



f^ 



■M g 



m^^=^ 



con la parte. 



:t 



^ 



i 



^ 



=q^g=:^: 




ran, rhoddwch ran. Wrag-edd eu a the^ wy-ryf-on, Khowch o'ch pyrsan i ni'r 



^^^^^^^^^ 



^- p— n f^ 



rhoddwch ran. Wrag - edd en a theg wy • ryf - on, Rhowch o'ch pyrsau 

— .-r-H ^ ■■^^r-- -~- --r-ft TC^^ff^ 1^-r-m . 



i ni'ir 



^3^^^f^^ 



i t :C=g=g= g 



1 — i '-\ 



rhoddwch ran, Wrag - cdd eu a theg wy - ryf-on, Rhowcho'ch pjrsau i ni 'r 




A tempo. 



=^=P- 



^ifp 



T Cerddor Cymreig, Rhil e8> 




uigiiizeu uy -^.-j v^' v^'pt l\ 



Y *CARNOVaLE."— Paehad. 



a ptaeere. 



awr-hon ; G an nas çnll-wn werdeich tcji^-wch, Rhowch o*ch ca Ion i ni ran,Bhoddwch ran, rhoddwch 

— , . 1 X . '^*' 2^ m . l ê^ . ^^fci . =** W ^<Z wr, 1 I IK 1 ^ 



^ ^iMrrJhnn' flnn tiab (rnll.wn ivaIM aîp.Vi fAir.urp.h. fl.}irkiv/>li nVh fA-lnn i ni ran. Rhnfliiwrh mn. 1 



awr-hon; Gan nas gall-wn wel'd eich tes:-wch, Rhowcli o'ch ca-Ioa i ni ran, Rhoddwch ran, rhoddwch 



^^^ 



3a 



1 o*ch ca-lon i ni ran, 



^SZ^ESEÊ 



^ 



awrhon $ Gan nas gall-wn welM eich te^-wch,Rhowch o' 



rhoddwch 



^T f~p=te;EEEg 



gz^-^MM^-^ 



> fl^.-^ 



c:^^^E9ï5 



sst 



awrhon ; Gan nar pall-wn wel'd eich teg-wch. Rhowch o'ch calon i ni ran, 



rhoddwch 




:r^ T f f^ .^f^-£ 




^^^ 



con la parte. 



m^ s^^^ ^ ^°^r^^T^^^ ^^iè ^\i^i^ 



^ 



ran. ErynddeiUion,ry'n\jnddedwydd,Am yr ar-iao can-wn beunydd, Amyr ar-iancanwn 



EgEiSf 



»^^^ 



^ê- 



rafl. 



Er yn ddeil 



lion,ry*m yn ddedwydd^Am yr ar - ian canwn 






E^ ^Ë^^ 



- ^— f 



Am 



yr ar - lan canwn 



&f 



iel£ 



^ï 



Er yn ddeillion.ry'm yn 




^ hennvdd: Rhoddwch fflust i'n trwst hyfrydlbn. A'n do, re, mi, flfa, sol, la, A'n do, re, mi, ffa, sol, la, D^ 



hennydd; Rhoddwch glust i*n trwst hyfrydlon, A'n do, re, mi, fia, sol, la, A'n do, re, mi, ffa, sol, la, Dyna'n 
" "* -^ ^-.^ .^ •- • -1 _-^_-. ^^ ^ y v 




beanydd; Khoddwch glost i'n trwst hyfrydlon, A'n do, ro, mi, ffa, sol, la, A'n do, re, mi, ffa, sol, la, Dyna'n 




1?-ty-1?- 



î^ 



^^^fi^^^m 



bennydd; Rhoddwch glust i'n trwst hyfrydlon, 
^« m— - ^ 




rM 



A'n dOy re, mi, ffa, sol, la, Dyna'n 



^ 



Vp—y : 



ddedwydd; Rhoddwch glost i*n trwst hyfrydlon, 



f:èt 



Dyna'n 




T Cefddor Cymnig, "BMC OB. 



(90) 



Digitized by 



y Google 



p5 



^^=^ 



Y «CARNOVALE.»'— Parhad. 



^- 



^ 



^ 



ë 



^-- 



u 



can, 



rhodd - wch ran. 



Dyna'n can, 



' ^u— ^J^ 



^^ 



rhodd - wch 



i 






O rhodd - wch ran, 



Dyna'n can, 



^ 



=S 



O rhodd - wch 



^ 



3B:: 



^ 



O rhodd - wch ran, 



Djna'n can. 



^ 



U rhodd - ' wch 



3^ 



^3 



can, 



rhodd 



wch ran, 



Dyna'n can, 



O rhodd 



wch 




^-f-hf- ! ^^: M- f i r r i fete 



M 



a 



K Moderato. 



— -# — ■ *- : K — i;^ — 7- : — ^.'- 



musi 



m 



■K- 



lae gen-jm foes-an da er bod heb 



S^ 



^ 



Î^S 



=iS=5ï 




:K- 



Maegen-ym foes-au da er bod heb 



^^ 



^ ^ ^ 



^^f N ^ rfe:^ 



-wh-^ 



MM 



ran. Mae gen-ym foes-aa da er bod heb wel'd j bjd, 



^e 



T :^'"? - 



g 



SI 



=fct 



^^ 



ran. Mae gen-ym ffoes-an da er bod beb wel'dy bypl 



-^^^^m 



^^ 



^KP/» 



■ m. 




• wel'd y byd. 



Il* 



m 



'JSÇ ^ \ 



Dt-olch-wn am eich rhcdd yn wresog 



è^^fefea^ ^ 



3^ 



Di-olch-wn am eich rhodd yn wresog ar bob pryd. 



^^=:^=:^r=^^^^^$=^-^f^^^ 



M 



Di-olch-wn am eich rhodd yn wresog ar bob pryd. 






^ 



m 



ij. ^ 



m^- 



^ 



^ 



m 



Y Oerddor Cymreig, Bhif 60- 



(91) 



uigiLizeu oy 



Goo 



ô'' 



Y "CARNOVALE.-— Pàbhid. 




lea - enc • tyd lion, O bydded i chw^n gwrau-do, 




-* — * 



_ y » 5 1-« m 9 — t^ > S 1 



^g 



^ 



^ 



^^ 



-=-A- 



^^ 



=^=ÏF3= 



rx*= 



^t 



gwran-do. 



A rhoed pob un y • chyd-ig wrth fyn'd 



f^g^ 



^ S& ^ ^ ÉÉjf 



*^-^ 



1 



gwran do. 



A rhoed pob un y - chyd - ig wrth fyn'd 



*S: 



93^^ 






3EEE 



'^^^zzm 



A rhoed pob un y - chyd ig wrth fyn*d heib - io. 



W^ 



• -g- p 



Bp^ ^gf^j^j^ ^^g^ 



A rhoed pob un y - (hyd-ig wrth fyn*d heib - io. 



^^^ 



imi^ 



*»= 



1 



m 



^ 



ÊF^^ 



13 



:*^ 



^ 



^^ 



^ N N T 



-»<—*- 



^ 



heib • 



O rhowch dru-gnredd, rliowch, i ddynion 



fÉi3 



!« — ■?: 



-pri 



^^ 



=te3v:iî5= 



i^l^^^l 



itz^m»! 



^ 



W 



h^ 



heib • io. 



O rhowch dru-garedd, rhowch, Oiho\>chdrugaredd, rhowch i ddynion 



N— ^^-s-^ 



M^J=éZ 



rrjsr 



U rhowch drn-garedd, rhowch, O rbuivch &c. 



■^^^^^> 



^P 



•^-^=1^ 



rhowch drugaredd, 



aredd, rhowcn i ddyni> n 



o rhowch dru-garedd, rhowch, O rhowch &c. O rhowch drugaredd, rhowch i ddynion 




^f' 



J L 



ï 



Ê|=E 



* 



=F 



ï 



^^ 



^ 



H^È 



r«z 



^^ 



=^^^^ 



y CcuMor Cymrelg, Rhlf 69. 



(93) 



Digitized by LjOOÇIC 



Y "CARNOVALB."— Parhad. 



u 



p £Ci^C=S=£ 



^^PP^^ gg^^^ 



EEE 



dall; Rhoddwch ryw gardod,rhoddwch rywgardod.rhoddwchryw gardod,rhoddwch yn awr,Rhoddwch ryw 



^ dall ; Rhoddwch ryw gardod,rhoddwclM7w gardod.rhoddwch ry w^ardod,rhoddwch yn awr,Rhoddwch ryw 




m^s^^ 



dall ; Rhoddwch ryw gardod,rhoddwch ryw gardod,rhoddwch ryw gardod,rhoddwch yn awr,Rhoddwchryw 



^^^ a 33ig^ 



dall ; Rhoddwch ryw gardod,rhoddwch ryw gardod,rhoddwch ryw gardod,rhoddwch ynawr,Rhoddwch ryw 

* * ^ ^ i_t * 






gardod,rhoddwch ryw gardod, rhoddwch ryw gardod,rhoddwchynawr, Rhoddwch yn awr, 



gar Jodjfhodflwch ryw gardod,rhoddwchryw gardod,rhoddwch yn awr, Rhoddwch yn awr, 



gardod,rhoddwchryw gardod,rhoddwch ryw gardod,rhoddwch yn awr, Rhoddwch yn awr, 



gardod,rhoddwch ryw gardod,rhoddwch ryw gardod,rhoddwchyn awr, Rhoddwch yn awr, 

mm m ^ ' ^ ^ mm m f^- ^m -0- -0- -^ _ * 



mt 



f f i TÎ î- 



^^^ Mffft^ 



g=f=£ 



t=t= 



I 



M 



^^ 



F3E^^ 



m 



$ 



U 



Rhoddwch yn awr, 



Rhodd - wch yn awr. 



ëï 



s 



m 



S^BI 



^ 



Z2 



i7 T 



Rhoddwch yn awr. 



Rhodd • wch yn awr. 



iczzmz 



r^~ 



m 



s^ 



Rhoddwch yn awr, 



Rhodd - wch yn awr. 



^m 



fez 



m 



T=^ 



:P2= 



:tr: 



Rhoddwch yn awr, 

-<p- -^- -0- 



Rhodd - wch yn awr. 




7 Cerddor Cymreig, Bhlf 70. 



(93) 



Digitized by 



Google ^ 



TYR'D FOEEU TEG. 

Geiriau Cymraeg gan Ibuan Gwyllt. (CANIG.) 



Tkeble. 



Alto. 



Temor. 



Bass. 



ACCOMP. 



I 



Spopfobth. 



lyrd - - for -eu teg, for -eu tec, Sy 



Tyr'd - - for - eu teg, for - eu teg, Sy'n euro caerau'r bySf sy'n 



3==^ 



Tyr'd, tyr'd for • en teg, for - eu teg, Sy'n euro caemu' 



i*r byd, ey'i 




Tyr'd, tyr'd ior - eu teg, for - eu teg, Sy'n euro caerau'r bvd, sy'n 




Tyr'd, ^^ tyr'd for - eu teg, for - eu teg, 



H ^^^g S ^g ^^ 




^^§^§i 



■--f^ 



fe^ 



gfeEsyp^;^^^ 



daflantbyrthy dydd ar led, tyr'd, tyi'd, tyr'd. 




daflant byrth y dydd ar led, tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyr'd. 



^^^^^^^M 



trur-?^ 



— y . ^ r- 



dafl - ant byrth y dydd daflant byrth y dydd ar led, tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyr'd. 



1 



A^a^-n*. \^-^m*U ■» AwtAA ««. la/1 4"trf>/1 «■««•M «^<irvM firi^/l 



daflant byrth y dydd ar led, tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyr'd. 



:i^^^^i^^i 



P 'TP-»- 




S-:g gs £ ^g 



Y Cerddor Cyuireig, Rhif 70. 



( 94; 



Digitized by 



Google 




TYR'D FOREU TEG.— Parhàd 

3E 



^ ^ mr-t-ïf^ 




Ti a dyn or - chudd wyn - eb An - ian dlos, 



Eisa; 



^ 



:^=Î5= 



'JÊ—ÊH 



irf-irnÉ- 



Ti a djn 



i 



-/k 



or - chudd wyn - eb An - ian dlos. 



Ti a dyn 



chudd 



i-JL-.^_ 



E^^^^i^^p 



^ 



Ti a dyn 



a dyn or - ci 

-]0- -0- . -m-y^z^-^ 



or - chudd wyn - eb An - ian dlos, 



^^^^^^ 



Ti a dyn or - 



chudd 



(i 



Ti a dyn 

45;_1_ 



or - chudd wyn - eb An - ian dlos, Ti a dyn or - chudd 



itfzzii: 



U I 



{^\ \ V - 



fe^ 



r^ 



fe 



È^ 



ÏE 



y F "h =^ 



wy-neb An - ian dlos, 



A rhag dy ol - ^g 



T'wyllwch hwnt & hed, Hwnt a 
-1^ 



*^ urv-noK An _ înn /Il 



A rhag dy 



ol - wg 



T'wyllwch hwnt a hed, 
-* — m -1 ^^ ^ — w 



1 



wy-neb An - ian dlos, A rhag dy 



ol - wg- 



=pt 



^^m 



T'wyllwch hwnt a hed, 



W I > 



:» — ^ 



SE^ 



^ 



=P=^ 



lt=*I 



( 
1 



wy-neb An - ian dlos, A rhag dy 



ol- wg 



T'wyllwch hwnt a hed, 







û^^, 



^F^^^^^ 



■'T- 



qs^^c 



:^ 



^^LÎEzg :[ T. =S=^l ^;EE^ 



S.feiêEf=^ 



z*z=*= 



^^ 



>p 



Cres 



^^^^^^^ 



:=1: 



^ 



hed, 



Hwnt a hed, 



ï'^ll - wch hwnt a hed, tVyll 



I^Eg 



-m- 



^^^m 



3 J-t-J--T— ïf 



1^=3: 



1^ ' ^ 
hwnt a hed, 



hwnt a hed, T'wyll - wch hwnt a ned, t'wylT - 




hwnt a hed, 



hwnt a hed, T'wyll - ' wch hwnt a hecl, t'wyll 



^ 



feS 



ffi^^ 



:pi=g: 



m 



w^ 



hwnt a hed, 



ji 



.Lj^^^ 



hwnt a hed, T'wyll - wch hwnt a hed, tVyll - 



i 



:tf 



w 



m^^^ 



^ ^ 



w 






T T' 



^ 



^•-. , r^^ ^—- ^-1 r- -1-r-^fe Lxr j^ir,^^^^^^ 



Y Cerddor Cymrelg, Rhlf 70. 



(95) 



Digitized by 



Google 



TYB;*D FOI^EU TEG.— .Fabhad. 



i 



-^J — ft 



»/ '/ 



^Ë^^^ 



^m 



1i- l iT7T- 



nzat 



wch hwnt A hed, 



A rhag ûy ol - wg, 



3^EÏ 



XVyll-wch 



hwnt 



-, , — -; -_«/ 1 



^^ 



i^ch hwnt a hed^ 



A rhag dy ol - wg, 



i 



ê 



r«r+a; 



-tci: 



:f!-f^-::l- 



Twyll-wch 



hwnt 



wch hwnt a' hed, 



A rhag dy ol-wfe 



^m 



hed, A rhac 



Z^=S(. 



TVyll-wch 
»f ^- 



hwnt 



^ 



^ 



wch hwnt a hed, A rhag dy ol - wg, 



W^^^^^^ 



f=Pï 



^ 



Ei 



:p=^ 



Twyll-wch 



hwnt 



-r 



^^ 



lÊ^^ 



'/ 



P_ 



g = i^^^ f^^ 



-^ 



^^ 



^^^ 



CV-c* 



hed, • - - ... 



hed« hwnt a hed, 



i 



^^3 



^3 



'•P~q 



^^ 



hed, 



T'wyllwch hwnt a hed, 



i 



^ 



?^ 



^^^ 



a hed, , hwnt a hed, 



i 



^^^E= 



Ê ^^ 



£: 



i 



i 



5=31 



^ "1 



hed, 



^ 



ÏEE 



^^Ffe-b 



T'wyllweh hwnt a hed, 



-1-^-r- 



i~r g r • I* r ^cr' GA "ëi.'* '^ 



F P 



ÊË 



# g. 



^=i: 



fr^ 



-pi H 



T^T-' 



"r-rr 



^ ê gTg^^ s ^F=3:.tz^^Pff---3^ 



i 



-JL._W— JL. 



hed, Tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyrM, tyr*d. 



^^i^^g 



■^ 



^- 



^— J"7= gE^^^ 3E^|P 



:»z=zri^. 



T'wyll-wch liwnt a hed, Tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyr'd tyr'd, tyr'd. 



^g^ 



--&- 



?^^ 



^^m 



hed, Tyr'd tyr'd, tyr'd, tvr'd. tyr'ô, tyr'd, tyr'd, tyr'd. 



m 



W *— P=m: 



^^=^ 



^^ 



I 



^ 



1-- 



1 



e 



:»iizi:*r 



T'wyllweh hwnt a hed, Tyr'd, tyr'd, tyr'd, tyr d, tyr'd, tyr'd, tyr'd. tyPcL 



^^^ 



3== 



i 



f 



j É -i— -*: 



^-F — F^ 









i 



T — I*" 



-r-'t 



iëps 



T Ccrddor Cymreig, Rhlf 70. 



(96) 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Googk- 



Digitized by 



Google 



